BISHARA TA HANNUN 
MATIYU 


Gabatarwa 


Marubucin wannan bishara shi ne Matiyu, shi Bayahude ne, daya 
daga cikin almajiran Yesu. 

Bishara ta Hannun Matiyu ta nuna cewa Yesu shi ne Almasihun nan 
da aka yi alkawarinsa a cikin Tsohon Alkawari, wanda kuma 
Yahudawa suka sa zuciya cewa zai zo. Sau da yawa Bishara ta Hannun 
Matiyu ta maimaita ayoyin annabci daga cikin Tsohon Alkawari don 
ta nuna yadda Yesu ya cika su. Ta kuma nuna cewa Yesu mutumin 
zuriyar Ibrahim ne (1.1). Sau da yawa kuma ta ce da Yesu “Dan 
Dawuda”. Wato, Yesu ya zo a matsayin Almasihu ke nan, daidai yadda 
Yahudawa da kansu suka ba da gaskiya. Amma ko da yake bisharar 
ta sami karbuwa sosai ga Yahudawa, duk da haka ta ba da tabbaci 
cewa bisharar Yesu Almasihu saboda mutanen duniya duka ne, wato, 
Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba. Bishara ta Hannun Matiyu 
ta nuna a fili cewa Yesu wani babban malami ne wanda koyarwarsa 
da maganarsa sun tabbatar cewa yana da iko sosai, har ma fiye da 
Musa. 

An tsara Bishara ta Hannun Matiyu da kyau, an tsara koyarwar Yesu 
a manyan sashe-sashe guda biyar. Da farko akwai koyarwar Yesu a 
kan dutse, wadda ta bayyana yadda ya yi daidai 'ya'yan Allah su yi 
rayuwarsu (sura 5-7). Kuma akwai koyarwa game da yadda manzon 
Almasihu zai yi aikinsa (sura 10). Sa'an nan akwai misalai dabam- 
dabam a kan mulkin Allah (sura 13). Na hudu kuma akwai koyarwa 
a kan irin halayen då mai bi ya kamata ya kasance da su (sura 18). A 
Karshe kuwa akwai koyarwa a kan zamanin Karshe da kuma abubuwan 
da za su faru a wannan lokaci (sura 24-25). 


Abubuwan da Suke Ciki 


Asalin Yesu da haihuwarsa 1.1—2.23 

Wa’azin Yohanna Maibaftisma 3.1-12 

Baftismar Yesu da gwadawarsa 3.13—4.1 1 

Ayyukan Yesu a Kasar Galili 4.12—18.35 

Dawowar Yesu daga Galili zuwa Urushalima 19.1—20.34 
Aikin Yesu na Rarshe a Urushalima 21.1—27.31 
Gicciyen Yesu da mutuwarsa 27.32-66 

Tashin Yesu da bayyanuwarsa 28.1-20 





2 MATIYU 1 


Zuriyar Yesu Almasihu 

(Luk 3.23-38) 
1 Littafin asalin Yesu Almasihu,? dan Dawuda wanda shi ma 
dan Ibrahim ne. 

2 Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakubu, Yakubu ya 
haifi Yahuda da 'yan'uwansa. 3 Yahuda kuwa ya haifi Feresa da 
Zera, uwarsu Tamar. Feresa ya haifi Hesruna, Hesruna ya haifi 
Aram, 4 Aram ya haifi Amminadab, Amminadab ya haifi Nashon, 
Nashon ya haifi Salmon. $ Salmon ya haifi Bo’aza, uwarsa Rahab, 
Bo’aza ya haifi Obida, uwarsa Rut, Obida ya haifi Jesse. 9 Jesse 
ya haifi sarki Dawuda. 

Dawuda ya haifi Solomon wanda uwarsa dā matar Uriya ce. 
7 Solomon ya haifi Rehobowam, Rehobowam ya haifi Abija, 
Abija ya haifi Asa, 8 Asa ya haifi Jehoshafat, Jehoshafat ya haifi 
Yoram, Yoram ya haifi Azariya. ? Azariya ya haifi Jotam, Jotam 
ya haifi Ahaz, Ahaz ya haifi Hezekiya, 1° Hezekiya ya haifi 
Manasse, Manasse ya haifi Aman, Aman ya haifi Josiya. !! Josiya 
ya haifi Jekoniya da ”yan'uwansa, wato a lokacin da aka kwashe 
su zuwa bauta a Kasar Babila. 

12 Bayan da aka kai su Babila, sai Jekoniya ya haifi 
Sheyaltiyel, Sheyaltiyel ya haifi Zarubabel, 3 Zarubabel ya haifi 
Abihudu, Abihudu ya haifi Eliyakim, Eliyakim ya haifi Azuro. 
14 Azuro ya haifi Zadok, Zadok ya haifi Akim, Akim ya haifi 
Aliyudu, 15 Aliyudu ya haifi Eliyaza, Eliyaza ya haifi Matana, 
Matana kuwa ya haifi Yakubu. 16 Yakubu ya haifi Yusufu mijin 
Maryamu wadda ta haifi Yesu wanda ake ce da shi Almasihu. 

17 Wato dukan zuriyar daga kan Ibrahim zuwa Dawuda, 
zuriya goma sha hudu ce. Daga kan Dawuda zuwa lokacin da 
an kwashe Isra’ilawa zuwa bauta a Babila, zuriya goma sha 
hudu ce, daga nan kuma zuwa kan Almasihu, zuriya goma sha 
hudu ce. 


Haihuwar Yesu Almasihu 
(Luk 2.1-7) 


18 Ga yadda aka haifi Yesu Almasihu. Lokacin da Yusufu 
yake neman Maryamu uwar Yesu da aure, tun ba a daura musu 
aure ba, sai ya zama tana da ciki daga Ruhu Mai Tsarki. 
19 Saurayinta Yusufu yana da kirki, kuma ba ya so yă ba ta kunya 


1.11: 2 Sar 24.14-1 5; 2 Tar 36.10; Irm 27.20 1.18: Luk 1.27 
41.1 Almasihu: Da Ibraniyanci “Masiha”; da Helenanci “Kiristi”. Ma’anar 
Almasihu ita ce wanda aka shafe, aka kuma kebe. 


MATIYU 1-2 3 


a cikin mutane, sai ya yi tunani ya sake ta shiru a boye. 2? Amma 
yana cikin wannan tunani sai ga wani mala’ikan Ubangiji ya 
bayyana gare shi a mafarki, ya ce masa, “Yusufu dan Dawuda, 
kada ka ji tsoron daukar Maryamu ta zama matarka domin cikin 
nan nata daga Ruhu Mai Tsarki ne. ?! Za ta haifi da, za ka sa 
masa suna Yesu domin shi ne zai ceci mutanensa daga 
zunubansu.” 

22 Dukan wannan ya faru ne domin a cika abin da Ubangiji 
ya fada ta bakin annabi cewa, 

23 “Budurwa za ta yi ciki, ta haifi da 

Za a kuma sa masa suna Immanuwel.” 

Ma'anar Immanuwel ita ce, “Allah yana tare da mu.” 

24 Da Yusufu ya farka daga barci, sai ya bi umamin mala’ikan 
Ubangiji, ya dauki Maryamu ta zama matarsa. ?5 Amma bai san 
ta ba, sai bayan da ta haifi danta, ya kuma sa masa suna Yesu. 


Ziyarar Masu Ilimi daga Gabas 


2 1 An haifi Yesu a garin Baitalami cikin Yahudiya a zamanin 

sarki Hirudus. Bayan an haife shi sai wadansu masu ilimin 
gane taurari daga gabas suka zo Urushalima, suka yi tambaya 
suka ce, 2““Ina sabon sarkin Yahudawa da aka haifa? Domin 
mun ga tauraronsa a gabas, kuma mun zo ne mu yi masa 
sujada.” 

3 Da sarki Hirudus ya ji haka, sai hankalinsa ya tashi, haka 
kuma dukan mutanen Urushalima. 4Sai ya tara dukan manyan 
firistoci da malaman dokoki, ya tambaye su inda za a haifi 
Almasihu. 

5 Suka ce masa, “A garin Baitalami ne, cikin Yahudiya, gama 
haka annabin ya rubuta cewa, 

$ “Ke ma Baitalami ta kasar Yahuda, 

ke ba Karama ba ce a cikin masu mulkin Yahuda. 
Gama daga cikinki wani mai mulki zai fito, 
Wanda zai shugabanci mutanena Isra'ila.” ”? 

7 Sai Hirudus ya kira masu ilimin nan a boye don ya san daidai 
lokacin da suka ga tauraron. 8 Sai ya aike su zuwa Baitalami ya 
ce, “Ku je ku bincika mini game da dan yaron nan a hankali. 
Idan kun same shi, sai ku zo ku fada mini don ni ma in je in yi 
masa sujada.” 


1,21: Luk 1.31 1.23: Ish 7.14 1.25: Luk 2.21 2.6: Mika 5.2 
1.21 Yesu: Sunan “Yesu” a Helenanci, shi ne “Joshuwa” a Ibraniyanci. 
Ma’anar sunan kuwa ita ce “Allah yana ceto.” 


4 MATIYU 2 


9 Su kuwa da suka gama jin maganar sarki, sai suka yi 
tafiyarsu. Tauraron da suka gani a gabas kuwa yana gabansu suna 
binsa har ya zo ya tsaya a kan inda dan yaron yake. !° Da suka 
ga tauraron sai suka cika da murna sosai. !! Da suka shiga gidan 
kuwa sai suka ga dan yaron da mamarsa Maryamu, suka durkusa 
a gabansa, suka yi masa sujada. Sa’an nan suka kunce kayansu 
suka ba shi kyautar zinariya, da lubban, da mur. 

12 Suka koma Rkasarsu ta wata hanya dabam, gama Allah ya 
ja musu kunne a mafarki kada su koma wurin Hirudus. 


Yusufu da Maryamu Sun Gudu zuwa Masar 


13 Bayan da suka tafi sai wani mala'ikan Ubangiji ya 
bayyana wa Yusufu a mafarki, ya ce, “Tashi, ka dauki dan 
yaron nan da mamarsa ku gudu zuwa Kasar Masar. Ku zauna a 
can sai na fada muku ku dawo, gama Hirudus zai nemi dan 
yaron don ya kashe shi.” 

14 Yusufu kuwa ya tashi ya dauki dan yaron da mamarsa da 
daddaren, ya tafi Kasar Masar, !5 ya zauna a can har sai da Hirudus 
ya mutu. Wannan kuwa ya faru domin a cika abin da Ubangiji 
ya fada ne ta bakin annabin cewa. “Daga Masar na kirawo Dana.” 


An Kashe 'Yan Yara a Yahudiya 


16 Da Hirudus ya gane cewa masu ilimin nan sun yi masa 
wayo ne, sai ya yi fushi sosai. Ya aika a kakkashe dukan "yan 
yara maza da suke Baitalami da kewayenta, daga masu shekara 
biyu zuwa kasa, gwargwadon lokacin da masu ilimin nan suka 
fada masa game da yaron. 

17 A lokacin ne aka cika abin da aka fada ta bakin annabi 
Irmiya cewa, 

18 “An ji murya a Rama, 

kuka ta bakin ciki mai zafi, 
Rahila ce take kuka domin 'ya'yanta, 
Ta ki a ba ta hakuri don sun mutu.” 


Dawowa daga Masar zuwa Nazarat 

19 Bayan mutuwar Hirudus, sai mala'ikan Ubangiji ya 
bayyana wa Yusufu a cikin mafarki a Masar, ya ce, 29 “Tashi ka 
dauki dan yaron nan da mamarsa ka koma Kasar Isra'ila, gama 
masu nema su kashe yaron sun mutu.” ?! Sai ya tashi ya dauki 
dan yaron da mamarsa ya tafi Kasar Isra’ila. 


2.15: Hos 11.1 2.18: Irm 31.15 


MATIYU 2-3 5 


22 Amma da ya ji yaron Hirudus, wato, Arkilayus ya ci gadon 
babansa, yana mulkin Yahudiya, sai ya ji tsoro ya kai can. Amma 
da aka ja masa kunne a mafarki, sai ya ratse zuwa yankin Galili. 
23 Ya je ya zauna a wani gari da ake ce da shi Nazarat, domin a 
cika abin da aka fada ta bakin annabawa cewa, “Za a ce da shi 
Banazare.” 


Wa’azin Yohanna Maibaftisma 
(Mar 1.1-8; Luk 3.1-18; Yoh 1.19-28) 
3 1 A wannan lokacin ne Yohanna Maibaftisma ya fito yana 

wa'azi a cikin dajin Yahudiya, ? yana cewa, “Ku tuba, gama 
mulkin sama? ya kusa!” 3 Wannan shi ne wanda annabi Ishaya 
ya yi maganarsa, ya ce, 

“Muryar mai kira a daji tana cewa, 

‘Ku shirya wa Ubangiji inda zai bi, 

Ku mike hanyoyinsa!” ” 

4 Rigar da Yohanna ya sa kuwa an yi ta da gashin rakumi ne. 
Yana kuwa daure da bel na fata. Abincinsa kuwa fara ce da ruwan 
zuma. 5” Sai mutanen Urushalima da na Yahudiya duka, da na 
dukan Kasashen yankin Kogin Urdun, suka yi ta zuwa wurinsa, 
é suna fadin zunubansu, yana yi musu baftismat a Kogin Urdun. 

7 Amma da Yohanna ya ga Farisiyawa da Sadukiyawa da 
yawa suna zuwa domin a yi musu baftisma, sai ya ce musu, 
“Ku macizai! Wa ya gargade ku ku guje wa hukuncin nan na 
Allah mai zuwa? 8 Ku yi ayyukan da za su nuna cewa kun tuba. 
? Kada kuwa ku yi takama a ranku cewa, “Ibrahim ne babanmu”, 
gama ina fada muku Allah yana da ikon yi wa Ibrahim 'ya'ya 
da duwatsun nan. 19 An riga an sa bakin gatari a gindin itace. 
Duk itacen da bai ba da 'ya'ya masu kyau ba, sai a sare shi a 
jefa a wuta.” 

11 Ni dai da ruwa nake yi muku baftisma, don nuna kun 
tuba, amma wanda ya fi ni girma zai zo a bayana, wanda ko 
takalmansa ma ban isa in rife ba. Shi ne zai yi muku baftisma 
da Ruhu Mai Tsarki, da wuta kuma. !2 Yana rike da 
matankadinsa, zai tankade hatsinsa, kuma ya tattara alkamarsa 
ya sa cikin rumbunsa, amma zai Rona yayin a wutar da ba a 
iya kashewa. 


2.23: Mar 1.24; Luk 2.39; Yoh 1.45 3.2: Mat 4.17; Mar 1.15 3.3: Ish 40.3 
3.4: 2 Sar 1.8 3.7: Mat 12.34; 23.33 3.9: Yoh 8.33 3.10: Mat 7.19 

93.2 Mulkin sama: Shi ne mulkin da Allah yake yi a kan mutane. 

€ 3.6 Baftisma: Ita ce wanka ko nutsewar da take nuna tuba. 


6 MATIYU 3-4 


An Yi wa Yesu Baftisma 
(Mar 1.9-11; Luk 3.21-22) 


13 A lokacin nan ne Yesu ya zo daga Galili, ya je Kogin Urdun 
wurin Yohanna domin a yi masa baftisma. 14 Yohanna ya so ya 
hana shi, ya ce, “Ni, da nake bukata ka yi mini baftisma, yaya 
za ka zo wurina?” 

15 Amma Yesu ya amsa masa ya ce, “Bari yi zama haka 
yanzu, domin haka ne ya yi kyau mu cika dukan abin da Allah 
yake so.” Sa'an nan Yohanna ya yarda masa. 

16 Da aka yi wa Yesu baftisma, ya fito daga ruwan ke nan, 
sai nan da nan sama ya bude, ya ga Ruhun Allah yana saukowa 
da kamannin kurciya, har ya sauka a kansa. '” Sai aka ji wata 
murya daga sama ta ce, “Wannan shi ne Dana da nake Kauna, 
wanda nake jin dadinsa kwarai.” 


Shaidan Ya Gwada Yesu 

(Mar 1.12-13; Luk 4.1-13) 

4 1 Sa'an nan Ruhu Mai Tsarki ya kai Yesu cikin daji domin 
Shaidan ya gwada shi. 2 Yesu ya yi azumi kwana arba’in dare 

da rana. Daga baya kuwa yunwa ta kama shi. 3 Sai Shaidan ya 

zo ya ce masa, “Idan kai Dan Allah ne, ka umarci duwatsun nan 

su zama burodi.” 

4 Yesu ya amsa ya ce, “An rubuta a cikin Maganar Allah 
cewa, 

“Ba da abinci kadai mutum zai rayu ba, 
sai dai da kowace magana da take fitowa daga wurin 
Allah.” ” 

5 Sai Shaidan ya kai shi Urushalima birni mai tsarki ya kai 
shi can bisa haikali. $ Ya ce masa, “Idan kai Dan Allah ne, ka yi 
tsalle ka fadi Kasa, don a rubuce yake cewa, 

“Zai ba da umarni ga mala'ikunsa su tsare ka. 
Za su tare ka da hannayensu 
don kada ka buga Kafafunka a dutse.” ” 

7 Sai Yesu ya ce masa, “A rubuce yake kuma cewa, “Kada ka 
gwada Ubangiji Allahnka!” ” 

8 Sai Shaidan ya sake kai shi kan wani dutse mai tsawo sosai, 
ya nuna masa dukan mulkokin duniya da daukakarsu. ? Ya kuma 
ce masa, “Dukan wadannan zan ba ka idan ka durkusa a gabana 
ka yi mini sujada.” 


3.17: Far 22.2; Zab 2.7; Ish 42. 
4.1: Ibr 2.18; 4.15 4.4; M. S 


EN 
oa 
-z 
aR 
an 
> 
= 
09 


MATIYU 4 7 


10 Sai Yesu ya ce masa, “Tafi daga nan kai Shaidan! Gama 
a rubuce yake cewa, 
“Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, 
kuma shi kadai za ka bauta masa.” ” 
11 Sa'an nan Shaidan ya bar shi. Sai mala'iku suka zo suka 
yi masa hidima. 


Yesu Ya Fara Hidimarsa a Galili 
(Mar 1.14-15; Luk 4.14-15) 
12 Da Yesu ya ji an kama Yohanna, sai ya tashi ya tafi Galili. 
13 Ya kuma bar Nazarat ya koma Kafarnahum da zama, wadda 
take can bakin teku, a kan iyakar Kasar Zebulun da Naftali, 
l4domin a cika abin da annabi Ishaya ya fada cewa, 
15 “Kasar Zebulun da Kasar Naftali, 
ku da kuke a hanyar teku, da hayin Kogin Urdun, 
Da kuma kasar Galili ta wadanda ba Yahudawa ba, 
16 Masu zama cikin duhu kuma sun ga babban haske, 
masu zama a inuwar mutuwa kuwa rana ta 6ullo musu.” 
17 Tun daga lokacin nan, Yesu ya fara wa'azi, yana cewa, 
“Ku tuba domin mulkin sama ya yi kusa.” 


Yesu Ya Kira Masu Kamun Kifi guda Hudu 
(Mar 1.16-20; Luk 5.1-11) 


18 Yesu yana tafiya a gefen Tekun Galili ke nan, sai ya ga 
wadansu 'yan'uwa guda biyu, Siman da ake ce da shi Bitrus, da 
dan'uwansa Andarawus, suna jefa abin kamun kifi a teku, don su 
masu kamun kifi ne. !9 Sai Yesu ya ce musu, “Ku bi ni, zan mai 
da ku masu jawon mutane zuwa wurina.” 20 Nan da nan suka bar 
kayansu na kama kifi suka bi shi. 

21 Da ya ci gaba da tafiya, sai ya ga wadansu 'yan'uwa guda 
biyu kuma, Yakubu dan Zabadi, da dan'uwansa Yohanna. Suna 
cikin jirgin ruwa tare da babansu Zabadi, suna gyaran abin kamun 
kifi. Sai ya kira su. ?? Nan da nan suka bar jirgin duk da babansu, 
suka bi shi. 


Yesu Ya Taimaki Mutane da Yawa 
(Luk 6.17-19) 

23 Yesu ya yi ta zazzaga dukan Galili, yana koyarwa a 
majami’unsu, yana wa’azin Labari Mai Dadi na mulkin Allah. Yana 
kuma warkar da kowane irin ciwo da rashin lafiya na mutane. Ta 


4.10: M. Sh 6.13 4.12: Mat 14.3; Mar 6.17; Luk 3.19-20 4.13: Yoh 2.12 
4.15-16: Ish 8.23—9.1 4.17: Mat 3.2 4.23: Mat 9.35; Mar 1.39 


8 MATIYU 4-5 


haka kuwa aka san da shi a cikin Kasar Suriya gaba daya. Aka yi 
ta kawo masa dukan marasa lafiya, da masu fama da ciwo iri-iri, 
da masu shan wuya, da masu aljanu, da masu farfadiya, da 
shanyayyu, ya kuwa warkar da su duka. ?5Taron mutane da yawa 
suka bi shi daga Galili, da kuma daga yanki mai garuruwa goma, 
da Urushalima, da Yahudiya, har ma daga hayin Kogin Urdun. 


Wa’azi a kan Dutse 


5 1 Da Yesu ya ga mutane sun taru da yawa sai ya hau kan 
dutse ya zauna. Almajiransa kuma suka zo wurinsa, 2sai ya 
fara koya musu. 


Albarku 
(Luk 6.20-23) 

3 “Masu albarka ne wadanda suka san kāsawarsu ta ruhu, 

gama mulkin sama nasu ne. 

4 Masu albarka ne masu bacin zuciya, gama za a yi musu 

ta'aziyya. 

5 Masu albarka ne masu tawali'u gama za su gaji duniya. 

ó Masu albarka ne masu jin yunwa da Kishin yin abin da 

Allah yake so, gama za su Roshi. 
7 Masu albarka ne masu jin tausayi, 
gama za a ji tausayinsu su ma. 
8 Masu albarka ne masu tsabtar zuciya, 
gama za su ga Allah. 

? Masu albarka ne masu hada zumunci, gama za a 

ce da su 'ya'yan Allah. 

10 Masu albarka ne masu shan wahala saboda adalci, 

gama mulkin sama nasu ne. 

11 “Masu albarka ne ku, sa'ad da mutane suka zage ku, suka 
ba ku wahala, suka kuma yi muku mugunta iri-iri saboda ni. 
12 Ku yi murna da farin ciki sosai, domin za ku sami lada mai 
yawa a sama, gama haka ma annabawan da suka riga ku suka 
sha wahala. 


Gishiri da Haske 
(Mar 9.50; Luk 14.34-35) 

13 “Ku ne gishirin duniya. Amma idan gishiri ya rabu da 
dadinsa, ta yaya za a mai da dadinsa? Zai zama ba shi da sauran 
amfani sai dai a zubar da shi, a tattaka shi. 


5.4: Th 612. 5.5: aba 2. paha 2 5.8: kai p: 1 Bit 3.14 


uk 14.34-35 


ny 
mi 
wi 
kai 
wW 
a 
Ai 
pa 
Pr 
AH 
kad 
b 
N 
bah 
8 
w 
De 
Sa 
> 
ih 
N 
n 
mE 
x 
= 
Ou 
u 
=> 


MATIYU 5 9 


14 “Ku ne hasken duniya. Ai, bimin da aka gina a kan tudu 
ba a iya boye shi. 15Ba a kunna fitila a rufe ta da kwano, sai 
dai a ajiye ta a kan tebur inda za ta ba wa dukan mutanen gidan 
haske. 16 Haka kuma, bari ku zama masu haske ga mutane, domin 
idan suka ga ayyuka masu kyau da kuke yi, za su daukaka Ubanku 
wanda yake cikin sama. 


Koyarwa a kan Dokoki 


17 “Kada ku yi tsammani na zo ne in rushe Dokar Musa da 
koyarwar annabawa. Ban zo domin in rushe su ba, sai dai domin 
in cika su. 18 Gaskiya ina gaya muku, kafin sama da Kasa su Rare, 
ba wani layi ko digo na Dokar da zai wuce, sai an cika kome 
duka. !9 Saboda haka duk wanda ya karya ko da daya daga cikin 
Kananan dokokin nan, ya kuma koya wa mutane su karya dokokin, 
za a ce da shi mafi kankanta a cikin mulkin sama. Duk wanda 
ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a 
mulkin sama. 2? Ina gaya muku idan ba ku fi malaman dokoki da 
Farisiyawa adalci ba, ba za ku shiga mulkin sama ba, ko kadan. 


Koyarwa a kan Fushi 
(Luk 12.57-59) 


21 “Kun dai ji an gaya wa kakanninmu cewa, ‘Kada ka kashe 
wani, wanda ya kashe wani kuma, za a hukunta shi.” ?2? Amma 
ina gaya muku, wanda yake fushi da dan'uwansa, za a hukunta 
shi. Wanda ya kira dan'uwansa banza, za a kai shi kotu. Wanda 
kuma ya kira dan'uwansa wawa, ya dace da gidan wuta. ?3 Saboda 
haka idan kana cikin ba da baiko a kan bagaden hadaya sai ka 
tuna cewa dan'uwanka yana fushi da kai, ?4 sai ka ajiye baikonka 
a gaban bagaden tukuna, ka je ka shirya da dan'uwanka. Sa’an 
nan ka zo ka ba da baikonka. 

25 “Idan wani ya kai Rararka, ka yi sauri ka shirya da shi tun 
kuna kan hanya kafin ku isa kotu. Idan ba haka ba kuwa zai hada 
ka da alkali, alkali kuma ya hada ka da dan sanda a kuma kulle 
ka a kurkuku. 26 Gaskiya ina gaya maka, kafin a fitar da kai daga 
nan, sai ka biya dukan kudin da ake binka. 


Koyarwa a kan Zina 


27 “Kun dai ji an fada musu cewa, “Kada ka yi zina.” ?8 Amma 
abin da nake gaya muku shi ne, idan mutum ya yi wa mace kallon 


5.14: Yoh 8.12; 9.5 5.15: Mar 4.21; Luk 8.16; 11.33 5.16: 1 Bit 2.12 
5.18: Luk 16.17 5.21: Fit 20.13; M. Sh 5.17 5.27: Fit 20.14; M. Sh 5.18 


10 MATIYU 5 


sha'awa, ya riga ya yi zina ke nan da ita a zuciyarsa. > Idan 
idonka na dama yana sa ka ka yi zunubi, ka cire shi ka yar. Gara 
ka rasa wani gaba na jikinka da a jefa dukan jikinka a cikin wuta. 
30 Idan hannunka na dama yana sa ka ka yi zunubi, ka cire shi 
ka yar. Gara ka rasa wani gaa na jikinka da dukan jikinka ya 
shiga cikin wuta. 


Koyarwa a kan Kashen Aure 
(Mat 19.9; Mar 10.11-12; Luk 16.18) 


31 “An kuma gaya musu cewa, ‘Wanda ya saki matarsa dole yă 
ba ta takardar saki.” 32 Amma abin da nake gaya muku shi ne, idan 
mutum ya saki matarsa ba domin laifin yin zina ba, ya sa ta a hanyar 
yin zina ke nan. Duk wanda ya aure ta kuma, ya yi zina. 


Koyarwa a kan Rantsuwa 


33 “Har yanzu dai kun ji an gaya wa kakanninmu cewa, ‘Kada 
ka rantse kan Karya, sai dai ka cika alkawarin da ka yi wa 
Ubangiji? 34Amma abin da nake gaya muku shi ne, kada ku 
rantse sam, ko da sama, domin wurin zaman Allah ke nan. 
35 Kada kuma ku rantse da Rasa, domin nan ne Allah yake ajiye 
Rafafunsa, ko kuma da Urushalima domin ita ce birnin Babban 
Sarki. 36 Kada kuwa ka rantse da kanka don ba za ka iya mai da 
ko gashi daya ya zama fari ko baki ba. 37 Abin da ya kamata ku 
ce kawai, shi ne, ‘T’ ko “A'a” abin da ya wuce haka kuwa daga 
wurin Mugun nan yake. 


Koyarwa a kan Ramuwa 
(Luk 6.29-30) 

38 “Kun dai ji an gaya musu cewa, ‘Ido domin ido, hakori 
kuma domin hakori.” 3? Amma abin da nake fada muku shi ne, 
kada ku Ri wanda ya yi muku laifi. Idan wani ya mare ka a 
kumatun dama, ka juya masa dayan ya mara. 40 Idan wani ya kai 
Rararka don ya wace rigarka, to, ka ba shi har da mayafinka ma. 
41 Idan wani mai iko ya matsa maka ku yi tafiyar kilomita daya, 
to, ku yi tafiyar kilomita biyu. 42 Idan wani ya roke ka abu, ka 
ba shi. Wanda kuma ya zo neman aro daga wajenka, kada ka 
hana shi. 


5.29: Mat 18.9; Mar 9.47 5.30: Mat 18.8; Mar 9.43 
5.31: M. Sh 24.1-4; Mat 19.7; Mar 10.4 5.32: Mat 19.9; 


MATIYU 5-6 11 


A Kaunaci Abokan Gaba 
(Luk 6.27-28, 32-36) 

43 “Kun dai ji an gaya musu cewa, “Ka kaunaci dan'uwanka, 
ka Ri wanda ba ya Raunarka.’ 44 Amma abin da nake gaya muku 
shi ne, ku Raunaci wadanda ba sa Raunarku, ku yi wa masu ba 
ku wahala addu'a. 45Ta yin haka ne za ku zama ’ya’yan Ubanku 
na sama, wanda yake sa rana ta yi haske a kan masu kirki da 
marasa kirki ma, yă kuma aiko ruwan sama a kan masu adalci 
da marasa adalci. #6ldan wadanda suke Raunarku kawai kuke 
Rauna, wane lada za ku samu? Ko masu karbar haraji ma, ai, suna 
yin haka. 47 Idan kuwa 'yan'uwanku kawai kuke gai da su, to, me 
kuke yi da ya fi na wadansu? Ai, ko wadanda ba Yahudawa ba 
ma suna yin haka. 48 Saboda haka sai ku zama cikakku kamar 
yadda Ubanku na sama yake cikakke. 


Koyarwa a kan Ba da Baiko 
6 1 “Ku yi hankali kada hidimarku ta addini ta zama ta ganin 
ido. Domin idan kuka yi haka, ba za ku sami lada a wurin 

Ubanku na sama ba. 

2 “Saboda haka, idan za ka ba da baiko, kada ka yi ta surutu 
a kai, yadda munafukai suke yi a majami'u da kuma kan hanyoyi 
domin mutane su yabe su. Gaskiya ina gaya muku, sun riga sun 
sami ladansu ke nan. 3 Amma idan za ka yi wa wani mai bukata 
taimako, kada ka bar wani ya san abin da kake yi. 4 Abubuwan 
kirki da kake yi, ka yi su a 6oye, Ubanka kuwa da yake ganin 
dukan abin da ake yi a 6oye, zai ba ka lada. 


Koyarwa a kan Addu’a 
(Luk 11.2-4) 

5“Kuma idan za ku yi addu'a, kada ku zama kamar 
munafukai, masu son yin addu'a a tsaye a cikin majami'u da 
kuma kan hanya don mutane su gan su. Gaskiya ina gaya muku, 
sun riga sun sami ladansu. 6 Amma idan za ka yi addu'a, ka shiga 
daki ka rufe Rofa, ka yi addu'a ga Ubanka wanda ba a gani, 
Ubanka kuma da yake gani a boye zai ba ka lada. 

7 “Idan kuna addu'a, kada ku yi dogon surutu kamar wadanda 
ba su san Allah ba, wadanda suke tsammani idan suka yi dogon 
surutu ne za a ji su. 8 Kada ku yi kamarsu, gama Ubanku ya san 


5.43: L. Fir 19.18. 5.48: L. Fir 19.2; M. Sh 18.13 6.1: Mat 23.5 
6.5: Luk 18.10-14 


12 MATIYU 6 


abin da kuke bukata kafin ma ku roke shi. ? Sai ku yi addu'a 
kamar haka: 
Ubanmu wanda yake cikin sama, 
a daukaka sunanka mai tsarki. 
10 Mulkinka ya Zo, 
a yi nufinka a cikin duniya, 
kamar yadda ake yinsa a cikin sama. 
11 Ka ba mu abincin yau da kullum. 
12 Ka yafe mana laifofinmu, 
kamar yadda muke yafe wa wadanda suke yi mana laifi. 
13 Kada ka kai mu cikin jaraba, 
amma ka tsare mu daga Mugun nan. 
14 “Gama idan kuka yafe wa wadanda suka yi muku laifi, 
Ubanku na sama ma zai yafe muku. 15 Amma idan kuwa ba ku yafe 
wa mutane ba, haka ma Ubanku ba zai yafe muku laifofinku ba. 


Koyarwa a kan Azumi 


16 “Idan kuna azumi, kada ku bata fuska kamar yadda 
munafukai suke yi. Su dai sukan bata fuskarsu don su nuna wa 
mutane cewa suna azumi. Gaskiya ina gaya muku, sun riga sun 
sami ladansu ke nan. 17 Amma idan kana azumi, ka wanke 
fuskarka, ka shafa mai a kanka, !8don kada a ga kana azumi. 
Ubanka da ba a gani, wanda kuma yake ganin abin da ake yi a 
6oye, zai ba ka lada. 


Koyarwa a kan Tara Dukiya a Sama 
(Luk 12.33-34) 


19 “Kada ku tara wa kanku dukiya a duniya inda asu da tsatsa 
za su bata, inda kuma Barayi za su iya shiga su yi sata. 20 Sai dai 
ku tara wa kanku dukiya a sama, inda asu ko tsatsa ba za su bata 
ba, inda kuma barayi ba za su shiga su yi sata ba. ?! Gama inda 
dukiyarka take nan tunaninka yake. 


Fitilar Jiki 
(Luk 11.34-36) 

22 “Ido shi ne fitilar jiki, idan idonka yana da lafiya, dukan 
jikinka ma zai cika da haske. 3 Amma idan idonka ba lafiya, 


dukan jikinka zai rasa haske. Idan hasken jikinka ya zama duhu, 
lallai duhun zai yi yawa. 


6.14-15: Mar 11.25-26 6.19: Yak 5.2-3 


MATIYU 6-7 13 


Bautar Allah ko Bautar Dukiya 
(Luk 16.13) 

24 “Ba wanda zai iya bauta wa shugabanni biyu, ko dai ya Ri 
daya ya so daya, ko ya yi wa dayan aminci ya rena dayan. Ba dama 
ku sa ranku ga bin Allah ku kuma sa ga kudi duk gaba daya. 


Dogara ga Ubangiji 
(Luk 12.22-31) 

25 “Saboda haka ina gaya muku, kada ku damu da yadda za 
ku rayu game da abin da za ku ci ko abin da za ku sha, ko kuma 
yadda za ku sami riguna don jikinku. Rai bai fi abinci ba? Kuma 
jiki bai fi kayan da za ku sa ba? 28 Ku dubi tsuntsaye mana, ba 
sa shuka, ba sa girbi, ba sa tara a rumbuna. Duk da haka Ubanku 
na sama ne yake ciyar da su. Ba ku fi su daraja ba? 27 Wane ne 
a cikinku ta wurin damuwarsa zai iya Kara wa kansa ko awa daya 
ga kwanakin rayuwarsa?? 

28 “Kuma don me kuke damuwa game da kayan da za ku sa? 
Ku dubi su furen daji yadda suke girma mana, ba sa aiki ko saka 
kome. 2? Duk da haka ina gaya muku, ko sarki Solomon da dukan 
girmarsa, bai taba ado kamar daya daga cikinsu ba. 3? To, idan 
har Allah zai yi wa ciyawar daji ado haka wadanda suke nan yau, 
gobe kuwa a Rone su, balle ku? Ya ku marasa bangaskiya! 

31 “Saboda haka kada ku damu da cewa, ‘Me za mu ci?’ ko, 
“Me za mu sha? ko, “Me za mu sa?’ 3? Gama wadanda ba su san 
Allah ba, su suke neman wadannan abubuwan. Ubanku na sama 
kuwa ya san kuna bukatar duk wadannan abubuwan. 33 Muhimmin 
abu na farko shi ne ku mika kanku ga al’amuran mulkinsa, da kuma 
aikata nufinsa, za a ba ku har da wadannan abubuwan ma. 34 Saboda 
haka kada ku damu don gobe, gama gobe yana zuwa da wahalolinsa, 
wahalolin yau sun ishe ku don yau. 


Kada ku Ba Kowa Laifi 

(Luk 6.37-38, 41-42) 

7 1 “Kada ku ba kowa laifi, don kada a ba ku. ? Gama da irin 
shari'ar da kuke yi wa mutane, da ita za a yi muku shari'a. 

Mudun da kuke auna wa mutane da shi, da shi za a auna muku. 

3 Don me kake ganin dan tsinken da yake cikin idon dan'uwanka, 

amma ba ka kula da gungumen da yake cikin idonka ba? #Ko 


6.29: 1 Sar 10.4-7; 2 Tar 9.3-6 7.2: Mar 4.24 


6.27 kara wa kansa ko awa daya ga kwanakin rayuwarsa: Wani juyi na 
wadannan kalmomin shi ne, “Kara wa kansa ko Rafa daya ga tsawonsa.” 


14 MATIYU 7 


kuma yaya za ka ce wa dan'uwanka, 'Bari in cire dan tsinken da 
yake cikin idonka,” bayan gungume yana cikin naka idon? > Kai 
munafuki, ka cire gungumen da yake cikin idonka tukuna, don 
ka iya gani sosai yadda za ka cire dan tsinken da yake cikin idon 
dan'uwanka. 

6 “Kada ku ba kamuka abu mai tsarki, kada kuma ku ba aladu 
duwatsunku masu daraja wato, lu'ulu'unku. Don za su tattaka, su 


Ku Roka, Ku Nema, Ku Kwankwasa 
(Luk 11.9-13) 

7 “Ku yi ta roko za a ba ku, ku yi ta nema za ku samu. Ku 
yi ta kwankwasa kuma za a bude muku. 8 Gama duk wanda ya 
roka za a ba shi, duk wanda ya nema zai samu, kuma duk wanda 
ya kwankwasa za a bude masa. °? Ko akwai wani a cikinku ubanni, 
wanda idan dansa ya roke shi burodi, sai ya ba shi dutse? 1° Ko 
kuma idan dan ya roke shi kifi, sai ya ba shi maciji? '! Idan ku 
da kuke mugaye kun san yadda za ku ba wa "ya'yanku abubuwa 
masu kyau, balle fa Ubanku na sama, ai, zai ba da abubuwa masu 
kyau ga wadanda suka roke shi! 

12 “Duk abin da kuke so mutane su yi muku sai ku ma ku yi 
musu, gama wannan shi ne manufar koyarwar Dokar Musa da ta 
annabawa. 


Karamar Kofa 
(Luk 13.24) 

13 “Ku shiga ta Raramar kofa, gama kofar zuwa halaka tana 
da fadi. Kuma hanyarta tana da saukin bi, masu shiga cikinta 
kuma suna da yawa. Amma kofar zuwa rai, Karama ce. 
Hanyarta kuma da wuyar bi. Masu binta kuma ba su da yawa. 


Akan Gane Itace ta Irin "Ya" yansa 
(Luk 6.43-44) 

15 “Ku yi hankali da annabawan karya wadanda suke zuwa 
wurinku da kamannin tumaki amma a ainihi su kamar kuraye ne 
da suke cikin tsananin yunwa. !6Za ku gane su ta irin aikinsu. 
Za a iya samun 'ya' yan inabi daga jikin kaya? Ko kuwa a sami 
baure daga jikin sarkakkiya? 

17 Haka kuma kowane itace mai kyau yakan ba da 'ya'ya 
masu kyau, itace marar kyau kuwa yakan ba da 'ya'ya marar 


7.12: Luk 6.31 


15 





Hoton 'ya'yan inabi (7.16) 


kyau. 18 Itace mai kyau ba zai iya ba da munanan 'ya' ya ba, haka 
kuma mummunan itace ba zai iya ba da 'ya'ya masu kyau ba. 
19 Duk itacen da baya ba da 'ya'ya masu kyau, sai a sare shi a 
jefa a cikin wuta. 20 Saboda haka, da irin aikin annabawan Karyan 
nan za ku gane su. 


Ban Taba Saninku Ba 
(Luk 13.25-27) 

21 “Ba duk mai ce mini “Ubangiji, Ubangiji' ne zai shiga 
mulkin sama ba. Sai dai wanda ya yi abin da Ubana wanda yake 
cikin sama yake so. 2A Ranan nan mutane da yawa za su ce 
mini “Ubangiji, Ubangiji!” ba mun yi wa’azi cikin sunanka ba? 
Ba mun kori aljanu cikin sunanka ba? Ba mun yi abubuwan ban 
mamaki da yawa cikin sunanka ba? 53 Sa'an nan zan ce musu, 
“Ni ban taba saninku ba. Ku rabu da ni, ku masu yin mugunta.’ 


Mutane Biyu Masu Gini 


(Luk 6.47-49) 


24 “Saboda haka duk wanda ya ji wannan maganar tawa, ya 
kuma yi amfani da ita, zai zama kamar mai hikima wanda ya gina 
gidansa a kan dutse. 25 Da ruwa ya sauko, koguna suka cika, iska 


7.19: Mat 3.10; Luk 3.9 7.20: Mat 12.33 7.23: Zab 6.9 


16 MATIYU 7-8 


ta taso ta buga gidan, amma bai fadi ba, domin an gina shi a kan 
dutse ne. 

26 “Duk wanda ya ji maganan nan tawa kuma ya ki ya aikata, 
zai zama kamar wani wawa wanda ya gina gidansa a kan yashi. 
21 Da ruwa ya sauko, koguna suka cika, iska ta taso ta buga gidan, 
sai gidan ya fadi, mummunar faduwa kuwa.” 

28 Da Yesu ya gama fada wadannan abubuwan, sai taron 
mutanen suka yi mamakin koyarwarsa, ?domin ya koya musu 
kamar mutumin da yake da iko, ba kamar malaman dokokinsu ba. 


Yesu Ya Warkar da Kuturu 
(Mar 1.40-45; Luk 5.12-16) 
8 1 Da Yesu ya sauko daga dutsen, mutane da yawa suka bi 
shi. 2Sai wani kuturu wato, mai ciwon fatar jiki, ya zo 
wurinsa ya durkusa a gabansa ya ce, “Ubangiji, idan ka yarda 
kana iya ka tsarkake ni.” 3Sai Yesu ya mika hannunsa ya taba 
shi yana cewa, “Na yarda, ka warke.” Nan da nan kuturtarsa ta 
warke. 4 Sai Yesu ya ce masa, “Ka lura fa, kada ka fada wa kowa 
abin da ya faru, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist, ka 
kuma ba da baiko yadda Dokar Musa ta ce. Ka yi haka don ka 
tabbatar wa jama'a cewa ka warke.” 


Yesu Ya Warkar da Mai Hidimar wani Babban Sojan 
Roma 
(Luk 7.1-10) 

5 Da Yesu ya shiga Kafarnahum, sai wani babban sojan Roma 
ya zo wurinsa ya roke shi ya ce, $“Ubangiji, mai yin mini hidima 
yana kwance a gida, ba ya iya motsi ma, yana shan wahala sosai.” 

7 Yesu kuwa ya ce masa, “Zan zo in warkar da shi.” 

8 Sai babban sojan Roman ya amsa ya ce, “Ubangiji ban isa 
ka zo gidana ba, amma ka yi magana kawai, shi mai yin mini 
hidimar zai warke. °? Gama ni ma a Karkashin ikon wani nake, 
kuma ina da sojoji a Karkashina, nakan ce wa wannan, “Je ka,” 
sai ya je, wani kuwa in ce masa, ‘Zo,’ sai ya zo, in ce wa bawana, 
“Yi abu kaza, sai ya yi.” 

10 Da Yesu ya ji haka sai ya yi mamaki, sai ya ce wa masu 
binsa, “Gaskiya ina gaya muku, a cikin Isra’ila ban taba sami mai 
bangaskiya mai Karfi kamar wannan ba. Ina gaya muku, da 
yawa cikin masu bangaskiya irin wannan za su zo daga gabas da 


7.28-29: Mar 1.22; Luk 4.32 8.4: L. Fir 14.1-32 
43.2 ka tsarkake ni: Bisa ga addinin Yahudawa mai kuturta ba shi da tsarki. 


MATIYU 8 17 


yamma su zauna su ci biki tare da Ibrahim da Ishaku da Yakubu 
a mulkin sama. 1? Amma za a jefa wadanda ya kamata su zama 
mutanen Allah amma suka Ri a cikin bakin duhu, inda za a yi 
kuka da cizon hakora.” 3 Sai Yesu ya ce wa babban sojan Roman, 
“Ka je, za a yi maka bisa ga bangaskiyarka.” Nan da nan mai 
yin masa hidimar ya warke. 


Yesu Ya Warkar da Mamar Matar Bitrus 
(Mar 1.29-31; Luk 4.38-39) 

14 Da Yesu ya shiga gidan Bitrus, sai ya ga mamar matar 
Bitrus a kwance, zazzabi yana damunta. 15 Sai ya taa hannunta, 
zazzabin kuwa ya bar ta, sai ta tashi ta yi masa hidima. 


Yesu Ya Warkar da Mutane da Yawa 
(Mar 1.32-34; Luk 4.40-41) 

16 Da yamma ta yi, mutane suka kawo wa Yesu masu aljanu 
da yawa, ya kuwa fitar da aljanun ta yin magana kawai. Ya kuma 
warkar da duk marasa lafiya. 17 Ya yi wannan domin a cika abin 
da aka fada ta bakin annabi Ishaya cewa, “Ya dauke 
cututtukarmu, ya kawar da rashin lafiyarmu.” 


Masu cewa Za su Bi Yesu 
(Luk 9.57-62) 

18 Da Yesu ya ga babban taron mutane kewaye da shi, sai ya 
sa a haye zuwa wancan gefen. 1° Sai wani malamin dokoki ya zo 
ya ce masa, “Malam, zan bi ka duk inda za ka.” 

20 Sai Yesu ya ce masa, “Beraye suna da ramummukansu, 
tsuntsaye kuma suna da wurin kwanansu. Amma Dan Mutum ba 
shi da wurin kwana.” 

21 Wani daga cikin almajiransa ya ce masa, “Ubangiji bari in 
je in binne babana tukuna.” 

22 Amma Yesu ya ce masa, “Bi ni, bari wadanda suka mutu 
su binne "yan'uwansu matattu.” 


Yesu Ya Tsawata wa Hadari 
(Mar 4.35-41; Luk 8.22-25) 

23 Da ya shiga jirgin ruwa, sai almajiransa suka bi shi. ?4 Sai 
iska mai Karfi ta taso a tekun har ruwan yana tashi yana shiga 
cikin jirgin, amma Yesu yana nan yana barci. ?5 Sai suka je suka 
tashe shi suka ce, “Ubangiji, ka cece mu, za mu halaka!” 


8.11: Luk 13.29 8.12: Mat 22.13; 25.30; Luk 13.28 8.17: Ish 53.4 


18 MATIYU 8-9 


26 Sai ya ce musu, “Don me kuka ji tsoro haka, ya ku masu 
Karamar bangaskiya?” Sai ya tashi ya tsawata wa iskar da kuma 
tekun, sai wurin duk ya yi shiru. 

27 Mutane suka yi mamaki suka ce, “Wane irin mutum ne 
wannan, wanda har iska ma da teku suna yi masa biyayya?” 


Yesu Ya Warkar da Masu Aljanu 
(Mar 5.1-20; Luk 8.26-39) 

28 Da ya kai daya hayin, zuwa Kasar Garasinawa,“ mutum 
biyu masu aljanu suka fito daga wurin da ake binne mutane suka 
sadu da shi. Sun zama abin tsoro sosai har ma ba mai iya bin 
wannan hanyar. 2 Nan da nan sai suka yi ihu suka ce, “Ina 
ruwanka da mu, Dan Allah? Ko ka zo ne don ka ba mu wahala 
tun kafin lokacin yă yi?” 

30 Gaba kadan kuma akwai wani babban garken aladu suna 
kiwo. 31 Aljanun suka roke shi suka ce, “Idan ka fitar da mu, ka 
sa mu shiga cikin garken aladun nan.” 

32 Sai ya ce musu, “To, ku tafi.” Sai suka fita suka shiga cikin 
aladun, sai garken aladun gaba daya suka tashi a guje suka 
gangara, suka fadi cikin tekun, suka mutu cikin ruwan. 

33 Masu kiwon aladun kuwa suka gudu, da suka shiga gari sai 
suka ba da labarin abin da ya faru da masu aljanun. 34 Sai duk 
mutanen garin suka fito don su taryi Yesu. Da suka gan shi, sai 
suka roke shi ya tashi daga Kasarsu. 


Yesu Ya Warkar da Shanyayye 

(Mar 2.1-12; Luk 5.17-26) 

9 1 Sai Yesu ya shiga jirgin ruwa, ya haye ya je inda ya yi 
girma./ ? Sai aka kawo masa wani shanyayye yana kwance a 

kan tabarma. Da Yesu ya ga bangaskiyarsu, sai ya ce wa 

shanyayyen, “Kada ka damu, dana, an yafe maka zunubanka.” 

3 Da jin wannan, wadansu malaman dokoki suka ce wa junansu, 

“Wannan mutumin yana yi wa Allah reni” 

4 Amma Yesu ya san abin da suke tunani a kai, sai ya ce 
musu, “Don me kuke yin mugun tunani a zuciyarku haka? 
5 Wanne ya fi sauki, a ce, “An gafarta maka zunubanka,’ ko kuwa 
a ce, ‘Tashi ka yi tafiya’? 6 Amma ina so ku sani cewa Dan 
Mutum yana da iko yă gafarta zunubai a duniya.” Sai ya ce wa 
shanyayyen, “Tashi, ka dauki tabarmarka, ka tafi gida.” 

“8.28 Garasinawa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da 


“Gadara” ko “Gergesena” ne a nan. 
19:1 inda ya yi girma: Wato, Kafarnahum ke nan. 


MATIYU 9 19 


7 Mutumin kuwa ya tashi ya tafi gidansa. $ Da taron mutanen 
suka ga haka sai suka ji tsoro, suka daukaka Allah wanda ya ba 
mutane irin wannan iko. 


Yesu Ya Kira Matiyu 
(Mar 2.13-17; Luk 5.27-32) 

9 Da Yesu ya ci gaba da tafiya, sai ya ga wani mutum wanda 
ake ce da shi Matiyu, yana zaune a wurin karbar haraji; sai Yesu 
ya ce masa, “Bi ni.” Sai ya tashi ya bi shi. 

10 Daga baya da Yesu yana cin abinci a gidan Matiyu, sai 
masu karbar haraji da masu zunubi da yawa suka zo suka zauna 
tare da shi da almajiransa. 

11 Da Farisiyawa suka ga haka, sai suka ce wa almajiransa, 
“Don me malaminku yake cin abinci da masu karbar haraji, da 
masu zunubi?” 

12 Da Yesu ya ji wannan sai ya ce, “Masu lafiya ba sa bukatar 
likita, sai dai marasa lafiya. 3 Ku je ku koyi abin da wannan yake 
nufi, “Jinkai nake so a wurinku, ba hadaya ba.’ Gama ban zo don 
in kira masu adalci ba, sai dai domin masu zunubi.” 


Tambaya a kan Yin Azumi 
(Mar 2.18-22; Luk 5.33-39) 


14 Daga nan almajiran Yohanna suka zo wurin Yesu suka ce 
masa, “Me ya sa mu da Farisiyawa mukan yi azumi amma 
almajiranka ba sa yi?” 

15 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Abokan ango za su yi bakin 
ciki tun ango yana tare da su ne? Ai, lokaci yana zuwa da za a 
dauke angon a bar su. A lokacin ne za su yi azumi. 

16 “Ba wanda zai yi facin tsohuwar riga da sabon yadi, don 
facin zai yage rigar, yagewar ma ta fi ta dā. 17 Ba wanda zai 
zuba sabon ruwan inabi? a cikin tsofaffin salkuna. Idan ma an 
zuba, salkunan za su fashe, ruwan inabin kuma yă zube, 
salkunan kuma su lalace. Sabon ruwan inabi dai, sai a zuba shi 
a cikin sababbin salkuna. Da haka ba za a rasa ko ruwan, ko 
kuma salkunan ba.” 

9.10-11: Luk 15.1-2 9.13: Mat 12.7; Hos 6.6 


£9.17 ruwan inabi: Akan samu wannan daga 'ya'yan inabin da aka matse. An 
cika yin amfani da ruwan inabi kamar ruwan sha a Kasar Isra'ila. 


20 MATIYU 9 


A j A 
m 





Hoton salka (9.17) 


"Yar Jayirus da Mace Mai Zub da Jini 
(Mar 5.21-43; Luk 8.40-56) 

18 Yesu yana kan gaya musu haka ke nan, sai ga wani 
shugaban majami’a ya zo ya durkusa a gabansa ya ce, “Yata ta 
mutu ba da jimawa ba, ka zo ka taba ta, za ta tashi.” 

19 Yesu kuwa ya tashi tare da almajiransa, suka bi mutumin. 

20 Sai ga wata mata da ta yi shekara goma sha biyu tana fama 
da ciwon zubar da jini. Ta zo ta bayansa ta taba bakin rigarsa, 
2l gama ta ce a ranta, “Idan na taba ko da rigarsa kawai, zan 
warke.” 

22 Da Yesu ya juya ya gan ta, sai ya ce, “Kada ki damu “yata. 
Bangaskiyarki ta warkar da ke.” Nan take matar ta warke. 

23 Da Yesu ya zo gidan shugaban, ya ga masu busa da taron 
mutane ana ta hayaniya. MSai ya ce, “Ku tashi daga nan! 
Yarinyar ba ta mutu ba, tana barci ne kawai.” Sai suka yi masa 
dariyar reni. >” Amma da aka kore su waje, sai ya shiga ya kama 
hannun yarinyar, sai ta tashi. 26 Labarin kuwa ya bazu duk cikin 
wannan Kasar. 


Yesu Ya Warkar da Makafi da Bebe 
27 Yesu yana barin wurin ke nan, sai makafi biyu suka bi shi 


suna kira da Karfi suna cewa, “Ka ji tausayinmu, Dan Dawuda!” 
28 Da Yesu ya shiga wani gida sai makafin suka zo wurinsa, 
ya ce musu, “Kun ba da gaskiya zan iya warkar da ku?” 


Suka ce masa, “I, Ubangiji.” 


MATIYU 9- 10 21 


29 Sa’an nan ya taa idanunsu ya ce, “Bisa ga bangaskiyarku 
za a warkar da ku.” 30 Sai idanunsu suka bude. Sa’an nan kuma 
Yesu ya ja musu kunne sosai ya ce, “Kada ku fada wa kowa 
wannan. ” 

31 Amma suka fita suka yi ta baza labarinsa ko’ina a Kasar. 

32 Da za su tafi, sai aka kawo wani da aljani ya hana shi 
magana. 33 Da aka fitar da aljanin, wannan da ba ya iya magana 
kuwa ya fara magana. Taron mutane kuwa suka yi mamaki suka 
ce, “Ba a taba ganin wani abu kamar haka a Isra'ila ba.” 

34 Amma Farisiyawa suka ce, “Ai, da ikon shugaban aljanu 
ne yake fitar da aljanun.” 


Yesu Ya Ji Tausayin Mutane 


35 Daga nan Yesu ya bi dukan garuruwa da Rauyuka, yana 
koyarwa a majami'u, yana yin wa'azin Labari Mai Dadi na 
mulkin Allah, yana kuma warkar da mutane daga kowane irin 
ciwo da rashin lafiya. 36 Da ya ga jama’a sun taru da yawa, sai 
ya ji tausayinsu, gama suna shan wahala kuma ba mai taimako, 
kamar tumakin da ba su da mai kiwo. 37 Sai ya ce wa almajiransa, 
“Girbin yana da yawa, amma masu aikin kadan ne. 38 Saboda 
haka ku roki mai gonar ya aiko da masu aiki su yi masa girbi.” 


Yesu Ya Kira Almajiransa 

(Mar 3.13-19; Luk 6.12-16) 

1 0 1 Sai Yesu ya kirawo almajiransa goma sha biyu, ya ba su 
iko su fitar da aljanu, su warkar da kowane irin ciwo da 

rashin lafiya. 2Ga sunayen manzannin nan goma sha biyu. Da 

farko, Siman wanda ake ce da shi Bitrus, da dan'uwansa 

Andarawus; da Yakubu dan Zabadi; da dan'uwansa Yohanna; °? da 

Filibus; da Batilomi; da Toma; da Matiyu mai kar6ar haraji; da 

Yakubu dan Alfiyus; da Taddiyus; “da Siman mutumin Kan'ana; 

da kuma Yahuda Iskariyoti wanda ya bashe shi. 


Yesu Ya Aiki Sha Biyun 
(Mar 6.7-13; Luk 9.1-6) 

5 Yesu ya aiki sha biyun nan ya ce musu, “Kada ku je wurin 
wadanda ba Yahudawa ba, kuma kada ku shiga wani garin 
Samariya, $ sai dai ku je wurin tumakin da suka Bata na jama’ar 
Isra'ila. 7 Ku je ku yi musu wa'azi cewa, ‘Mulkin sama ya kusan 


Mat 10.25; 12.24; Mar 3.22; Luk 11.15 9.35: Mat 4.23; Mar 1.39; Luk 4.44 
L. 


34: 
36: L. Kid 27. 17; 1 Sar 22.17; 2 Tar 18.16; Ez 34.5; Mar 6.34 9.37-38: Luk 10.2 


22 MATIYU 10 


zuwa.’ 8 Ku warkar da marasa lafiya, ku ta da wadanda suka mutu, 
ku tsarkake kutare, ku fitar da aljanu. Kun samu a kyauta, ku 
kuma bayar kyauta. °? Kada ku rike kudi ko wani abu kamar kudi 
da za ku iya amfani da shi. "Kada kuma ku rike jaka, ko riga 
guda biyu, ko takalma, ko sanda, don ma'aikaci ya cancanci 
samun abin biyan bukatarsa. 

11 “Duk gari ko Rauyen da kuka shiga, ku nemi mutumin kirki 
ku zauna da shi har sai lokacin da za ku tashi. 1? Idan kuka shiga 
gidan ku gaishe su. !3 Idan gidan kirki ne, sai ku yi addu'a Allah 
ya ba su salama, amma idan ba na kirki ba ne, to, kada su sami 
salamar Allah. !4 Duk wanda bai kare ku ba, ko kuma ya Ri jin 
maganarku, ku kakkabe Kurar kafafunku idan kuka fita daga gidan 
ko garin. !5 Gaskiya ina gaya muku, za a fi jin tausayin mutanen 
Sodom da Gomora fiye da mutanen garin nan a Ranar Shari’a. 


Wahala mai Zuwa 
(Mar 13.9-13; Luk 12.11-12, 21.12-19) 


16 “Ga shi ina aikanku kamar tumaki cikin kuraye, saboda 
haka ku zama masu wayo kamar macizai, kuma marasa Barna 
kamar kurciya. 17 Ku yi hankali da mutane, gama za su kai ku 
kotu, su kuma yi muku bulala a majami’unsu. 18 Saboda ni kuma, 
za su kai ku gaban shugabanni da sarakuna, domin ku shaida 
Labari Mai Dadi a gabansu, da gaban wadanda ba Yahudawa ba. 
19 Lokacin da suka ba da ku, kada ku damu da abin da za ku fada, 
gama za a ba ku abin da za ku ce a lokacin. 2? Domin ba ku ne 
kuke magana ba, Ruhun Ubanku ne yake magana ta wurinku. 

21 “Dan'uwa zai ba da dan'uwansa a kashe shi, baba kuma 
ya ba da dansa, 'ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu, har su sa 
a kashe su. ?? Wadanda ba Yahudawa ba kuma za su ki ku saboda 
sunana. Amma wanda ya jimre har zuwa Karshe zai tsira. 5 Idan 
suna ba ku wahala a wani gari, ku gudu zuwa gari na gaba, gama 
gaskiya ina gaya muku, kafin ku gama zagaya dukan garuruwan 
Isra'ila, Dan Mutum zai dawo. 

24 “Ba dan makaranta da yi fi malaminsa, ko kuma bawa da 
ya fi maigidansa. ?5Dan makaranta yana iya zama kamar 
malaminsa, bawa kuma kamar maigidansa. Idan suka ce da 
maigidan Ba’alzabul, me za su ce game da mutanen gidan? 


10.10: 1 Kor 9.14; 1 Tim 5.18 10.14: A. M. 13.51 

10.15: Mat 11.24; Far 19.24-28 10.7-15: Luk 10.4-12 10.16: Luk 10.3 
10.17-20: Mar 13.9- 11; Luk 12.11-12; 21.12-15 10.21: Mar 13.12; Luk 21.16 
10.22: Mat 24.9,13; Mar 13.13; Luk 21.17 10.24: Luk 6.40; Yoh 13.16; 15.20 
10.25: Mat 9. 34; 12. 24; Mar 3.22; Luk 11.15 


MATIYU 10 23 


Wanda Za a Ji Tsoro 
(Luk 12.2-7) 

26 “Saboda haka, kada ku ji tsoronsu, domin ba abin da yake 
a rufe da ba za a bude ba, kuma ba abin da yake a boye da ba 
za a sani ba. 27 Abin da nake gaya muku a duhu, ku fada a haske. 
Abin da na gaya muku a boye kuwa, ku yi shelarsa a fili. ?8 Kada 
ku ji tsoron masu kashe mutum, amma ba sa iya kashe ransa. Sai 
dai ku ji tsoron wanda zai iya halaka jiki duk da rai a gidan wuta. 
29 Ba ana sayar da kanari guda biyu kobo daya ba? To, ba dayansu 
da zai fadi a Kasa ba tare da sanin Ubanku ba. 30 Ai, gashin kanku 
ma an Kirga su. 31 Saboda haka, kada ku ji tsoro. Ai, kun fi kanari 
daraja sau barkatai. 


Nuna Yarda da Almasihu a Gaban Mutane 
(Luk 12.8-9) 

32 “Duk wanda ya nuna shi nawa ne a gaban mutane, ni ma 
zan nuna shi nawa ne a gaban Ubana da yake a sama. 33 Amma 
duk wanda ya yi mūsun sanina a gaban mutane, ni ma zan yi 
miisun saninsa a gaban Ubana da yake a sama. 


Ban Kawo Salama ba Sai Fada 
(Luk 12.51-53, 14.26-27) 


34 “Kada ku yi tsammani na zo in kawo salama ne a duniya. 
Ba don in kawo salama na zo ba, sai dai fada. 35 Gama na zo ne 
in hada fada tsakanin da da babansa, "ya kuma da mamarta, mace 
kuma da mamar mijinta. 36 Mutanen gidansa ne kuma za su zama 
abokan gābansa. 

37 “Duk wanda ya fi son mamarsa ko babansa fiye da ni, 
bai isa yi zama nawa ba. Kuma duk wanda ya fi son dansa ko 
'yarsa fiye da ni, bai isa yi zama nawa ba. 38 Duk wanda bai 
dauki gicciyensa ya bi ni ba, bai isa yi zama nawa ba. 39 Wanda 
ya so ransa, zai rasa shi. Wanda kuwa ya rasa ransa saboda ni, 
zai same shi. 


Ayyukan Lada 
(Mar 9.41) 

40 “Duk wanda ya kare ku, ya kare ni ne, duk wanda ya 
kare ni kuwa ya karbi wanda ya aiko ni ne. 41 Duk wanda ya 
10.26: Mar 4.22; Luk 8.17 10.33: 2 Tim 2.12 10.35-36: Mika 7.6 
10.38: Mat 16.24; Mar 8.34; Luk 9.23 


10.39: Mat 16.25; Mar 8.35; Luk 9.24; 17.33; Yoh 12.25 
10.40: Mar 9.37; Luk 9.48; 10.16; Yoh 13.20 


24 MATIYU 10-11 


karbi annabi don shi annabi ne, zai sami ladan annabi. Kuma duk 
wanda ya karbi mai adalci don shi mai adalci ne, zai sami ladan 
mai adalci. 2 Duk wanda ya ba wa daya daga cikin yaran nan ko 
da kwaf daya na ruwan sanyi don shi almajirina ne, gaskiya ina 
gaya muku, ba zai taba rasa ladansa ba.” 


"Yan Aika daga Wurin Yohanna Maibaftisma 

(Luk 7.18-35) 

1 1 1 Da Yesu ya gama ba wa almajiransa wadannan umarnai, 
sai ya tashi daga wurin ya tafi yana koyarwa yana wa'azi 

a garuruwansu. 

2 A lokacin Yohanna Maibaftisma yana cikin kurkuku, sai ya 
ji abubuwan da Almasihu yake yi, sai ya aiki almajiransa wurinsa 
3su ce masa, “Kai ne wanda zai zo, ko mu sa ido ga wani?” 

4 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku koma ku fada wa Yohanna 
abin da kuka gani kuka kuma ji: 5 makafi suna samun gani, guragu 
suna tafiya, kutare suna samun tsarkakewa, kurame suna jin 
magana, ana ta da wadanda suka mutu, ana kuma ba wa talakawa 
Labari Mai Dadi. 6 Allah zai albarkaci kowa da bai yi shakkar 
bangaskiyar da yake da ita a kaina ba.” 

7 Da suka tafi, sai Yesu ya fara yi wa taron mutanen magana 
a kan Yohanna ya ce, “Me kuka je gani a daji? Kun je ganin 
dogayen ciyawa da iska take kadawa ne? 8 To, me kuka je gani? 
Kuna tsammani za ku ga wani ya sa riguna masu kyau? Ai, 
mutanen gidan sarki ne suke sa riguna masu kyau. °? To, me kuka 
je gani? Annabi? I, ina gaya muku, har ma ya fi annabi. 19 Wannan 
shi ne wanda aka rubuta a kansa cewa, 

‘Ga shi, na aiko manzona yă riga ka gaba, 

wanda zai shirya maka hanya kafin ka zo.’ 
11 Gaskiya ina gaya muku, ba a taba haihuwar wani a duniyan 
nan wanda ya kai Yohanna Maibaftisma girma ba. Amma duk da 
haka, wanda yake Rarami duka a mulkin sama ya fi shi. 12 Tun 
daga zamanin Yohanna Maibaftisma har zuwa yau mulkin Allah 
yana shan wuya, masu ba da wuyar kuma su suke so su kwace 
mulkin Allah da Karfi. 3Gama Dokar Musa da littattafan 
annabawa duka sun yi magana a kan mulkin kafin Yohanna yă 
zo, !4kuma idan za ku yarda da sakonsu, Yohanna shi ne wanda 
aka yi magana a kai da aka ce Iliya zai dawo. 5 Bari mai kunnen 
ji, yă ji. 
11.5: Ish 35.5-6; 61.1 11.10: Mal 3.1 11.12-13: Luk 16.16 
11.14: Mal 3.23; Mat 17.10-13; Mar 9.11-13 


MATIYU 11 25 


16 “Amma da me zan kwatanta wannan zamanin? Kamar yara 
ne da suke zaune a kasuwa suna kiran abokan wasansu suna cewa, 

17 “Mun hura muku busa, kun ki ku yi rawa! 

Mun rera wakar mutuwa, kun ki ku yi kuka!’ 

18 Gama da Yohanna ya zo yana yawan azumi, ba ya shan ruwan 
inabi, sai suka ce, “Yana da aljanu.” 19 Da Dan Mutum ya zo yana 
ci yana sha, suka ce, “Ku gan shi, mai yawan ci da sha, abokin 
masu karar haraji da masu zunubi! Duk da haka, ana gane 
hikimar Allah a ayyukanta.” 


Garuruwan da Ba su Tuba Ba 
(Luk 10.13-15) 


20 Sai ya fara tsawata wa garuruwan da ya yi yawancin 
ayyukansa na ban. mamaki, domin mutanen ba su tuba ba. 
21 “Kaitonki, Korasin! Kaitonki, Betsaida! Gama da ayyukan ban 
mamakin da aka yi a cikinku ne, aka yi a Taya da Sidon, da sun 
tuba tun tuni, sun sa tsumma da toka a jikinsu. 22 Amma ina gaya 
muku, a Ranar Shari’a za a fi jin tausayin mutanen Taya da Sidon 
fiye da ku. 3 Ke kuma Kafarnahum, kina tsammani daukaka ki 
za a yi zuwa sama ne? A ina! Kaskantar da ke za a yi har wurin 
zaman matattu. Ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinki, da 
su ne aka yi a Sodom, da tana nan har wa yau. 24 Amma ina 
gaya muku, a Ranar Shari’a za a fi jin tausayin mutanen Sodom 
fiye da ke.” 


Ku zo Wurina Don Ku Sami Hutu 
(Luk 10.21-22) 

25 A wannan lokacin ne Yesu ya ce, “Na gode maka, Uba, 
Ubangijin sama da Rasa, domin ka boye wadannan abubuwa ga 
masu hikima da masu ilimi, ka kuma bayyana wa 'yan yara. 
26 Haka ne ya Uba, gama wannan shi ne abin da ya yi maka kyau. 

27 “Ubana ya ba ni dukan abu, kuma ba wanda ya san Dan 
sai Uban, kuma ba wanda ya san Uban sai Dan, da kuma wanda 
Dan ya so ya bayyana masa. 

28 “Ku zo gare ni, dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da 
kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa. Ku karbi 
umarnaina, ku kuma koya daga wurina, domin ni mai tawali'u 
ne, marar girmankai, kuma za ku sami hutu a zuciyarku. 3? Gama 
umarnaina suna da sauki, kuma kayana ba nauyi.” 

11.21: Ish 23.1-18; EZ 26.1—28.26; Jow 4.4-8; Amos 1.9-10; Zak 9.2-4 


11.23: Ish 14.13-15; Far 19.24-28 11.24: Mat 10.15; Luk 10.12 
11.27: Yoh 3.35; 1.18; 10.15 11.29; Irm 6.16 


26 MATIYU 12 


Tambaya a kan Kiyaye Ranar Hutun Yahudawa, wato, Asabar 

(Mar 2.23-28; Luk 6.1-5) 

1 2 1A lokacin nan a Ranar Hutun Yahudawa, wato, Asabar 
Yesu ya bi ta gonakin alkama. Almajiransa kuwa suna jin 

yunwa, sai suka fara cire tsabar alkamar suna ci. 2 Da Farisiyawa 

suka ga haka, sai suka ce masa, “Ka gani, almajiranka suna yin 

abin da Doka ta hana a yi a Ranar Hutu.” 

3 Sai ya ce musu, “Ashe, ba ku karanta abin da Dawuda ya 
yi ba lokacin da shi da abokan tafiyarsa suke jin yunwa? 4 Yadda 
ya shiga wurin da ake sujada ya ci burodin da aka kebe, wanda 
bai kamata ko shi ko abokan tafiyarsa su ci ba, sai dai firistoci 
kawai. “Ko ba ku karanta a cikin Dokar Musa ba, yadda firistoci 
suke karya dokar Ranar Hutu a haikali, kuma bai zama sun yi 
laifi ba? $ Ina gaya muku, ga wanda ya fi haikali a nan. 7 Amma 
da kun san abin da wannan ayar take nufi wato, “Jinkai nake so, 
ba hadaya ba,” da ba ku ga marasa laifi da laifi ba. 8 Gama Dan 
Mutum Ubangiji ne har ma da na Ranar Hutu.” 


Mai Shanyayyen Hannu 
(Mar 3.1-6; Luk 6.6-11) 

9 Sai Yesu ya bar wurin ya shiga majami’arsu. !9 Akwai wani 
mutum a wurin mai shanyayyen hannu. Sai suka tambayi Yesu 
suka ce, “Doka ta yarda a yi warkarwa a Ranar Hutu?” Sun yi 
wannan tambayar ne don su same shi da laifi. 

11 Sai ya ce musu, “A ce waninku yana da tunkiya daya tak, 
sai ta fadi cikin rami a Ranar Hutu, mai tunkiyar ba zai fitar da 
ita ba? 12? Ai, mutum ya fi tunkiya daraja sosai. Saboda haka ba 
a hana yin aikin kirki a Ranar Hutu ba.” !3 Sai ya ce wa mutumin, 
“Miko hannunka.” 

Sai ya miko, nan da nan sai hannun ya warke ya zama kamar 
dayan hannun. !4 Amma Farisiyawa suka fita suka yi shawara 
yadda za su kashe Yesu. 


Cikawar Annabcin Ishaya 


15 Da Yesu ya gane haka, sai ya bar wurin, mutane da yawa 
suka bi shi, ya kuwa warkar da su duka. I6Ya kuma ja musu 
kunne cewa kada su ba da labarinsa. !? Wannan kuwa don a cika 
abin da aka fada ne ta bakin annabi Ishaya cewa, 

18 “Ga mai yin mini hidima, wanda na zaa, 


2.1: M. Sh 23.26 12.3-4: 1 Sam 21.1-7 12.4: L. Fir 24.9 
2.5: L. Kid 28.9-10 12.7: Mat 9.13; Hos 6.6 12.11: Luk 14.5 


MATIYU 12 27 


shi ne nake Kauna, wanda nake jin dadinsa sosai. 
Zan cika shi da Ruhuna, 
zai yi wa al ummai hukunci. 
19 Ba zai yi gardama, ko magana da Karfi ba, 
ba za a ji muryarsa a titi ba. 
20 Ba zai karya karan da ya yi kusan karyewa ba, 
Fitilar da ta yi kusa mutuwa kuma, ba zai kashe ta ba 
Sai ya sa gaskiya ta ci nasara. 
21 APummai kuma za su sa zuciya ga sunansa.” 


Yesu da Ba'alzabul 
(Mar 3.20-30; Luk 11.14-23) 


22 Sai aka kawo masa wani beben makaho mai aljani. Yesu 
kuwa ya warkar da shi, har mutumin ya yi magana ya kuma iya 
gani. 23 Mutanen duka suka yi mamaki suka ce, “Shin, ba wannan 
shi ne Dan Dawuda ba?” 

24 Amma da Farisiyawa suka ji haka sai suka ce, “Ai, da ikon 
Ba'alzabul sarkin aljanu ne wannan mutumin yake fitar da 
aljanu.” 

25 Da yake Yesu ya san abin da suke tunani sai ya ce musu, 
“Duk mulkin da ya rabu kashi biyu suna gaba da junansu, mulkin 
ba zai tsaya ba. Kuma gari ko gidan da mutanen ba sa shiri da 
junansu ba zai tsaya ba. 26 Idan aljanu daga mulkin Shaidan suna 
fitar da juna, Shaidan yana fada da kansa ke nan. To, yaya 
mulkinsa zai tsaya? 27 Idan kuwa da ikon Ba'alzabul nake fitar 
da aljanu, to almajiranku fa? Da ikon wa suke fitarwa? 
Almajiranku ne za su yi muku shari'a a kan wannan. 28ldan ni 
kuwa da ikon Ruhun Allah nake fitar da aljanu, ashe, mulkin 
Allah ya zo muku ke nan. 

29 “Ba za a iya shiga gidan mutum mai Karfi a kwashe kayansa 
ba, sai dai idan an daure shi tukuna, sa'an nan za a iya kwashe 
kayan gidansa. 

30 “Wanda ba ya tare da ni, yana gāba da ni ke nan, wanda 
bai taimake ni tarawa ba kuwa, yana watsarwa ne. 3! Don haka 
ina gaya muku, za a yafe wa mutane kowane irin zunubi da 
maganar reni ga Allah, amma wanda ya yi maganar reni game 
da Ruhu Mai Tsarki, ba za a yafe masa ba. 3? Idan wani ya zagi 
Dan Mutum, za a yafe masa, amma duk wanda ya zagi Ruhu Mai 
Tsarki, ba za a taba yafe masa ba. 


12.18-21: Ish 42.1-4 12.24: Mat 9.34; 10.25 12.30: Mar 9.40 12.32: Luk 12.10 


28 MATIYU 12 


Itace da "Ya'yansa 
(Luk 6.43-45) 


33 “Itace mai kyau yakan ba da "ya" ya masu kyau. Itace marar 
kyau kuma yakan ba da 'ya'ya marasa kyau. Itace dai, da irin 
'ya'yansa ne ake-gane shi. 34Ku mugayen macizai, yaya za ku 
iya fada abu mai kyau bayan ku mugaye ne? Ai, abin da yake 
cikin zuciya shi yake fitowa a baki. 35 Mutumin kirki yakan fitar 
da abu mai kyau daga wurin da yake ajiya. Mugun mutum kuma 
yakan fitar da mugun abu daga wurin da yake ajiya. 

36 “Ina gaya muku, duk maganar banza da mutane suka yi, 
za su ba da lissafinta a Ranar Shari’a. 37 A kan maganarka ne za 
a yi maka shari’a, ko ta sa ka zama marar laifi ko mai laifi.” 


Malaman Dokoki da Farisiyawa Suna Neman Alama 
(Mar 8.11-12; Luk 11.29-32) 


38 Sai wadansu daga cikin malaman dokoki da Farisiyawa 
suka ce masa, “Malam, muna so ka aikata wani abin ban mamaki 
da zai zama wata alama.” 

39 Sai ya amsa musu ya ce, “Mutanen zamanin nan mugaye 
ne wadanda ba sa tsoron Allah. Suna so su ga alama, amma ba 
za a nuna musu wata alama ba, sai dai ta annabi Jona. 40 Gama 
yadda Jona ya yi kwana uku, dare da rana a cikin ciki na babban 
kifi, haka ma Dan Mutum zai yi kwana uku, dare da rana a cikin 
Rasa. 4 A Ranar Shari'a mutanen Nineba za su tashi tare da 
mutanen zamanin nan, su nuna wa mutanen zamanin nan ba su 
yi daidai ba, don su sun tuba saboda wa'azin Jona. Ga shi kuwa 
wanda ya fi Jona a nan. ZA Ranar Shari’a, sarauniyar Sheba za 
ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna musu ba su yi 
daidai ba, don ta zo ne daga wuri mai nisa sosai, don ta ji 
koyarwar hikima ta sarki Solomon. Ga shi kuwa wanda ya fi 
Solomon a nan.” 


Dawowar Bakin Aljani 
(Luk 11.24-26) 

43 “Idan bakin aljani ya fita daga jikin mutum, yakan yi ta 
yawo a wuraren da ba ruwa don yă sami wurin hutawa. Amma 
idan bai samu ba, 44 sai ya ce, “Zan koma gidana na dā inda na 
fito.” Idan ya zo ya sami ba kowa ya kuma ga an share, an gyara 
12.33: Mat 7.20; Luk 6.44 12.34: Mat 3.7; 23.33; 15.18; Luk 3.7; 6.45 


12.38: Mat 16.1; Mar 8.11; Luk 11.16 12.39: Mat 16.4; Mar 8.12 12.40: Joh 1.17 
12.41: Jon 3.5 12.42? 1 Sar 10.1-10; 2 Tar 9.1-12 


MATIYU 12 — 13 29 


gidan, 45 sai ya koma ya kwaso aljanu guda bakwai, wadanda suka 
fi shi mugunta, su zo su shiga su zauna a wurin. A Karshe, zaman 
mutumin nan zai fi na farkon muni. Haka ma zai zama ga mutanen 
wannan zamani.” 


“Mamar Yesu da ’Yan’uwansa 
(Mar 3.31-35; Luk 8.19-21) 

46 Yana kan:magana da jama'a ke nan, sai ga mamarsa da 
’yañtuwansa suna tsaye a waje suna so su yi magana da shi. 47 Sai 
aka ce masa, “Ga mamarka da 'yan'uwanka suna tsaye a waje 
suna so su yi magana da kai.” >} 

48 Sai ya ce wa wannan da ya fada masa, “Wace ce'mamata, 

“kuma su wane ne 'yan'uwana?” Sai ya nuna almajiransa da 
hannunsa ya ce, “Ga mamata da "yan'uwana a nan. 5? Gama duk 
wanda ya yi abin da Ubana da yake cikin sama yake so, shi ne 
daniuwana, da "yat uwata:da kuma mamata.” 


Misali na Mai Shuka 

(Mar 4.1-9;-Luk 8.4-8) 

1 3 1 A ranan nan Yesu ya fita daga gida, ya je ya zauna a 
bakin teku. ?Taron mutane da yawa sosai suka taru 

kewaye da shi, har sai da ya shiga jirgin ruwa ya zauna, taron 

mutanen kuma"suka tsaya a gefen tekun. 

3 Sai ya gaya musu abubuwa da yawa ta wurin misalai, ya ce, 
“Wani manomi ya je gona don ya yi shuka. 4 Yana cikin yafa iri 
ke nan, sai wadansu iri suka fadi a kan hanya, sai tsuntsaye suka 
zo suka cinye su. 5 Wadansu kuma suka fadi a wuri mai duwatsu 
inda ba Rasa sosai. Suka tsiro da sauri don Kasar wurin ba zurfi. 
6 Da rana ta yi zafi sai ta Rone su, har suka bushe, don"ba su da 
saiwa sosai. 7 Wadansu.kuma suka fadi a wurin da akwai Kaya, 
sai Rayar ta tashi ta hana su girma. 8 Wadansu kuma suka fadi a 
wuri mai kyau, suka yi tsaba dari-dari, wadansu sittin-sittin, 
wadansu kuma talatin-talatin.” 

9 “Bari mai kunnen'ji, ya ji.” 

Manufar Misali na Mai Shuka 
“(Mar 4.10-12; Luk 8:9-10) 

10 Sai almajiran Yesu suka zo suka ce masa, “Don me kake 

yi musu magana da misalai?” 


13.2: Luk 5.1-3 
h 12.47 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da ayar 47. 


30 MATIYU 13 


11 Ya amsa musu ya ce, “Ku dai an yarda muku ku gane asirin 
mulkin sama, amma su ba a ba su ba. 12 Gama wanda yake da 
abu za a Rara masa har yă ishe shi sosai, amma wanda ba shi da 
kome, za a karbe dan kadan din da yake da shi. 3 Abin da ya sa 
nake musu magana da misalai shi ne, don ko sun duba ba sa gani, 
ko sun saurara ba sa ji. Ba sa kuma ganewa. 14 Lallai annabcin 
Ishaya ya cika a kansu cewa, 

‘Za ku yi ta ji kam, amma ba za ku gane ba sam, 

Za ku yi ta duba kuma, amma ba za ku gani ba sam, 
15 Gama zuciyar mutanen nan ta yi tauri, 

kunnuwansu kuma ba sa ji. 

Sun kuma rufe idanunsu, 

don kada su gani da idanunsu, 

kada kuma su ji da kunnuwansu, 

don kada su gane a zuciyarsu, 

har su juyo wurina in warkar da su.’ 

16 “Idanunku masu albarka ne domin suna gani. Kunnuwanku 
ma haka domin suna ji. 17 Gaskiya ina gaya muku, annabawa da 
masu adalci da yawa sun so su ga abin da kuke gani, amma ba 
su gani ba, su kuma ji abin da kuke ji, amma ba su ji ba. 


Yesu Ya Ba da Bayanin Misalin Mai Shuka 
(Mar 4.13-20; Luk 8.11-15) 


18 “To, ga abin da misalin mai shuka yake nufi. 1? Idan mutum 
ya ji maganar mulkin sa'an nan bai gane ba, Shaidan yakan zo 
ya kwace abin da aka shuka a cikin zuciyar mutumin. Wannan 
shi ne irin da ya fadi a kan hanya. 20° Wanda ya fadi a wuri mai 
duwatsu kuwa, shi ne kwatancin wanda da jin maganar Allah sai 
ya kara da murna. ?! Amma da yake ba shi da tushe, bai dade 
sosai ba. Lokacin da wahala ko tsanani ya tashi domin wannan 
maganar Allah, sai ya ja da baya. 22 Wanda aka shuka a wurin 
da akwai Kaya kuma, shi ne kwatancin wanda ya ji maganar Allah, 
amma damuwar duniya da son arziki suka hana maganar girma, 
har ta zama ba ta da amfani. 22 Wanda aka shuka a wuri mai kyau 
kuma, shi ne kwatancin wanda yake jin maganar Allah ya kuma 
gane ta, har ya ba da amfani, wani dari-dari, wani kuma 
sittin-sittin, wani kuma talatin-talatin. ” 


13.12: Mat 25.29; Mar 4.25; Luk 8.18; 19.26 13.14-15: Ish 6.9-10 
13.16-17: Luk 10.23-24 


MATIYU 13 31 


Ciyawa cikin Alkama 

24 Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, “Za a iya kwatanta 
mulkin sama da mutumin da ya shuka iri mai kyau a gonarsa, 
25 amma lokacin da kowa yake barci, sai abokin gabansa ya je ya 
shuka wata irin ciyawa a gonar alkamar, ya tafi abinsa. 26 Da 
shukar ta tashi ta yi tsaba, sai ciyawar ma ta tashi. 27 Bayin 
maigidan suka zo suka ce masa, “Maigida, ashe, ba iri mai kyau 
ka shuka a gonarka ba? To, yaya duk ciyawa ta fito a wurin?” 
28 Ya ce musu, “Abokin gabana ne ya yi wannan.’ Bayin suka ce, 
“Kana so mu je mu cire ciyawar?” ? Amma ya ce, ‘A’a, kada 
garin cire ciyawar ku cire da alkamar. % Bari dukansu su yi girma 
tare har lokacin girbi, a lokacin girbin zan gaya wa masu girbin, 
su fara cire ciyawar su tara, su daddaure, a Rone, amma a tara 
alkamar a zuba a rumbuna.’ ” 


Misali na Kwayar Mastad 
(Mar 4.30-32; Luk 13.18-19) 

31 Yesu ya sāke ba su wani misali, ya ce, “Mulkin sama kamar 
Kwayar mastad ne wadda ta fi Kankanta cikin iri duka da wani 
mutum ya dauka ya shuka a gonarsa. 3? Shi ne ya fi Karami cikin 
sauran iri, amma idan ya yi girma, sai yă fi duk sauran itatuwan, 
yă zama babban itace, har ma tsuntsaye su yi gidansu a kan 
rassansa.” 

Misali na Yisti 
(Luk 13.20-21) 

33 Yesu ya sake ba su wani misali, ya ce, “Mulkin sama kamar 
yisti yake, wanda wata mace ta kwaba da mudu uku na garin 
alkama, har duk garin ya game da yistin.” i 


Yesu Ya Yi Amfani da Misalai 
(Mar 4.33-34) 

34 Yesu ya gaya wa taron mutanen duk wadannan abubuwa 
da misalai. Ba ya gaya musu wani abu sai tare da misali. 
35 Wannan kuwa domin a cika abin da annabi Ishaya ya fada ne 
cewa, 

“Zan yi magana da misalai, 
Abubuwan da da mutane ba su sani ba tun farkon duniya 
zan sa su sani.” 


113.33 Yisti: Abu ne da ake sa a garin da ake yin burodi da shi domin 
burodin ya kumbura. 


32 MATIYU 13 


Yesu Ya Ba da Bayanin Misalin Ciyawa cikin Alkama 


36 Sai Yesu ya bar taron mutanen ya shiga gida, almajiransa 
kuma suka same shi suka ce masa, “Ka gaya mana abin da misalin 
nan na ciyawa a gona yake nufi.” 

37Sai ya amsa ya ce, “Wanda ya shuka iri mai kyau shi ne 
Dan Mutum. 38 Gonar kuma ita ce duniya, iri mai kyau kuma shi 
ne ’ya’yan mulkin, ciyawar kuma 'ya” yan Mugun ke nan. 3? Kuma 
abokin gāban da ya shuka ciyawar, shi ne Shaidan. Lokacin girbin 
kuwa, Rarshen duniya ke nan. Masu girbin kuma su ne mala’iku. 
4 Kamar yadda ake tara ciyawa a Rone ta, haka zai zama a 
Rarshen duniya. 41 Dan Mutum zai aiko mala’ikunsa, za su tara 
duk masu sa mutane su yi zunubi, da kuma duk masu yin mugayen 
ayyuka, su fitar da su daga mulkinsa. 4 Su kuma jefa su a cikin 
wuta mai zafi. A nan za su yi ta kuka suna cizon hakoransu. BA 
lokacin ne masu adalci za su yi haske kamar rana a cikin mulkin 
Ubansu. Bari mai kunnen ji, yă ji. 


Dukiyar da Take a Boye 

44 “Mulkin sama kamar dukiya ne da aka boye a gona, da 
wani ya samu, ya sake boyewa. Saboda yawan murna ya je ya 
sayar da dukan abubuwan da yake da su, ya sayi gonar. 


Dutse mai Daraja wato Lu'ulu'u 


45 “Har yanzu dai, mulkin sama kamar dan kasuwa yake mai 
neman duwatsu masu daraja wato, lu'ulu'ai. 46 Da ya sami dutse 
mai daraja wato, lu'ulu'u daya mai daraja sosai, sai ya je ya sayar 
da dukan abubuwan da yake da su, ya saye shi. 


Abin Kamun Kifi 


47 “Har yanzu dai, mulkin sama yana kama da abin kamun 
kifi da aka jefa a teku ya kamo kifi iri dabam-dabam. 48 Da ya 
cika, aka jawo shi gefen tekun, aka zauna, aka zaa kifi masu 
kyau, aka sa a kwando, aka zubar da wadanda ba su da kyau. 
4 Haka zai zama a Karshen duniya, mala’iku za su zo su raba, su 
cire mugaye daga masu adalci. 50° Su kuma jefa mugayen cikin 
wuta mai zafi, inda za su yi kuka da cizon hakora. 


Sabuwa da Tsohuwar Dukiya 
51 “Kun gane wannan duka?” Suka amsa suka ce, “I” 


13.35: Zab 78.2. 


MATIYU 13 — 14 33 


52 Sai ya ce musu, “Saboda haka duk malamin da ya'zama 
almajirin mulkin sama, kamar maigida yake wanda ya debo 
sabuwa da tsohuwar dukiya daga wurin ajiyarsa.” 


An Ki Yesu a Nazarat 
(Mar 6.1-6; Luk 4.16-30) 

53 Da Yesu ya gama fada wadannan misalan, sai ya bar wurin. 
54 Yesu ya zo garinsa ya fara koya wa mutane a majami'unsu. 
Suka yi mamaki suka ce, “Ina wannan mutumin ya sami hikiman 
nan haka, da kuma ikon yin wadannan ayyukan ban; mamaki? 
55 Wannan ba shi ne dan kafintan nan ba? Ba mamarsa ba ce ake 
ce da ita Maryamu? Ba 'yan'uwansa ba ne su Yakubu, da Yusufu, 
da Siman, da Yahuda? 56 Ba 'yan'uwansa mata duk tare da mu 
suke ba? To, daga ina ya samo duk wadannan?” ”” Sai suka ji 
haushinsa. Amma Yesu ya ce musu, “Ai, kowa yana ba annabi 
girma amma ban da mutanen garinsa, da na gidansa.” 58 Kuma 
bai yi abubuwan ban mamaki da yawa a can ba, saboda rashin 
bangaskiyarsu. 


Mutuwar Yohanna Maibaftisma 

(Mar 6.14-29; Luk 9.7-9) 

1 4 1 A lokacin nan, sarki Hirudus ya ji labarin Yesu. ?Sai ya 
ce wa masu yin masa aiki, “Ai wannan Yohanna 

Maibaftisma ne. An tashe shi daga matattu, shi ya sa yake da 

ikon yin wadannan abubuwan ban mamaki.” 

3 Don da ma Hirudus ya kama Yohanna ya daure shi, ya sa 
shi a kurkuku saboda Hirudiya, matar dan'uwansa Filibus. 4 Don 
da ma Yohanna ya yi ta gaya wa Hirudus cewa bai kamata ya 
zauna da ita Hirudiya ba. SKo da yake Hirudus yana so ya kashe 
Yohanna, amma yana jin tsoron mutane, domin sun dauka 
Yohanna annabi ne. 

6 To, da ranar da aka haifi Hirudus ta sake zuwa, sai "yar 
Hirudiya ta yi rawa a gaban bakin da suka zo bikin. Ta sa Hirudus 
ya ji dadi sosai Thar ma ya yi mata alkawari tare da rantsuwa 
cewa, zai ba ta duk abin da ta roka. 

8 Mamarta kuwa ta ba ta shawara game da abin da za ta ce, 
sai ta ce, “A ba ni kan Yohanna Maibaftisma yanzu a cikin 
kwano.” 

9 Sarki kuwa ya damu, amma saboda alkawarin da ya yi, da 
kuma bafin, sai ya sa a ba ta. 1? Ya aika zuwa kurkuku aka yanke 





13.57: Yoh 4.44 14.34: Luk 3.19-20 14.4: L. Fir 18.16; 20.21 


34 MATIYU 14 


wa Yohanna kai. !! Aka kuwa kawo kan a cikin kwano, aka ba 
yarinyar, sai ta kai wa mamarta. 1? Sai almajiran Yohanna suka 
zo, suka dauki gawarsa suka binne. Sai suka je suka gaya wa Yesu. 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Biyar 
(Mar 6.30-44; Luk 9.10-17; Yoh 6.1-14) 

13 Da Yesu ya ji haka, sai ya tashi ya shiga jirgin ruwa ya 
haye zuwa wani wuri inda ba kowa don ya kasance shi kadai. 
Amma da taron mutanen suka ji haka, sai suka fito daga garuruwa 
suka bi shi da Rafa. 14 Da ya fita daga jirgin kuwa, ya ga mutane 
sun taru da yawa. Sai ya ji tausayinsu, ya kuma warkar da marasa 
lafiya a cikinsu. 

15 Da yamma ta yi, sai almajiransa suka zo wurinsa suka ce, 
“Wurin nan fa ba kowa, ga shi kuma yamma ta yi. Ka sallami 
mutanen nan don su je kauyuka su saya wa kansu abinci.” 

16 Yesu ya ce musu, “Ba lallai su tafi ba, ku ba su wani abu 
su ci.” 

17 Suka amsa suka ce, “Ba mu da kome a nan sai burodi guda 
biyar da kifi guda biyu.” 

18 Sai ya ce, “Ku kawo mini.” 19 Sai ya umarci mutanen su 
zauna a kan ciyawa. Ya dauki burodin guda biyar da kifin biyu, 
sai ya daga kansa sama, ya yi godiya ga Allah. Sai ya rarraba 
burodin ya ba almajiransa, almajiran kuma suka ba wa jama’a. 
20 Kowa ya ci ya Roshi. Suka tattara duk abin da ya rage, har ya 
cika kwanduna goma sha biyu. 2! Mutanen da suka ci kuwa sun 
kai maza dubu biyar, ban da mata da yara. 


Yesu Ya Yi Tafiya a kan Ruwa 
(Mar 6.45-52; Yoh 6.15-21) 


22 Suna gamawa ke nan, sai Yesu ya sa almajiransa su shiga 
jirgin ruwa don su koma can gefen. Shi kuwa ya tsaya a wurin 
don ya sallami jama'ar. 5 Bayan ya sallami mutanen sai ya hau 
kan dutse shi kadai don ya yi addu'a. Har yamma ta yi sosai yana 
can shi kadai. 

24 A wannan lokacin kuwa jirgin yana tsakiyar teku, rakuman 
ruwa suna buga shi, kuma iska tana gaba da su. 

25 Wajen karfe uku na dare sai ga Yesu yana takawa a kan 
teku zuwa wurin almajiransa. 26 Amma da almajiran suka gan shi 
yana tafiya a kan teku, sai suka ji tsoro, suka ce, “Fatalwa ce!” 
Suka yi ihu don tsoro. 


MATIYU 14 — 15 35 


27 Nan da nan sai Yesu ya yi musu magana ya ce, “Kada ku 
damu! Ni ne, kada ku ji tsoro!” 

28 Sai Bitrus ya amsa masa ya ce, “Ubangiji, idan kai ne, ka 
sa in zo wurinka a kan ruwa.” 

29 Yesu ya ce, “Zo mana.” Sa'an nan Bitrus ya fita daga jirgin, 
ya fara tafiya a kan ruwa zai je wurin Yesu. 3% Amma da ya ga 
iskar tana da Karfi, sai ya ji tsoro ya fara nutsewa. Sai ya yi ihu, 
ya ce, “Ubangiji, ka cece ni!” 

31 Nan da nan sai Yesu ya mika hannunsa ya kamo shi, ya ce 
masa, “Kai mai Raramar bangaskiya, don me ka yi shakka?” 

32 Da suka shiga jirgin sai iskar ta daina hurawa. 33 Wadanda 
suke cikin jirgin suka yi wa Yesu sujada, suna cewa, “Gaskiya, 
kai Dan Allah ne.” 


Yesu Ya Warkar da Marasa Lafiya a Janisarat 
(Mar 6.53-56) 

34 Da suka Ketare tekun, suka sauka a Kasar Janisarat. 
35 Mutanen garin kuwa suka gane shi, sai suka aika a fada wa 
kowa da yake a wannan sashen Kasar, suka kawo masa dukan 
marasa lafiya. % Suka roke shi su taba ko da gefen rigarsa. Dukan 
wadanda suka taba kuwa suka warke. 


Aladar Shugabanni 

(Mar 7.1-13) 

|| 5 1 Ana nan sai Farisiyawa da malaman dokoki suka zo 
wurin Yesu daga Urushalima suka ce, 2“Don me 

almajiranka suke karya al'adar shugabanni? Gama ba sa wanke 

hannu kafin su ci abinci.” 

3 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku fa, don me kuke karya 
dokokin Allah saboda al'adarku? 4 Ai, Allah ya ce, “Ka ba wa 
babanka da mamarka girma, kuma “Duk wanda ya zagi 
babansa ko mamarsa lallai a kashe shi.” 5 Amma kukan koyar 
cewa idan mutum yana da wani abu da zai taimaki babansa ko 
mamarsa da shi, amma sai ya ce, “Duk abin da da za ku samu 
a wurina, na kebe wa Allah,” to, ba lallai ke nan ya ba wa 
iyayensa girma ba. $Wato, saboda al'adarku, kun mai da 
maganar Allah banza. 7 Ku munafukai! Daidai ne Ishaya ya yi 
annabci a kanku da ya ce, 

8 “Wadannan mutane suna ba ni girma da bakinsu ne kawai, 

amma zukatansu sun yi nesa da ni. 


15.4: Fit 20.12; 21.17; M. Sh 5.16; L. Fir 20.9 


36 MATIYU 15 


? A banza suke yi mini sujada; 
suna koyar da dokokin mutane wai Maganar Allah ne.” ” 


Abubuwan da Suke Sa Mutum yă zama Marar Tsarki a 
gaban Allah 
(Mar 7.14-23) 


10 Yesu ya kira taron mutane ya ce musu, “Ku saurara ku 
gane. !! Ba abin da yake shiga bakin mutum ne yake sa shi yă 
zama marar tsarki a gaban Allah ba, sai dai abin da yake fita daga 
bakinsa.” 

12 Sai almajiran suka zo wurinsa suka ce masa, “Ka san 
Farisiyawa sun ji haushi da suka ji maganan nan?” 

13 Yesu ya amsa ya ce, “Duk shukin da ba Ubana na sama 
ne ya shuka ba, za a tumbuke shi. 14 Bar su kawai. Su makafi ne 
masu yi wa makafi jagora. Idan kuwa makaho ya yi wa wani 
makaho jagora, ai, dukansu za su fadi cikin rami.” 

15 Amma Bitrus ya ce masa, “Ka bayyana mana wannan 
misalin.” 

16 Sai Yesu ya ce, “Ashe, har yanzu ba ku gane ba? !7 Ina 
nufin duk abin da mutum ya ci, da farko zai shiga bakinsa, 
sa'an nan Zai shiga cikinsa, kuma daga Karshe zai fita daga 
jikinsa. IS Amma abin da yake fitowa daga baki, daga zuciya 
yake fitowa. Shi ne kuwa yake sa mutum yă zama marar tsarki 
a gaban Allah da mutum. '? Gama daga zuciya ne mugayen 
tunani suke fitowa. Wato, su kisankai, zina, lalata, sata, shaidar 
Karya, da bata sunan wadansu. 2? Wadannan suke sa mutum ya 
zama marar tsarki a gaban Allah, amma cin abinci da hannun 
da ba a wanke ba ba ya sa mutum ya zama marar tsarki a gaban 
Allah ba.” 


Bangaskiyar Wata Mace 
(Mar 7.24-30) 


21 Yesu ya bar wurin ke nan ya tafi yankin Kasar Taya da 
Sidon, 22 sai ga wata "yar Kan'ana mutuniyar Kasar, ta zo ta daga 
murya ta ce, “Ka ji tausayina, Ubangiji, Dan Dawuda. Wani aljani 
yana ba 'yata wahala.” 

23 Yesu bai ce mata kome ba. Sai almajiransa suka zo suka 
roke shi, suka ce, “Ka kore ta! Domin tana binmu tana damunmu 
da ihu!” 


15.8-9: Ish 29.13 15.14: Luk 6.39 15.18: Mat 12.34 


MATIYU 15 37 


24 Ya amsa ya ce, “An aiko ni ne domin tumakin Isra'ila da 
suka bata ba don wadansu ba.” 

25 Amma ta zo ta durkusa a gabansa, ta ce, “Ubangiji, ka 
taimake ni.” 

26 Ya amsa ya ce, “Ba zai yi kyau a dauki abincin yara a ba 
karnuka ba.” 

27 Ta ce, “I, Ubangiji, amma ko kamuka/ ma sukan lashe 
sauran abinci da yake faduwa daga teburin masu gidan.” 

28 Sai Yesu ya amsa mata ya ce, “Uwargida, bangaskiyarki 
tana da yawa, bari bukatarki ta biya.” Nan take 'yarta ta warke. 


Yesu Ya Warkar da Mutane da Yawa 


29 Daga wurin Yesu ya bi ta gefen Tekun Galili. Sa'an nan 
ya hau dutse ya zauna. 3? Mutane da yawa suka zo wurinsa. Suka 
zo da guragu, da makafi, da masu dungu, da bebaye, da wadansu 
da yawa, suka ajiye su a gabansa. Ya kuwa warkar da su. 3! Har 
mutane suka yi mamaki da suka ga bebaye suna magana, masu 
dungu kuma gabobinsu suna aiki, guragu suna tafiya, makafi 
kuma suna gani. Sai duk suka yi wa Allah na Isra'ila yabo. 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Hudu 
(Mar 8.1-10) 


32 Ana nan sai Yesu ya kira almajiransa ya ce, “Ina jin 
tausayin jama'an nan, don yau kwana uku ke nan suna tare da 
ni, kuma ba su da abinci. Ba na so in sallame su da yunwa, don 
za su iya suma a hanya.” 

33 Sai almajiran suka ce masa, “A wannan wurin da ba kowa, 
ina za mu sami burodi da zai isa mu ciyar da wannan jama'a?” 

34 Yesu ya tambaye su ya ce, “Burodi nawa kuke da shi?” 
Suka ce, “Guda bakwai da Kananan kifaye kadan.” 

35 Sai ya sa taron mutanen su zauna a Kasa, 36 ya dauki burodin 
nan bakwai da kifayen. Da ya yi godiya ga Allah, sai ya rarraba 
su, ya ba almajiran, almajiran suka ba wa taron mutanen. 3” Kowa 
ya ci ya Roshi, almajiran kuwa suka tara ragowar abincin, cike 
da kwanduna bakwai. 38 Mutanen da suka ci kuwa sun kai maza 
dubu hudu, ban da mata da yara. >> Bayan ya sallami taron 
mutanen sai ya shiga jirgin ruwa ya tafi Kasar Magadan. 


15.27 karnuka: Duk wanda ba Bayahude ba, Yahudawa sukan dauke 
shi kamar kare. 


38 MATIYU 16 


Neman Alama 

(Mar 8.11-13; Luk 12.54-56) 

1 6 1 Farisiyawa da Sadukiyawa suka zo wurin Yesu don su 
gwada shi, suka roke shi ya nuna musu wani abin ban 

mamaki da zai zama musu alama. ? Ya amsa musu ya ce, “Idan 

yamma ta yi, kuka ga sama ta yi ja, sai ku ce, “Yawwa, gari zai 

yi kyau gobe.’ 3 Da safe kuma idan kuka ga sama ta yi ja, ta bata 

fuska, sai ku ce, “Yau kam za a yi ruwan sama.” Kuna iya gane 

yanayin sararin sama, amma ba kwa iya gane alamun wannan 

zamanin.* 4Mutanen zamanin nan mugaye ne, wadanda ba sa 

tsoron Allah. Suna so su ga alama, amma ba za a nuna musu wata 

alama ba, sai dai ta Jona.” 

Sai ya bar su ya tafi. 


Yistin Farisiyawa da Sadukiyawa 
(Mar 8.14-21) 

5 Da almajiran suka kai wancan gefen, ashe, sun manta ba su 
kawo burodi ba. 6 Sai Yesu ya ce musu, “Ku kula fa, kuma ku 
yi hankali da yistin Farisiyawa da Sadukiyawa.” 

7 Sai suka fara magana da junansu suna cewa, “Ko saboda ba 
mu kawo burodi ba ne?” 

8Da Yesu ya ga haka sai ya ce, “Ku masu Karamar 
bangaskiya, don me kuke cewa ba ku da burodi? ? Har yanzu ba 
ku gane ba? Kun manta yadda na ciyar da mutum dubu biyar da 
burodi biyar? Kuma kwanduna nawa kuka tara? IWKo kuma 
lokacin da na ciyar da mutum dubu hudu da burodi bakwai, 
kwanduna nawa kuka tara? !! Yaya kuka kasa gane cewa ba 
burodi nake magana a kai ba? Na ce ku yi hankali da yistin 
Farisiyawa da Sadukiyawa.” 

12 Sa'an nan ne almajiran suka gane cewa ba yana ce musu 
su yi hankali da yistin da ake sa a cikin burodi ba ne, amma yana 
nufin su yi hankali da koyarwar Farisiyawa da Sadukiyawa ne. 


Bitrus Ya Shaida Yesu Shi Ne Almasihu 
(Mar 8.27-30; Luk 9.18-21) 


13 To, da Yesu ya zo kasar Kaisariya Filibi, sai ya tambayi 
almajiransa ya ce, “Wa mutane suke cewa Dan Mutum yake?” 


16.1: Mat 12.38; Luk 11.16 16.4: Mat 12.39; Luk 11.29 16.6: Luk 12.1 

16.9: Mat 14.17-21 16.10: Mat 15.34-38 

K 16.2-3 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da aya biyu da kuma aya 
uku gaba daya. 


MATIYU 16 39 


14 Sai suka ce, “Wadansu suna cewa Yohanna Maibaftisma, 
wadansu kuma Iliya, wadansu kuma Irmiya, ko kuma daya daga 
cikin annabawa.” 

15 Ya ce musu, “Amma ku fa, wane ne ni a ganinku?” 

16 Sai Siman Bitrus ya amsa ya ce, “Kai ne Almasihu, Dan 
Allah mai rai.” 

17 Sai Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai mai albarka ne Siman, 
dan Jona! Gama ba mutum ba ne ya nuna maka wannan, sai dai 
Ubana da yake cikin sama. !8 Ina kuma gaya maka, kai Bitrus ne, 
a kan wannan dutsen kuma zan gina jama'ar masu bina, wacce 
mutuwa ma ba ta da iko a kanta. ? Zan ba ka mabudan mulkin 
sama. Kuma kome ka daure a duniya, za a daure shi a sama, 
kome ka kunce a duniya, za a kunce shi a sama.” 20 Sai ya ja wa 
almajiransa kunne sosai kada su gaya wa kowa cewa shi ne 
Almasihu. 


Yesu Ya Fada Irin Mutuwar da Zai Yi 
(Mar 8.31—9.1; Luk 9.22-27) 


21 Tun daga wannan lokacin Yesu ya fara nuna wa almajiransa 
cewa, dole ne ya je Urushalima, ya sha wuya iri-iri a hannun 
shugabanni, da manyan firistoci, da malaman dokoki, a kuma 
kashe shi, a rana ta uku kuma yă tashi. 

22 Sai Bitrus ya ja shi gefe daya ya fara tsawata masa yana 
cewa, “Allah ya sawwake, Ubangiji! Wannan ba zai taba faruwa 
da kai ba.” 

23 Amma Yesu ya juya ya ce masa, “Ka rabu da ni, kai 
Shaidan! Kai mai sa tuntube ne a gare ni, gama kana tunani kamar 
mutum ne, ba kamar Allah ba.” 

24 Sai Yesu ya ce wa almajiransa, “Duk mai so yă bi ni, sai 
ya Ri kansa, ya dauki gicciyensa ya bi ni. ?S Gama duk mai son 
ajiyar ransa zai rasa shi. Amma duk wanda ya rasa ransa saboda 
ni, zai same shi. 26 Wane amfani ne mutum zai samu, idan ya 
sami duniya duka, amma ya rasa ransa? Ko kuwa me mutum zai 
iya bayar a maimakon ransa? ? Dan Mutum dai zai zo da 
mala'ikunsa, cikin daukakar Ubansa, sa'an nan ne zai biya 
kowane mutum bisa ga aikinsa. 28 Gaskiya ina gaya muku, akwai 
wadansu a tsaye a nan da ba za su mutu ba, har sai sun ga zuwan 
Dan Mutum cikin mulkinsa.” 

16.14: Mat 14.1-2; Mar 6.14-15; Luk 9.7-8 16.16; Yoh 6.68-69 


16.19: Mat 18.18; Yoh 20.23 16.24: Mat 10.38; Luk 14.27 
16.25: Mat 10.39; Luk 17.33; Yoh 12.25 16.27: Mat 25.31; Zab 62.13; Rom 2.6 


40 MATIYU 17 


Sakewar Kamannin Yesu 

(Mar 9.2-13; Luk 9.28-36) 

1 7 1 Bayan kwana shida Yesu ya dauki Bitrus, da Yakubu, da 
dan'uwan Yakubu, wato Yohanna, ya kai su kan wani 

dutse mai tsawo, inda suka kasance su kadai. ? Sai kamanninsa 

ya sake a gabansu, fuskarsa ta yi haske kamar rana, sai rigunar 

da ya sa suka yi fari fat. 3 Nan da nan sai annabi Musa da annabi 

Iliya suka bayyana a gare su, suna magana da Yesu. 

4 Sai Bitrus ya ce wa Yesu, “Ubangiji, ya yi kyau da muke 
a nan wurin. Idan kana so zan kafa bukkoki guda uku a nan, 
daya dominka, daya domin annabi Musa, daya kuma domin 
annabi Iliya.” 

5 Yana magana ke nan sai ga wani girgije mai haske ya rufe 
su, aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen ta ce, “Wannan 
shi ne Dana, wanda nake Rauna; ina jin dadinsa Rwarai. Ku 
saurare shi!” 

6 Da almajiran suka ji haka sai tsoro ya kama su sosai, har 
suka fadi Rasa. 7 Sai Yesu ya zo ya taba su ya ce, “Ku tashi, 
kada ku ji tsoro.” $ Da suka daga kai, ba su ga kowa ba sai 
Yesu shi kadai. 

9 Da suke saukowa daga dutsen, Yesu ya ja musu kunne ya 
ce, “Kada ku gaya wa kowa abin da kuka gani, sai Dan Mutum 
ya tashi daga matattu.” 

10 Almajiran suka tambaye shi suka ce, “To, don me malaman 
dokoki suke cewa dole sai annabi Iliya ya fara zuwa?” 

11 Ya amsa ya ce, “Lallai Iliya zai zo, zai kuma gyara kome. 
12 Amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa gane 
shi ba, har ma suka yi masa abin da suka ga dama. Haka kuma 
'Dan Mutum zai sha wuya a hannunsu.” 

13 Sai almajiran suka gane cewa yana yi musu magana a kan 
Yohanna Maibaftisma ne. 


Yesu Ya Warkar da Yaro mai Aljani 
(Mar 9.14-29; Luk 9.37-43a) 

14 Da suka kai wajen taron jama'a, sai wani mutum ya zo 
wurin Yesu ya durkusa a gabansa ya ce, !5“Ubangiji, ka ji 
tausayin dana, yana farfadiya, kuma yana shan wuya sosai. Sau 





17.1-5: 2 Bit 1.17-18 
17.5: Far 22.2; M. Sh 18.15; Zab 2.7; Ish 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mar 1.11; Luk 3.22 
17.10: Mal 2.23 17.12: Mat 11.14 


MATIYU 17 41 


da yawa yakan fadi cikin wuta, da kuma cikin ruwa. 16 Na kuwa 
kai shi wurin almajiranka, amma ba su iya warkar da shi ba.” 

17 Sai Yesu ya amsa ya ce, “Ku mutanen zamanin nan, 
marasa bangaskiya, masu taurin kai, har zuwa yaushe zan zauna 
tare da ku? Har zuwa yaushe zan jimre muku? Ku kawo mini 
shi nan.” 18 Sai Yesu ya tsawata wa aljanin, aljanin kuwa ya 
bar yaron. Nan take yaron ya warke. 

19 Sai almajiran suka zo wurin Yesu a lokacin da ba kowa 
tare da shi, suka ce masa, “Don me mu muka kisa fitar da 
aljanin?” 

20 Yesu ya ce musu, “Saboda bangaskiyarku Karama ce. 
Gaskiya ina gaya muku, idan kuna da bangaskiya da ta kai ko da 
misalin kwayar mastad, wadda ta fi Kankanta cikin iri duka, za 
ku iya ce wa dutsen nan ya tashi daga nan zuwa can, kuma zai 
tashi din. Ba kuwa abin da zai gagare ku.”! 


Yesu Ya Sake Yin Magana game da Mutuwarsa 
(Mar 9.30-32; Luk 9.43b-45) 

22 Da almajiran suka sadu a Kasar Galili, sai Yesu ya ce 
musu, “Za a ba da Dan Mutum ga hannun mutane, ?3za su 
kuma kashe shi. A rana ta uku kuma za a tashe shi.” Sai 
almajiran suka damu sosai. 


Biyan Harajin Haikali 

24 Da Yesu da almajiransa suka isa Kafarnahum, masu karbar 
haraji don haikali suka sami Bitrus suka ce masa, “Malaminku 
ba ya biyan harajin haikali ne?” 

25 Ya ce, “Yana biya mana.” Da Bitrus ya dawo gida, sai 
Yesu ya fara yi masa magana ya ce, “Me ka gani game da wannan 
tambayar? Daga wurin wa sarakuna suke kar6ar kudin haraji, 
daga wurin ?ya'yansu, ko daga wurin wadansu?” 

26 Da Bitrus ya ce, “Daga wurin wadansu,” sai Yesu ya ce, 
“Wato, "ya'yansu ba sa biya ke nan. ?7 Duk da haka, don kada 
mutanen nan su ji haushinmu, ka je teku ka jefa Kugiya, ka bude 
bakin kifin da ka fara kamawa, za ka sami azurfa da zai isa, sai 
ka dauki azurfa din ka biya harajinka da nawa.” 

17.20: Mat 21.21; Mar 11.23; 1 Kor 13.2 17.24: Fit 30.13; 38.26 


117.20 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 21 haka: Ai, irin 
wannan baya fita sai da addu'a da azumi. 


42 MATIYU 18 


Wa Ya Fi Girma? 

(Mar 9.33-37; Luk 9.46-48) 

1 8 1 A lokacin nan almajiran suka zo wurin Yesu, suka tambaye 

shi, suka ce, “Wa ya fi girma duka a cikin mulkin sama?” 

2 Sai ya kira wani Karamin yaro, ya sa shi a tsakiyarsu, 3 ya 

ce, “Gaskiya ina gaya muku, idan ba kun sāke, kun zama kamar 

Kananan yara ba, ba za ku taa shiga mulkin sama ba. 4Duk 

wanda ya dauki kansa ba a bakin kome ba kamar karamin yaron 

nan, shi ne ya fi girma a mulkin sama. “Duk wanda ya karbi 

Karamin yaro kamar wannan saboda ni, ni ya karba. 


Abubuwa Masu Sa Tuntube 
(Mar 9.42-48; Luk 17.1-2) 

6 “Kuma duk wanda ya sa daya daga cikin yaran nan da suka 
gaskata da ni, ya yi zunubi, zai fi wa mutumin a rataya babban 
dutsen nika a wuyansa, a kuma jefa shi a teku mai zurfi. 7 Kaiton 
duniya saboda dalilan yin zunubi, dole ne dalilan yin zunubi su 
zo, amma kaiton wanda shi ne dalilin. 

8 “Idan kuwa hannunka, ko Kafarka yana sa ka ka yi zunubi, 
ka yanke shi ka yar. Zai fi maka ka shiga rai na har abada da 
hannu ko kafa daya, ko gurgu, da a jefa ka cikin wutar da ba ta 
taa mutuwa, da hannaye biyu ko Kafafu biyu. ? Idan kuma idonka 
yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi ka yar; zai fi maka ka 
shiga rai na har abada da ido daya, da a jefa ka cikin wutar da 
ba ta taa mutuwa da idanu biyu. 


Misali na Tunkiyar da Ta Bace 
(Luk 15.3-7) 

10 “Ku kula, kada ku rena ko daya daga cikin wadannan yaran, 
gama ina fada muku, mala'ikunsu a sama kullum suna duban 
fuskar Ubana da yake cikin sama.” 

12 “Me kuke tsammani, idan makiyayi yana da tumaki guda 
dari, sai daya daga cikinsu ta bata, ba zai bar sauran casa'in da 
taran a gindin dutse suna kiwo ya je neman dayarsu da ta bata 
ba? 13 Kuma idan ya same ta, gaskiya ina fada muku, mumar da 
yake yi a kanta, ya fi na casa’in da taran da ba su bata ba. 14 Haka 
ma, ba nufin Ubanku da yake cikin sama ba ne daya daga cikin 
yaran nan ya bata. 


18.1: Luk 22.24 18.3: Mar 10.15; Luk 18.17 18.8: Mat 5.30 18.9; Mat 5.29 
™ 18.10 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da ah ta 11 haka: Gama 
dan Mutum ya zo ne ya ceci wadanda suka bace (Luk 19.10). 


MATIYU 18 43 


Idan Dan'uwa Ya Yi Laifi 
(Luk 17.3) 


15 “Idan dan'uwanka ya yi maka” laifi, ka je ka nuna masa 
ya yi maka laifi, kai da shi kadai. Idan dan'uwan ya saurare ka, 
ka sake maido da dan'uwanka ke nan. 16 Amma idan bai saurare 
ka ba, sai ka sake zuwa wurinsa tare da mutum daya ko biyu don 
a tabbatar da kowace magana daga bakin shaidu biyu ko uku. 
17 Idan dan'uwan ya Ri sauraronsu, sai ka fada wa jama’ar masu 
bi, idan kuma har ya Ri saurari jama’ar masu bi, ka mai da shi 
kamar wanda bai san Allah ba, ko mai zunubi wanda ya Ri tuba. 

18 “Gaskiya ina gaya muku, duk abin da kuka daure a duniya, 
za a daure shi a cikin sama. Kome kuma kuka kunce a duniya za 
a kunce shi a cikin sama. 

19 “Ina sāke gaya muku, idan mutum biyu daga cikinku a 
duniya suka yarda su roki wani abu, Ubana wanda yake cikin 
sama zai yi musu. 2 Gama duk inda mutum biyu ko uku suka 
taru cikin sunana, ina tare da su.” 


Misali na Wakili wanda Ba Ya Yafewa 


21 Ana nan sai Bitrus ya zo ya ce wa Yesu, “Ubangiji, sau 
nawa dan'uwana zai yi mini laifi in yafe masa? Sau bakwai?” 

22 Yesu ya ce masa, “Ba sau bakwai ba, amma dai bakwai 
sau saba'in.? 23 Saboda haka, za a kwatanta mulkin sama da wani 
sarkin da yake so ya Kirga dukiyarsa da take hannun wakilansa. 
24 Da sarkin ya fara Rirgawa, sai aka kawo masa wani mutum 
wanda yake bin bashin azurfa wanda mutumin ba zai iya biya a 
duk rayuwarsa ba. ?5 Da ya kasa biya, sai sarkin ya sa a sayar da 
shi da matarsa da 'ya'yansa da duk abin da yake da shi don a 
biya kudin. 26 Sai wakilin ya durkusa a gabansa yana roko ya ce, 
“Ka yi hakuri, zan biya ka kome.” ?” Sai sarkin ya ji tausayin 
wakilin, ya sake shi, ya yafe masa bashin. 

28 “Amma wannan wakilin daga fitarsa, sai ya tarar da wani 
abokin aikinsa da yake bin bashin azurfa kadan kawai, ya shake 
masa wuya ya ce, “Ka biya ni abin da nake binka.’ 2? Sai abokin 
aikinsa ya durkusa ya roke shi ya ce, “Ka yi mini hakuri, zan biya 
ka.” 3? Amma wakilin ya fi, ya kuma je ya sa shi a kurkuku, har 


18.15: Luk 17.3 18.16: M. Sh 19.15 18.18: Mat 16.19; Yoh 20.23 
18.21-22: Luk 17.3-4 


"18.15 maka: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da wannan kalmar. 


?18.22 bakwai sau saba'in: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne “Sau 
saba'in da bakwai,” wato, ba iyaka ke nan. 


44 MATIYU 18 — 19 


sai ya biya bashin. 3! Da abokan aikinsa suka ji abin da ya faru, 
sai ba su ji dadi ba. Sai suka je suka fada wa sarkin duk abin da 
ya faru. 32 Sai sarkin kuwa ya kira wakilin ya ce masa, “Kai 
mugun wakili ne. Na yafe maka duk bashin nan don ka roke ni. 
33 Ashe, bai kamata ka ji tausayin abokin aikinka kamar yadda na 
ji tausayinka ba?” 34 Sarkin ya ji haushi sosai, ya sa a ba shi wuya 
har sai ya biya dukan bashin. 35 Haka kuwa Ubana da yake cikin 
sama zai yi wa kowannenku da ya Ri yafe wa dan'uwansa da 
zuciya daya.” 


Koyarwar Yesu a kan Kashen Aure 

(Mar 10.1-12) 

1 9 1 Da Yesu ya gama fadin wadannan abubuwa, ya bar Kasar 
Galili ya shiga yankin Yahudiya, wanda yake a Ketaren 

Kogin Urdun. ? Mutane da yawa suka bi shi, ya kuwa warkar da 

masu ciwo a can. 

3 A nan, wadansu Farisiyawa suka zo wurinsa don su gwada 
shi, sai suka tambaye shi suka ce, “Bisa ga dokarmu daidai ne 
mutum ya saki matarsa a kan kowane irin dalili?” 

4 Ya amsa musu ya ce, “Ashe, ba ku karanta ba cewa, shi 
Mahaliccin da ya yi su tun farko “ya yi su ne namiji da ta 
mace?’ Ya kuma ce, 5 “Don haka fa, mutum zai bar babansa da 
mamarsa ya manne wa matarsa, su biyun kuma su zama daya.” 
6 Har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba, sai dai su zama 
kamar mutum daya. Saboda haka, abin da Allah ya hada, kada 
wani ya raba.” 

7 Sai suka ce masa, “To, don me annabi Musa ya yi doka a 
ba da takardar kashe aure, a kuma saki matar?” 

8 Sai Yesu ya ce musu, “Don kuna da taurin zuciya shi ya sa 
Musa ya yarda muku ku saki matanku, amma daga farko ba haka 
ba ne. ’ Ina kuma gaya muku, duk wanda ya saki matarsa, idan 
dai ba saboda an same ta da yin zina ba, ya kuma auri wata, ya 
yi zina.” 

10 Sai almajiran suka ce masa, “Idan haka ne yake tsakanin 
mutum da matarsa, ashe ma rashin aure ya fi.” 

11 Amma ya ce musu, “Ba kowa ne zai iya dauka maganan 
nan ba sai dai wadanda Allah ya yarda musu. '? Akwai wadanda 
aka haifa da ba za su iya yin aure ba. Akwai wadanda mutane ne 
suka mai da su haka. Akwai kuma wadanda suka yarda ba za su 


19.4: Far 1.27; 5.2. 19.5: Far 2.24 19.7: M. Sh 24.1-4; Mat 5.31 
19.9: Mat 5.32; 1 Kor 7.10-11 


MATIYU 19 45 


yi aure ba domin Kaunar mulkin sama. Duk mai iya daukar 
maganan nan ya dauka.” 


Yesu Ya Sa wa "yan Yara Albarka 
(Mar 10.13-16; Luk 18.15-17) 

13 Sa'an nan aka kawo wa Yesu yara Kanana don ya sa musu 
albarka, ya kuma yi musu addu'a, amma almajiransa suka tsawata 
wa wadanda suka kawo yaran. 4 Amma Yesu ya ce musu, “Ku 
bar yara Ranana su zo wurina. Kada ku hana su, gama mulkin 
sama na irinsu ne.” 

15 Sai ya sa musu hannu albarka, sa’an nan ya tafi. 


Saurayi Mai Dukiya 
(Mar 10.17-31; Luk 18.18-30) 

16 Ana nan sai wani ya zo wurin Yesu ya ce, “Malam, wane 
abu mai kyau ne zan yi domin in sami rai na har abada?” 

17 Yesu ya ce masa, “Don me kake tambayata a kan abin da 
yake da kyau? Ai, ba mai kyau sai Allah kadai. Idan kuwa kana 
so ka sami rai na har abada, sai ka kiyaye wadannan dokoki.” 

18 Sai ya ce wa Yesu, “Wadanne dokoki?” Sai Yesu ya ce, 
“Kada ka yi kisankai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka 
yi shaidar Karya, 1° ka ba da girma ga babanka da mamarka. Ka 
kuma Kaunaci abokin zamanka kamar yadda kake Raunar kanka.” 

20 Sai saurayin ya ce masa, “Ai, na kiyaye wadannan duka, 
me ya rage mini?” 

21 Yesu ya ce masa, “Idan kana so ka zama cikakke, ka je ka 
sayar da duk abin da kake da shi, ka ba talakawa kudin, za ka 
sami lada a sama. Sa’an nan ka zo ka bi ni.” 

22 Da savrayin ya ji haka, sai ya tafi yana bakin ciki, don yana 
da arziki sosai. 

23 Sai Yesu ya ce wa almajiransa, “Gaskiya ina gaya muku, 
zai zama da wuya mai arziki ya shiga mulkin sama. 24 Ina sake 
gaya muku. Zai fi wa rakumi sauki ya bi ta ramin allura, da mai 
arziki yă shiga mulkin Allah.” 

25 Da almajiran suka ji haka sai suka yi mamaki sosai, suka 
ce, “Idan haka ne, to, wa zai sami ceto?” 26 Amma Yesu ya dube 
su ya ce, “Ga mutane kam, ba zai yiwu ba, amma ga Allah 
kowane abu mai yiwuwa ne.” ?7 Sai Bitrus ya ce, “Ga shi mun 
bar kome mun bi ka, to, me za mu samu?” 28 Yesu ya ce musu, 


19.18: Fit 20.13-16; M. Sh 5.17-20 19.19: Fit 20.12; M. Sh 5.16; L. Fir 19.18 
19.18-19: Fit 20.13-16; M. Sh 5.17-20; Fit 20.12; M. Sh 5.16; L. Fir 19.18 


46 MATIYU 19 — 20 


“Gaskiya ina gaya muku, a zamani mai zuwa, lokacin da Dan 
Mutum zai zauna a mulkinsa mai girma, ku da kuka bi ni, ku ne 
kuma za ku zauna a kujerun mulki goma sha biyu. Za ku yi 
sarautar kabilu goma sha biyun nan na Isra'ila. ? Kuma duk 
wanda ya bar gidaje, ko "yan'uwa maza, ko ”yan'uwa mata, ko 
baba, ko mama, ko yara, ko gonaki, saboda sunana, zai sami fiye 
da haka sau dari, ya kuma gaji rai na har abada. 3? Amma mutane 
da yawa da suke na farko, za su zama na Karshe, na Rarshe kuma 
za su zama na farko. 


Ma’aikata a Gonar Inabi 


20 1“Mulkin sama kamar wani maigida ne da ya fita da 
sassafe don ya yi hayar wadanda za su yi masa aiki a 
gonarsa ta itatuwan inabi. >? Da suka shirya a kan kudin da ake 
biyan ma'aikata a yini, sai ya aika su gonarsa. 3 Wajen Rarfe tara 
kuma da ya fita sai ya ga wadansu suna zaman banza kawai a 
bakin kasuwa, “sai ya ce musu, “Ku ma ku je gonata, zan biya 
ku abin da ya kamata.’ Sai suka tafi. 5Da ya sake fita da rana, 
da kuma wajen Karfe uku, ya dauki masu aiki. 6 Har yanzu wajen 
Rarfe biyar ya sake fita ya ga wadansu suna tsaye ba sa yin kome, 
sai ya ce musu, “Don me kuke zaman banza duk yini?’ 7 Suka ce 
masa, ‘Don ba wanda ya ba mu aikin yi.’ Sai ya ce musu, ‘Ku 
ma ku je gonata.’ 

8 Da yamma ta yi, sai mai gonar ya ce wa mai taimakonsa 
lura da aikin gonar, ‘Ka kira ma’aikatan ka biya su, ka fara daga 
na Rarshe zuwa na farko.’ 9 Wadanda suka je wajen Rarfe biyar 
suka zo, kowannensu ya kari abin da ya kamata a biya shi a 
yini. 10 To, wadanda suka fara zuwa sun yi tsammani za a biya 
su fiye da sauran, amma su ma kowannensu ya karôi abin da ya 
kamata a biya shi a yini. 1! Da suka kara, suka yi wa maigidan 
gunaguni, 12 suna cewa, “Wadanda suka zo daga Karshe, aikin awa 
daya kawai suka yi, ka mai da su daidai da mu, mu da muka yini 
muna aiki, ga shan rana.’ 

13 “Sai ya amsa wa daya daga cikinsu ya ce, “Abokina, ai, 
ban cuce ka ba. Ba mun shirya a kan cewa zan biya ka abin da 
akan biya a yini ba? '#Ka karôi abin da yake naka ka tafi. Ni na 
ga damar in biya wadanda suka zo daga baya daidai da abin da 
na biya ka. !5 Ba ni da iko in yi abin da na ga dama da abin da 
yake nawa? Ko kana jin kishi ne don ina da kirki?’ 


19.28: Mat 25.31; Luk 22.30 19.30: Mat 20.16; Luk 13.30 
20.8: L. Fir 19.13; M. Sh 24.15 


MATIYU 20 47 


16 “Haka na Rarshe za su zama na farko, na farko kuma za 
su zama na Karshe.” 


Yesu Ya Sake Yin Magana game da Mutuwarsa 
(Mar 10.32-34; Luk 18.31-34) 

17 Da Yesu da almajiransa suna haurawa zuwa Urushalima, 
sai Yesu ya ja su gefen hanya ya ce musu, !8“Ga shi za mu je 
Urushalima. Za a ba da Dan Mutum a hannun manyan firistoci 
da malaman dokoki, za su kuma yanke masa hukuncin kisa. 
19 Sa’an nan su ba da shi ga wadanda ba Yahudawa ba, su yi 
masa ba’a, su yi masa bulala, su kuma gicciye shi, a rana ta uku 
kuma zai tashi.” 


Rokon da Mamar Yakubu da Yohanna Ta Yi 
(Mar 10.35-45) 

20 Sa'an nan sai mamar 'ya' yan Zabadi ta zo wurin Yesu da 
’ya’ yanta, ta durkusa a gabansa ta roke shi wani abu. 

21 Sai ya ce mata, “Me kike so?” Ta ce masa, “Ka sa 
wadannan 'ya'yana biyu su zauna, daya a damarka, daya a 
hagunka, a cikin mulkinka.” 

22 Amma Yesu, ya ce wa 'ya'yan, “Ba ku san abin da kuke 
roko ba, za ku iya sha daga kwaf nan na wahala da zan sha?” 
Suka ce masa, “Za mu iya.” 

23 Ya ce musu, “Lallai za ku sha daga kwaf nawa, amma 
zama a damana ko haguna ba ni nake da ikon bayarwa ba. Ubana 
na sama ya shirya matsayin nan don wadanda ya zaba.” 

24 Da sauran almajiran goma suka ji haka, sai suka ji haushin 
’yan’uwan nan guda biyu. > Amma Yesu ya kira su duka ya ce, 
“Kun san yadda sarakunan wadanda ba Yahudawa ba sukan nuna 
iko a kan mutanensu, manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko. 
26 Ba zai zama haka ba a cikinku, a maimakon haka duk wanda 
yake so yă zama babba a cikinku dole ne yă bauta wa sauran. 
27 Kuma wanda yake so ya zama shugaba a cikinku, dole ne ya 
zama bawanku. 28 Haka kuma Dan Mutum bai zo domin a bauta 
masa ba, sai dai domin yă yi bauta, yă kuma ba da ransa domin 
ceton mutane da yawa.” 


20.16: Mat 19.30; Mar 10.31; Luk 13.30 20.25-26: Luk 22.25-26 
20.26-27: Mat 23.11; Mar 9.35; Luk 22.26 


48 MATIYU 20 — 21 


Makafi Biyu Sun Sami Ganin Gari 
(Mar 10.46-52; Luk 18.35-43) 

29 Da Yesu da almajiransa za su bar Jeriko, mutane da yawa 
suka bi shi. 3? Sai ga wadansu makafi biyu suna zaune a gefen 
hanya. Da suka ji Yesu yana wucewa, sai suka daga murya suka 
ce, “Mai girma, Dan Dawuda! Ka ji tausayinmu!” 

31 Mutane suka yi musu fada su yi shiru. Sai ma suka Kara 
daga murya suka ce, “Mai girma, Dan Dawuda! Ka ji 
tausayinmu!” 

32 Sai Yesu ya tsaya ya ce musu, “Me kuke so in yi muku?” 

33 Suka ce masa, “Mai girma, bari mu sami ganin gari.” 

34 Don tausayi, sai Yesu ya taba idanunsu. Nan da nan kuwa 
suka fara gani, suka bi shi. 


Yesu Ya Shiga Urushalima 

(Mar 11.1-11; Luk 19.28-40; Yoh 12.12-19) 

2 1 1 Da Yesu da almajiransa suka kai Rauyen Betafaji kusa 
da Urushalima, wajen Dutsen Itatuwan Zaitun, sai ya aiki 

almajirai biyu, ? ya ce musu, “Ku shiga Rauyen nan na gabanku. 

Da shigarku za ku ga wata jaka a daure, da danta. Ku kunce su 

ku kawo mini. 3 Idan wani ya yi muku magana ku ce, “Ubangiji 

ne yake bukatarsu.” Zai kuwa mai da su nan da nan.” 

4 Wannan ya faru ne don a cika abin da annabi ya fada cewa, 

5 “Ku ce wa mutanen Urushalima, 

‘Ga sarkinku yana zuwa wurinku, 
Mai tawali'u ne. 
Yana kan dan aholaki, wato, dan jaki.” ” 

6 Sai almajiran suka je, suka yi yadda Yesu ya ce su yi. 7 Suka 
kawo jakar da danta, suka shimfida musu rigunansu, shi kuwa ya 
hau ya zauna. 8 Mutane da yawa suka shimfida rigunansu a kan 
hanya, wadansu kuma suka karya ganye daga itatuwa suka 
shimfida a kan hanya. °? Mutanen da suke gabansa da wadanda 
suke binsa a baya suka daga murya suna cewa, 

“Yabo ya tabbata ga Dan Dawuda! 
Mai albarka ne shi da yake zuwa cikin sunan Ubangiji! 
Yabo ya tabbata ga Allah!” 

10 Da Yesu ya shiga Urushalima, duk birnin ya rude, ana ta 

tambaya ana cewa, “Wane ne wannan?” 


21.5: Zak 9.9 21.9: Zab 118.25-26 


za 20.30 Mai girma: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da wannan 
alma. 


MATIYU 21 49 


11 Sai mutanen da suke bin Yesu suka ce, “Ai, wannan shi 
ne annabi Yesu daga Nazarat na Galili.” 


Yesu Ya Tsabtace Haikali 
(Mar 11.15-19; Luk 19.45-48; Yoh 2.13-22) 

12 Sai Yesu ya shiga haikali ya kori duk masu saye da sayarwa 
a ciki, ya tutture teburori masu canjin kudi, da kujerun masu sayar 
da tattabaru. 3 Ya ce musu, “A rubuce yake, 

“Za a ce da gidana gidan addv’a,’ 
amma kun mai da shi wurin buyan 'yan fashi. ” 

14 Sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa 
warkar da su. 15 Amma da manyan firistoci da malaman dokoki 
suka ga abubuwan ban mamaki da ya yi, har yara suna ihu cikin 
haikalin suna cewa, “Yabo ya tabbata ga Dan Dawuda,” sai suka 
ji fushi. 16 Suka ce masa, “Kana jin abin da wadannan suke cewa 
kuwa?” Yesu ya amsa ya ce, “I, ashe, ba ku taba karanta cikin 
Maganar Allah ba cewa, 

“Kai ne ka shirya 'yan yara 
da jarirai su yi maka yabo?” ” 

17 Daga nan sai ya bar su, ya fita daga birnin, ya tafi Betani, 
ya kwana a can. 


Yesu Ya La’anta Itacen Baure 
(Mar 11.12-14, 20-24) 

18 Da gari ya waye yana dawowa, sai yunwa ta kama shi. 
19Da ya ga wani itacen baure a gefen hanya, sai ya je wurin 
itacen, amma bai sami kome ba sai ganye. Ya ce wa itacen, “Kada 
ka Rara yin 'ya'ya har abada.” Nan take kuwa itacen ya bushe. 

20 Da almajiran suka ga haka, suka yi mamaki sosai. Suka ce, 
“Yaya itacen ya bushe haka nan take?” 

21 Yesu ya amsa musu ya ce, “Gaskiya ina fada muku, idan 
kuna da bangaskiya, kuma ba ku yi shakka ba ko kadan, za ku 
iya yin fiye da abin da na yi wa wannan Bauren, har ma idan 
kuka ce wa dutsen nan, ‘Tashi ka fada cikin teku,’ zai faru. 22 Idan 
kun ba da gaskiya kome kuka roki Allah cikin addu'a, za ku 
samu.” 


21.13: Ish 56.7; Irm 7.11 21.16: Zab 8.2 21.21: Mat 17.20; 1 Kor 13.2 


50 MATIYU 21 


Ana Shakkar Iznin Yesu 
(Mar 11.27-33; Luk 20.1-8) 

23 Da Yesu ya shiga haikali, yana cikin koyarwa, sai manyan 
firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, “Da 
wane izni kake yin abubuwan nan, kuma wa ya ba ka wannan 
iznin?” l 

24 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Ni ma zan yi muku wata 
tambaya. Idan kun ba ni amsa zan fada muku ko da wane iko 
nake yin abubuwan nan. >> Ina Yohanna ya sami iznin baftismar 
da ya yi, Allah ne ya ba shi ko mutum?” 

Sai suka fara gardama a tsakaninsu suna cewa, “Idan muka 
ce daga wurin Allah ne, zai ce mana, ‘To, don me ba ku gaskata 
shi ba?’ 26 Amma idan muka ce, ‘Daga wurin mutum ne’, muna 
jin tsoron abin da mutane za su yi mana, gama kowa ya dauki 
Yohanna annabi ne.” ?7 Sai suka amsa wa Yesu suka ce, “Ba mu 
sani ba.” 

Sai ya ce musu, “Ni ma ba zan fada muku ko da wane izni 
nake yin abubuwan nan ba. 


Misali na Mai ’Ya’ya Biyu Maza 


28 “To, me kuka gani? Akwai wani mutum yana da yara biyu 
maza, ya je wurin na farkon ya ce, “Dana, yau ka je ka yi aiki a 
gonar inabi.” 29 Sai dan ya ce, “Ba zan je ba,” amma daga baya 
ya sake tunani ya je. 3? Sai baban ya je wurin na biyun, ya fada 
masa abin da ya fada wa na farkon. Sai dan ya amsa ya ce, “To, 
zan je, baba,” amma bai je ba. 3! Cikinsu biyun nan, wane ne ya 
yi abin da babansa yake so?” 

Sai suka ce, “Na farkon.” 

Yesu kuwa ya ce musu, “Gaskiya ina gaya muku masu karbar 
haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin sama. 32Gama 
Yohanna ya zo ya nuna muku hanyar gaskiya, ba ku ba da gaskiya 
ba. Amma masu karar haraji da karuwai sun ba da gaskiya gare 
shi. Duk da ganin haka ma, daga baya ba ku tuba kun gaskata 
shi ba. 


Misali a kan Masu Noma da Suka Karbi Hayar Gonar 
Inabi 
(Mar 12.1-12; Luk 20.9-19) 

33 “To, ga wani misali kuma. Akwai wani mutum da ya yi 
gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haka ramin matsin 


21.32: Luk 3.12; 7.29-30 








Hoton gonar inabi da rumfar gadi da kuma 
ramin matsin 'ya'yan inabi (21.33) 


'ya'yan inabi a ciki, ya kuma gina rumfa mai tsayi don yin gadi. 
Ya ba wadansu manoma hayar gonar, sa’an nan ya tafi wata Rasa. 

34 Da lokacin girbi ya yi, sai ya aiki bayinsa su je wurin 
wadanda suka kari hayar gonar su karo masa nasa rabon 
amfanin gonar. 35 Amma masu hayar suka kama bayin, suka yi 
wa daya dūka, suka kashe daya, suka kuma jejjefe daya. 36 Sai 
ya sake aika wadansu bayi fiye da na farko. Masu hayar gonar 
suka yi musu yadda suka yi wa na farkon. 37 Daga karshe sai mai 
gonar ya aiki dansa zuwa wurinsu yana cewa, ‘Ba shakka za su 
ba dana girma.’ 38 Amma da masu hayar suka ga dan sai suka ce 
wa junansu, “Yawwa! Ai, wannan shi ne zai gaji gonar. Mu kashe 
shi, gadonsa ya zama namu!’ 3? Sai suka kama shi, suka jefa shi 
bayan katangar gonar, suka kashe shi. 

40 “To, idan mai gonan nan ya zo, me zai yi wa masu hayan 
nan?” 41 Sai suka ce masa, “Ai, lallai zai kakkashe mugayen nan, 
ya ba wadansu hayar gonar, wadanda za su rika ba shi nasa rabon 
amfanin gonar.” 

42 Yesu ya ce musu, “Ashe, ba ku taba karantawa a 
Rubutattun Maganar Allah ba? 

“Dutsen da masu gini suka Ri, 

shi ne ya zama dutsen da ya fi amfani duka cikin ginin. 
Wannan yin Ubangiji ne, 

abin mamaki ne kuwa a idanunmu.” 


21.33: Ish 5.1-2 21.42: Zab 118.22-23 


52 MATIYU 21 — 22 


43 “Saboda haka ina gaya muku, za a karbe mulkin Allah daga 
wurinku, a ba wa masu ba da amfani mai kyau.”' 

45 Da manyan firistoci da Farisiyawa suka ji misalan nan da 
ya bayar, sai suka gane cewa yana magana a kansu ne. 46 Sun 
so su kama shi, amma suna tsoron jama’a, don jama’a sun dauka 
shi annabi ne. 


Misali na Bikin Aure 
(Luk 14.15-24) 
FF 1 Sai Yesu ya sake yi musu magana da misali ya ce, 2“Za 
a iya kwatanta mulkin sama da wani sarki da ya yi wa dansa 
bikin aure. 3Ya aiki bayinsa su kira mutanen da aka gayyace su 
bikin, amma mutanen da aka gayyato ba su zo ba. “Ya sake aiken 
wadansu bayin ya ce, “Ku fada wa mutanen da aka gayyata cewa, 
“Ga shi na shirya abinci, an yanka shanu masu Kiba da aka ciyar 
da su musamman. Duk an gama shirya kome. Ku zo bikin mana!” ” 
5 Amma ba su kula ba. Suka tafi abinsu, wani ya tafi gonarsa, wani 
ya tafi kasuwancinsa, $Wadansu kuma suka kama bayin suka yi 
musu dika, har suka kashe su. 7 Sarkin kuwa ya yi fushi sosai. Ya 
aika sojojinsa suka kakkashe masu kisankan nan, har suka Rone 
garinsu tas. $Sa'an nan ya ce wa bayinsa, “An gama shirin bikin, 
amma wadanda aka gayyata ba su dace ba. ?Saboda haka ku bi 
titi-titi ku ce wa duk wadanda kuka samu, su zo bikin.” 1° Bayin nan 
kuwa suka bi titi-titi suka tattaro duk wadanda suka samu, na kirki 
da wadanda ba na kirki ba, har wurin bikin ya cika da baki. 

11 “Amma da sarkin ya shigo don ya ga bakin, sai ya ga wani 
mutum bai sa rigar biki ba. 12? Sai ya ce wa mutumin, “Aboki, yaya 
aka yi ka shigo nan ba tare da ka sa rigar biki ba?” Amma mutumin 
ya rasa abin da zai fada. 13Sai sarkin ya ce wa masu yin masa 
hidima, ‘Ku daure hannayensa da Rafafunsa, ku jefa shi cikin mugun 
duhu, inda za a yi kuka da cizon hakora.” 

14 “Ai, an kira mutane da yawa, amma kadan ne aka zaba.” 


Tambaya game da Biyan Haraji ga Kaisar 
(Mar 12.13-17; Luk 20.20-26) 


15 Ana nan sai Farisiyawa suka je suka yi shawara yadda za su 
yi masa tarko cikin abin da zai fada. 16 Sai suka aiko da almajiransu 
tare da wadansu mutanen Hirudus suka ce, “Malam, mun san kai 


22.13: Mat 8.12; 25.30; Luk 13.28 
£21.43 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Kara aya 44: “Wanda ya fadi 


a kan wannan dutsen zai yi kucu-kucu, kuma wanda dutsen nan ya fadi masa, 
zai nika shi kamar gari” (ubi Luk 20.18). 


MATIYU 22 53 


mai gaskiya ne, kana kuma koyar da maganar Allah cikin gaskiya, 
don mutane duk daya ne a gare ka, gama ba ka kula da darajar 
wani fiye da wani. !7To, ka gaya mana, kana gani daidai ne mu 
biya Kaisar wato babban sarkin Roma haraji, ko a'a?” 

18 Amma don Yesu ya gane mugun nufinsu sai ya ce, “Don 
me kuke gwada ni, ku munafukai? ? Ku nuna mini kudin da ake 
biyan harajin da shi.” 

Sai suka kawo masa dinari. 2° Sai ya ce musu, “Hoton nan da 
sunan nan na wane ne?” 

21 Suka amsa suka ce, “Na Kaisar ne.” Sai Yesu ya ce musu, 
“To, sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah 
abin da yake na Allah.” 

22 Da suka ji haka, sai suka kama baki suna mamaki, suka 
bar shi, suka tafi. 


Tambaya a kan Tashin Matattu 
(Mar 12.18-27; Luk 20.27-40) 

23 A ranan nan kuwa, wadansu Sadukiyawa suka zo wurin Yesu. 
Su ne suke cewa wai ba tashin matattu. Suka tambaye shi, 24suka 
ce, “Malam, Musa ya ce, ‘Idan mutum ya mutu ba shi da da, 
dan'uwansa ya auri matar don ya haifa wa dan'uwansa ’ya’ya.’ 
25To, akwai wadansu 'yan'uwa guda bakwai a cikinmu. Na farkon 
ya yi aure, ya mutu bai haihu ba, ya bar wa dan'uwansa matarsa. 
26 Haka ya faru da na biyun, da na ukun, har ya kai kan na bakwai 
din. ?” Daga Karshe, sai matar ta mutu. ?8 To, a tashin matattu, matar 
wa za ta zama a cikinsu? Don dukansu sun aure ta.” 

29 Yesu ya amsa musu ya ce, “Tunaninku ba daidai ba ne, 
don ba ku san Rubutattun Maganar Allah ba, kuma ba ku san 
ikon Allah ba. 30 Ai, a tashin matattu, maza ba za su yi aure ba, 
mata kuma ba za a ba da su ga aure ba, sai dai za su zama kamar 
mala’ikun Allah. 3! Kuma game da tashin matattu, ba ku karanta 
abin da Allah ya fada muku ba? An rubuta cewa, 32 “Ni ne Allah 
na Ibrahim, Allah na Ishaku da kuma Allah na Yakubu.’ Shi 
Allahn masu rai ne, ba na matattu ba.” 

33 Da mutane suka ji haka, sai suka yi mamakin koyarwarsa. 


Doka Mafi Girma 
(Mar 12.28-34; Luk 10.25-28) 

34 Da Farisiyawa suka ji ya Kure Sadukiyawa, sai suka taru. 
35 Wani malamin dokoki a cikinsu ya yi wa Yesu tambaya don ya 


22.23: A. M. 23.8 22.24: M. Sh 25.5 22.32: Fit 3.6 


54 MATIYU 22 — 23 


gwada shi. % Ya ce, “Malam, wace doka ce ta fi girma a cikin 
dokoki?” 

37 Yesu ya amsa masa ya ce, Ka Kaunaci Ubangiji 
Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan 
hankalinka.” 38 Wannan ita ce doka ta farko, kuma mafi girma. 
39 Ta biyun ma kamar ta farkon take, ‘Ka Raunaci abokin 
zamanka kamar yadda kake Raunar kanka.’ 40 Duk sauran 
dokokin da koyarwar annabawa sun rataya a kan wadannan 
dokokin biyu.” 


e 


Tambaya a kan Almasihu 
(Mar 12.35-37; Luk 20.41-44) 

41 Da Farisiyawa suka taru wuri daya, sai Yesu ya tambaye 
su 4# ya ce, “Mene ne tunaninku game da Almasihu? Dan wane 
ne shi?” 

Sai suka ce masa, “Dan Dawuda.” 

43 Sai Yesu ya ce musu, “To, yaya Dawuda ta ikon Ruhu yake 
ce da shi “Ubangiji'? Dawuda ya ce, 

44 “Ubangiji ya ce wa Ubangijina, 

“Zauna a damana sai na sa ka a kan abokan gabanka. 
45Idan Dawuda yana ce da Almasihu “Ubangiji', to, yaya 
Almasihu ya zama dansa?” 

46 Ba wanda ya iya ba shi amsa. Daga ranan nan kuwa ba 
wanda ya sake yi masa tambaya. 


>>” 


Yesu Ya Tona Asirin Malaman Dokoki da Farisiyawa 
(Mar 12.38-39; Luk 11.43,46, 20.45-47) 
23 1 Da mutane suka taru da yawa tare da almajiransa, sai 
Yesu ya ce musu, ? “Malaman dokoki da Farisiyawa su 
ne aka ba su ikon koyar da Dokar Musa. 3 Saboda haka ku yi 
duk abin da suke koya muku, ku kuma bi, amma kada ku yi 
yadda suke yi, don ba sa yin abin da suke koyarwa. 4 Sukan 
daura kaya masu nauyi, masu wuyar dauka, su sa wa mutane a 
baya, amma su kansu ba sa taimaka musu ko da dan yatsa. 
5 Suna yin ayyukansu don mutane su gani ne, suna daura 
manya-manyan layu na ayoyin maganar Allah a goshinsu, bakin 
rigunansu kuma suna kai har Rasa.” 


22.37: M. Sh 6.5 22.39: L. Fir 19.18 22.35-40: Luk 10.25-28 22.44: Zab 110.1 

23.5: Mat 6.1; Num 15.38; M. Sh 6.8 

"23.5 bakin rigunansu kuma suna kai har kasa: Isra’ilawa sukan Rara tsawon 
rigunansi g a bakin rigar don ya zama alamar kee kansu ga Allah (Dubi L. 


55 





Hoton Bafarisiye da laya a goshi (23.3) 


6 “Sun cika so a ba su wurin zaman manya a wurin biki, da 
kuma wuraren zama masu daraja a majami’u, 7a kuma rika gaishe 
su a kasuwa, a kuma rika ce musu, ‘Malam’. 8 Amma ku dai, 
kada a ce muku ‘Malam’, don malaminku daya ne, dukanku kuwa 
'yan'uwa ne. ? Kada ku ce da kowa ‘Uba’ a duniya, domin Uba 
daya gare ku shi ne wanda yake cikin sama. !° Kada kuma a ce 
da ku ‘Shugaba’, domin Shugaba daya gare ku, wato, Almasihu. 
11 Wanda yake babba a cikinku sai ya bauta muku. !2 Duk wanda 
yake daga kai, za a mai da shi ba kome ba. Amma duk wanda 
ya mai da kansa ba kome ba, za a ba shi girma. 

13 “Amma kaitonku, ku malaman dokoki da Farisiyawa, 
munafukai! Kun rufe wa mutane Kofar shiga mulkin sama. Ku 
kanku ba ku shiga ba, kuma kuna hana masu so su shiga, damar 
shiga.” 

15 “Kaitonku malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! 
Gama kukan Ketare teku, kukan kai Kasashe masu nesa don samun 


23.11: Mat 20.26-27; Mar 9.35; 10.43-44; Luk 22.26 23.12: Luk 14.11; 18.14 
w23.13 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 14 haka: Kaitonku 
malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! Kukan ci kayan matan da 
mazansu suka mutu, sa'an nan kukan yi doguwar addu'a don a ganku. Saboda 
haka za a yi muku hukuncin da ya fi tsanani. 


56 MATIYU 23 


mai tuba daya. Idan kuwa kuka samu, sai ku mai da shi ya fi ku 
muni. 

16 “Kaitonku, makafin jagora! Kukan ce, “Duk wanda ya 
rantse da haikali, ba damuwa, amma duk wanda ya rantse da 
zinariyar haikalin, dole ya yi abin da ya rantse zai yi.” 17Ku 
wawayen makafi! Wanne ya fi girma, zinariyar, ko haikalin da 
ya tsarkake zinariyar? 18 Kukan kuma ce, “Duk wanda ya rantse 
da bagade, ba damuwa, amma duk wanda ya rantse da baikon da 
aka sa a kan bagaden, dole sai ya yi abin da ya rantse zai yi.” 
19 Ku makafi! Wanne ya fi girma, baikon, ko bagaden hadaya da 
yake tsarkake baikon? 2? Saboda haka duk wanda ya rantse da 
bagaden hadaya, ya rantse da shi da duk abin da yake kansa ke 
nan. 2! Duk kuma wanda ya rantse da haikalin, ya rantse da shi, 
da kuma wanda yake zaune a cikinsa. 22Duk wanda kuma ya 
rantse da sama, ya rantse da kursiyin Allah da kuma wanda yake 
zaune a kan kursiyin. 


23 “Kaitonku, malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! 
Kukan ba da zakkar kayan yaji na ganye amma kun £yale 
abubuwan da suka fi muhimminci a cikin dokoki, wato, gaskiya, 
jinkai, da bangaskiya. Wadannan ne ya kamata ku yi ba tare da 
Ryale sauran ba. Ku makafin jagora, kúkan tace dan Rarami 
Kwaro, amma kukan hadiye rakumi! 

25 “Kaitonku, malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! 
Kukan wanke bayan kwaf da kwano, amma a ciki suna cike da 
ayyuka marasa kyau na cuce-cuce da sonkai. 28 Kai makahon 
Bafarisiye! Sai ka fara wanke cikin kwaf da kwano, don bayansu 
ma yă zama da tsabta. 

27 “Kaitonku, malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! 
Kuna kamar kaburburan da aka shafa musu farin fenti, masu kyan 
gani daga waje, amma daga ciki sai Kasusuwan matattu, da datti 
iri-iri. 28 Haka ku kuma kuke, a waje mutane sukan ga kamar ku 
masu adalci ne, amma daga ciki, cike: kuke da munafunci da 
mugayen ayyuka. 

29 “Kaitonku, malaman dokoki da Farisiyawa, munafukai! 
Gama kukan gina kaburbura masu kyau don annabawa, ku kuma 
yi wa kaburburan masu adalci ado. 30 Kukan ce, ‘Da muna nan 
lokacin kakanninmu, da ba mu taimake su kashe annabawa ba.’ 
31 Ta haka kuka nuna cewa ku ne 'ya'yan wadanda 'suka kashe 
annabawa. 32 To, sai ku Rarasa mugayen ayyukan da kakanninku 


23.22: Ish 66.1; Mat 5.34 23.23: L. Fir 27.30 23.27: A. M. 23.3 


MATIYU 23 — 24 57 


suka fara! 33 Ku macizai, ku "ya yan mugayen macizai! Yaya za 
ku iya guje wa hukuncin gidan wuta? 34 Saboda haka ina aika 
muku da annabawa, da masu hikima, da malaman dokoki. Za ku 
kashe wadansu, ku gicciye wadansu, ku kuma yi wa wadansu 
bulala a majami'unku, kuna binsu gari-gari kuna ba su wahala. 
35 Zan aiko da wadannan mutane don alhakin jinin masu adalci 
da aka kashe a duniya yă koma kanku, tun daga jinin Habila mai 
adalci, har zuwa na Zakariya dan Berikiya, wanda kuka kashe 
tsakanin Wurin Mai Tsarki da bagaden hadaya. 36 Gaskiya ina 
gaya muku, duk wannan zai faru da mutanen wannan zamanin. 


Yesu Ya:Damu sosai a kan Urushalima 
(Luk 13.34-35) 


37 “Ayya Urushalima, Urushalima! Masu kashe annabawa, 
masu jifar wadanda aka aiko gare ku! Sau nawa na so in tattara 
ku kamar yadda kaza take tattara "ya" yanta a cikin fukafukanta, 
amma kun Ri. 38 Ga shi yanzu, an bar muku gidanku ba kowa! 
39 Gama ina gaya muku, ba za ku sāke ganina ba, sai ran da kuka 
ce, “Mai albarka ne:wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji.” ” 


Yesu Ya:Fada Irin Rushewar da Za ta Sami Haikalin 

(Mar 13.1-2; Luk 21.5-6) 

2 4 1Da Yesu ya fita daga cikin haikali. yana tafiya, sai 
almajiransa suka nuna masa gine-ginen haikalin. 2Sai ya 

tambaye su ya ce, “Kun ga duk wadannan gine-ginen? Gaskiya 

ina gaya.muku, ba dutse ko daya da za a bari a kan wani. Duka 

za a rushe.” 


Farkon Wahala 
(Mar 13.3-13; Luk 21.7-19) 

3 Yesu yana zaune a kan Dutsen Itatuwan Zaitun sai 
almajiransa suka zo wurinsa su kadai suka ce, “Fada mana, 
yaushe ne wannan zai faru? Kuma mene ne alamar dawowarka, 
da kuma ta Karshen zamani?” 

4 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku lura fa, kada kowa ya rude 
ku. “Gama mutane da yawa za su zo a cikin sunana, za su ce, 
“Ni ne Almasihv’, har su rudi mutane da yawa. 6Za ku kuma ji 
labarin yake-yake, da jita-jitarsu. Kada ku ji tsoro, don dole ne 
haka ya faru, amma Karshen bai zo ba tukuna. 7 AVumma za ta 


23.33: Mat 3.7; 12.34; Luk 3.7 23.35: Fit 4.8; 2 Tar 24.20-21 23.38: Irm 22.5 
23.39: Zab 118.26 


58 MATIYU 24 


tasar wa al umma, mulki ya tasar wa mulki. Za a kuma yi yunwa 
da girgizar Kasa a wurare dabam-dabam. $ Amma wannan duka 
masomin azaba ne kawai. 

9 “Sa'an nan za su ba da ku, a ba ku wuya, su kuma kashe 
ku. Duniya duk za ta Ri ku saboda sunana. !° Sa’an nan mutane 
da yawa za su yi sanyi a cikin bangaskiyarsu, su ci amanar juna, 
su kuma Ri juna. !! Annabawan karya kuma za su taso da yawa, 
su rudi mutane da yawa. !? Saboda yawan mugunta, Raunar da 
yawancin mutane suke yi wa juna zai ragu. 3 Amma wanda ya 
jimre har zuwa &Rarshe, zai tsira. !4KĶKuma za a ba da wannan 
Labari Mai Dadi na mulkin sama yă zama shaida ga dukan 
mutane, sa'an nan Karshen ya zo. 


Muguwar Wahala 
(Mar 13.14-23; Luk 21.20-24) 


15 “Za ku ga mummunan aikin mai ban £yama, wanda annabi 
Daniyel ya fada, yana tsaye a Wuri Mai Tsarki (Bari mai karatu 
ya gane.) 16 To, sai wadanda suke cikin Yahudiya su gudu zuwa 
cikin duwatsu. !7 Wanda yake kan rufin daki kada ya sauko wai 
zai dauki abin da yake cikin gida. 18 Wanda yake gona kuma kada 
ya koma wai zai dauki mayafinsa. '? Kaiton mata masu ciki, da 
masu goyo a wannan lokaci! 2? Ku yi addu'a kada gudun nan ya 
zo muku a lokacin sanyi ko Ranar Hutun Yahudawa, wato, 
Asabar. ?! Don a lokacin za a yi wata muguwar wahala irin wadda 
ba a taba yi ba tun farkon duniya har zuwa yanzu, ba kuwa za a 
sake irinta ba. ?? Da ba don an rage kwanakin nan ba, da ba dan 
Adam da zai tsira. Amma domin wadansu da aka zaba za a rage 
kwanakin. 

23 “A lokacin nan, ko wani ya ce muku, ‘Duba, ga Almasihu 
nan!’ ko, “Ga shi can!” Kada ku yarda. ?4 Gama almasihan Karya, 
da annabawan Karya za su fiffito, su yi manyan alamu da 
abubuwan ban mamaki, don su rude mutane, har da wadanda aka 
zaba in zai yiwu. ?5 To, na dai gaya muku tun da wuri. 

26 “Don haka idan aka ce muku, ‘Ga shi can a daji,’ kada ku 
fito. Idan aka ce muku, “Yana can cikin daki a boye,” kada ku 
yarda. 2! Gama kamar yadda walkiya take haskakawa daga gabas 
zuwa yamma, haka dawowar Dan Mutum za ta zama. 

28 “Inda gawa take, ai, a nan ungulaye suke taruwa. 

24.9: Mat 10.22 24.13: Mat 10.22 24.15: Dan 9.27; 11.31; 12.11 


24.17-18: Luk 17.31 24.21: Dan 12.1; R. Yoh 7.14 24.26-27: Luk 17.23-24 
24.28: Luk 17.37 


MATIYU 24 59 


Dawowar Dan Mutum 
(Mar 13.24-27; Luk 21.25-28) 


29 “Bayan tsananin wahalan nan, sai nan da nan rana ta yi 
duhu, wata kuma ba zai yi haske ba. Taurari za su faffadi daga 
sama, za a kuma girgiza manya-manyan abubuwan da suke 
sararin sama. 3° Sa'an nan ne alamar Dan Mutum za ta bayyana 
a sararin sama. Duk mutanen duniya kuma za su yi kuka don 
tsoro. Za su ga Dan Mutum yana zuwa a cikin girgije da iko da 
daukaka mai yawa. 2! Zai kuwa aiko mala'ikunsa su busa Raho 
mai Rara sosai, su kuma tattaro wadanda aka zaba daga gabas da 
yamma da kudu da arewa, wato, daga wannan bangon duniya 
zuwa wancan. 


Koyarwa a kan Itacen Baure 
(Mar 13.28-31; Luk 21.29-33) 


32 “Ku koyi wani abu daga itacen 6aure. Idan rassansa sun 
fara sakewa, suna fitar da sabon ganye, kun san damina ta yi kusa 
ke nan. 33 Haka kuma idan kuka ga duk abubuwan nan da na gaya 
muku, ku san cewa lokaci ya yi kusa, yana dab da bakin Kofa. 
34 Gaskiya ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu 
ba, sai duk abubuwan nan sun faru. 3” Sama da Kasa za su Rare 
amma maganata ba za ta Rare ba ko kadan. 


Ba Wanda Ya San Ranar zuwan Almasihu 
(Mar 13.32-37; Luk 17.26-30, 34-36) 


36 “Amma ba wanda ya san ranar, ko a Rarfe nawa ne da 
wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama, ko Dan,” sai dai 
Uban kadai. 3? Kamar yadda aka yi a zamanin Nuhu, haka 
dawowar Dan Mutum za ta zama. 38 Kamar a lokacin nan kafin 
ruwan tsufana, ana ci, ana sha, maza suna aure, ana ba da mata 
ga aure, har zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgin. 3? Kafin su san 
abin da ake ciki, ruwan tsufana ya zo ya kwashe su duka. Haka 
kuwa dawowar Dan Mutum za ta zama. 4 A lokacin nan, mutum 
biyu za su kasance a gona; za a dauki daya, a bar daya. 4! Mata 
biyu za su kasance suna nika tare; za a dauki daya, a bar daya. 

42 “Don haka sai ku zauna da shiri, don ba ku san ranar da 
Ubangijinku zai dawo ba. 43 Amma ku dai sani, da maigida zai 


24.29: Ish 13.10; 34.4; Ez 32.7; Jow 2.10; 3.4; 4.15; R. Yoh 6.12-13 

24.30: Dan 7.13; Zak 12.10-14; R. Yoh 1.7 24.37: Far 6.5-8 24.38: Far 6.14 

24.39: Far 7.6-24 

? 23.36 ko Dan: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da wadannan 
kalmomin. 


60 MATIYU 24 — 25 


san ko a wane lokaci ne Barawo zai zo da dare, da ba zai yi barci 
ba, kuma ba zai bari a shigar masa gida ba. 4 Don haka ku ma 
sai ku zauna da shiri, don a lokacin da ba ku yi tsammani ba, shi 
ne Dan Mutum zai zo. 


Bawa mai Aminci ko marar Aminci 
(Luk 12.41-48) 

45 “Wane ne bawan nan mai aminci, da hikima, wanda 
maigidansa ya sa shi ya lura da gidansa, yake kuma ba sauran 
bayi abincinsu a kan lokaci? ##Mai albarka ne bawan da 
maigidansa zai zo ya same shi yana yin aikinsa. 47 Gaskiya ina 
gaya muku, zai sa wannan bawan ya lura masa da kayansa duka. 
48 Amma idan bawan mugu ne, zai kuma ce wa kansa, 
“Maigidana ba zai dawo da wuri ba.” 4 Sa'an nan kuwa ya fara 
dūkan abokan aikinsa, yana ci, yana sha tare da masu 
shaye-shaye. 50 Idan ya yi haka maigidansa zai zo a ranar da bai 
yi tsammani ba, a kuma lokacin da bai sani ba. 5! Maigidan zai 
yi masa mugun dūka, yă kuma hukunta shi tare da munafukai. 
Nan za a yi kuka da cizon hakora. 


Misali na “Yan Mata Goma 


25 1 “Sa'an nan za a kwatanta mulkin sama kamar "yan mata 
goma da suka dauki fitilunsu suka tafi su karbi ango. 
2 Biyar daga cikinsu wawaye ne, biyar kuma masu hikima ne. 
#Lokacin da wawayen nan suka dauki fitilunsu ba su rike mai 
don Kari ba. 4 Masu hikimar kuwa sun rike mai don kari. 5 Angon 
kuwa bai zo da wuri ba, sai dukansu suka yi ta jin barci har barci 
ya kwashe su. 

6 “Can da dare sosai, sai aka ji kira ana cewa, ‘Ga ango! 
Ku fito ku karbe shi.’ 7 Sai "yan matan nan goma suka tashi 
suka gyaggyara fitilunsu. 8 Sai wawayen nan suka ce wa masu 
hikimar, “Ku dan ba mu manku kadan mana. Fitilunmu suna 
mutuwa.’ ? Amma masu hikimar suka ce musu, ‘A’a, ba zai 
ishe mu da ku ba. Gara ku je wurin masu sayarwa ku sayo 
naku.’ 1° Da suka tafi don su sayo man, kafin su dawo sai angon 
ya iso. Wadanda suke a shirye kuwa suka shiga wurin biki da 
shi, aka kuma rufe KRofa. 

11 “Daga baya sai sauran “yan matan suka zo, suka ce, “Mai 
girma, Mai girma, ka bude mana!” 12? Amma angon ya amsa musu 
ya ce, ‘Gaskiya ina gaya muku, ban san ku ba.’ ” 


24.43-44: Luk 12.39-40 25.1: Luk 12.35 25.11-12: Luk 13.25 


MATIYU 25 61 


13 Don haka sai ku zauna da shiri, don ba ku san ranar, ko 
awar ba. 


Koyarwa a kan Rikon Amana 
(Luk 19.11-27) 

14 “Mulkin Allah zai zama kamar mutum ne da zai yi tafiya, 
sai ya kira ma’aikatansa, ya raba musu dukiyarsa. !5Ya ba daya 
jaka? biyar, daya kuma jaka biyu, ya ba wani kuma jaka guda, 
kowa daidai da karfinsa. Sa'an nan ya tafi. 'SWanda ya karbi 
jaka biyar dininan, nan da nan ya je ya yi kasuwanci da kudin, 
har ya yi ribar jaka biyar. !? Haka ma wanda ya karbi jaka biyu 
din nan, ya yi'ribar jaka biyu. IS Amma wanda ya karbi jaka guda 
din nan ya je ya tona rami ya boye kudin maigidansa. 

19 “Da aka dade, sai maigidan ma'aikatan nan ya dawo don 
su ba da lissafin abin da suka yi da kudin. 20 Sai wanda ya karbi 
jaka biyar din ya zo gaba ya kawo wadansu jaka biyar ya ce, 
‘Maigida, ka ba ni jaka biyar. Ga shi kuma na yi ribar jaka biyar.’ 
21 Sai maigidansa ya ce masa, “Madalla, ma’aikacin kirki, mai 
aminci! Ka yi aminci a kan Raramin abu. Zan ba ka aikin da ya 
fi wannan. Ka zo ka yi murna tare da ni.’ 

22 “Sai wanda ya karbi jaka biyun nan kuma ya zo gaba, ya 
ce, “Maigida, ka ba ni jaka biyu. Ga shi kuma na yi ribar jaka 
biyu.’ 3 Sai maigidansa ya ce masa, “Madalla, ma’aikacin kirki, 
mai aminci! Ka yi aminci a kan Raramin abu. Zan ba ka aikin da 
ya fi wannan. Ka zo ka yi murna tare da ni.” 

24 “Sa'an nan wanda ya kari jaka guda shi ma ya zo gaba 
ya ce, “Maigida, na san kai kana da wuyar sha’ani, kana girbi a 
inda ba ka yi shuki ba. Kai kuma mai son na banza ne. ?5Shi ya 
sa na ji tsoro na je na tona rami na boye jakarka. Karbi abinka.’ 
26 Sai maigidansa ya amsa masa ya ce, “Kai mugun ma'aikaci, 
mai Ryuya! Ashe, ka sani ina girbi inda ban shuka ba, ni kuma 
mai son na banza ne? ?” Ai, da ka sa mini kudina a banki da na 
dawo in kari abina har da riba! 3 Don haka sai ku karbi jaka 
gudan nan daga wurinsa ku ba wa mai jaka goman nan. 2? Gama 
duk wanda yake da abu, za a Rara masa, har yă samu da yawa. 
Wanda ba shi da abu kuwa, ko dan kadan din da yake da shi ma, 
sai an karbe masa. 3? Ku kuma jefa banzan nan a bakin duhu. Nan 
za a yi kuka da cizon hakora.” 


725.15 jaka: Da Helenanci an rubuta “Talanti” ne a nan. Talanti daya 
ya fi albashin lebura daya a shekara goma sha biyar. 


62 MATIYU 25 


Shari’a ta Karshe 


31 “Lokacin da Dan Mutum zai zo cikin daukakarsa tare da 
mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a madaukakin kujerar 
mulkinsa. 32Za a tara duk mutanen duniya a gabansa, zai 
rarraba su dabam-dabam, kamar yadda mai kiwo yake raba 
tumaki da awaki. 33 Zai sa tumaki a hannun damansa, awaki 
kuwa a hagunsa. 34 Sa’an nan ne Sarki zai ce wa wadanda suke 
damarsa, “Ku zo, ku da Ubana ya yi muku albarka! Ku karbi 
mulkin da Allah ya shirya muku tun farkon duniya. 35 Don da 
nake jin yunwa kun ba ni abinci. Da nake jin Kishin ruwa, kun 
ba ni ruwa na sha. Ina bako, kuka kar6e ni. 36 Ba ni da riga, 
kuka ba ni riga. Ba ni da lafiya, kuka lura da ni. Ina kurkuku, 
kuka ziyarce ni.’ 

37 “Sa'an nan ne wadanda suka yi abin da Allah yake so za 
su amsa masa su ce, “Ubangiji, yaushe ne muka gan ka kana jin 
yunwa muka ba ka abinci? Ko kuwa kana jin Kishin ruwa muka 
ba ka ruwa ka sha? 38 Kuma yaushe ne muka gan ka bako muka 
karbe ka? Ko kuwa ba ka da riga muka ba ka riga? 3? Kuma 
yaushe ne muka ga ba ka da lafiya ko kana kurkuku muka ziyarce 
ka?” 40 Sarkin zai amsa musu ya ce, ‘Gaskiya ina gaya muku, tun 
da yake kun yi wa daya daga cikin wadannan 'yan'uwana mafi 
Kankanta, ai, kun yi mini ke nan.’ 

41 “Sa'an nan zai ce wa na hagunsa, “Ku rabu da ni, ku 
la'antattu, ku shiga wutar da ba za ta taba mutuwa ba har abada, 
wadda aka shirya wa Shaidan da mala’ikunsa. 42 Don da nake 
jin yunwa, ba ku ba ni abinci ba. Ina jin Kishin ruwa, ba ku ba 
ni ruwa na sha ba. 4 Ina bako, ba ku karbe ni ba. Ba ni da riga, 
ba ku ba ni riga ba. Na yi rashin lafiya, kuma ina kurkuku ba 
ku ziyarce ni ba.’ 

44 “Sa'an nan su ma za su amsa su ce, ‘Ubangiji, yaushe 
muka gan ka kana jin yunwa, ko Kishin ruwa, ko kana bakunci, 
ko ba ka da riga, ko kana rashin lafiya, ko kana kurkuku, ba 
mu kula da kai ba?” 45 Sa'an nan zai amsa musu ya ce, ‘Gaskiya 
ina gaya muku, tun da yake ba ku yi wa daya daga cikin 
wadannan mafi Rankanta ba, ai, ba ku yi mini ba ke nan.’ 
46 Wadannan za su shiga azaba marar Rarewa, masu adalci kuwa 
su shiga rai na har abada.” 


25.29: Mat 13.12; Mar 4.25; Luk 8.18 25.30: Mat 8.12; 22.13; Luk 13.28 
25. 14-30: Luk 19.11-27 25.31: Mat 16.27; 19.28 25.46: Dan 12.2 


MATIYU 26 63 


Shugabanni Sun Yi Shawara Su Kashe Yesu 
(Mar 14.1-2; Luk 22.1-2; Yoh 11.45-53) 
F 6 1 Da Yesu ya gama fadin wadannan abubuwa duka, sai 
ya ce wa almajiransa, ? “Kun san Bikin Ketarewa ya rage 
sauran kwana biyu, za a kuma ba da Dan Mutum a gicciye shi.” 
3 Sai manyan firistoci da shugabannin mutane suka taru a 
gidan babban firist, mai suna Kayafa. 4 Suka yi shawara su kama 
shi a boye su kashe shi. 5 Amma suka ce, “Ba dai a lokacin bikin 
ba, don kada mutane su ta da rikici.” 


An Shafa wa Yesu Man Kamshi a Betani 
(Mar 14.3-9; Luk 7.37-38; Yoh 12.1-8) 

6 To, da Yesu yana Betani a gidan Siman, wanda dā kuturu 
ne, 7 sai wata mace ta zo wurin Yesu da 'yar kwalaba na man 
Kamshi mai tsada sosai. A lokacin da yake cin abinci, sai ta 
juye masa man a kai. 8 Amma da almajiran suka ga haka, sai 
suka ji haushi suka ce wa junansu, “Ai, wannan barna ce. 
? Gama da an sayar da man nan da an sami kudi mai yawa an 
ba talakawa.” 

10 Amma don Yesu ya san abin da suke fada sai ya ce musu, 
“Don me kuke damun macen nan? Ai, abu mai kyau ne ta yi 
mini. 11 Talakawa suna tare da ku kullum, amma ba kullum ne 
nake tare da ku ba. '2Zuba mini man nan da ta yi kuwa tana 
shirya ni ne domin binnewa. 3 Gaskiya ina gaya muku, duk inda 
za a yi bisharan nan, a duniya duka, za a rika fadin abin da macen 
nan ta yi don tunawa da ita.” 


Yahuda Ya Yarda Ya Ba da Yesu 
(Mar 14.10-11; Luk 22.3-6) 

14 Sai daya daga cikin sha biyun, mai suna Yahuda Iskariyoti, 
ya je wurin manyan firistoci, 5 ya ce, “Me za ku ba ni, idan na 
ba ku shi?” Suka ba shi kudin azurfa talatin. 16 Tun daga lokacin 
nan ya fara neman hanyar da zai ba da Yesu. 


Yesu Ya Ci Abincin Bikin Ketarewa tare da Almajiransa 
(Mar 14.12-21; Luk 22.7-13, 21-23; Yoh 13.21-30) 

17 To, a ranar farko ta Bikin Burodi Marar Yisti, sai almajiran 
suka zo wurin Yesu suka ce masa, “Ina kake so mu shirya maka 
ka ci Bikin Ketarewa?” 4 


26.2: Fit 12.1-27 26.7: Luk 7.37-38 26.11: M. Sh 15.11 26.15: Zak 11.12 
26.17 Bikin Ketarewa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


64 MATIYU 26 


18 Ya ce, “Ku je cikin gari wurin wani mutum, ku ce masa, 
“Malam ya ce, lokacinsa ya yi kusa, zai ci Bikin Ketarewa a 
gidanka tare da almajiransa.” ” 

19 Almajiran kuwa suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kuma 
shirya abincin Bikin Ketarewa. 

20 Da yamma ta yi, sai ya zauna domin ya ci abinci tare da 
almajiransa sha biyu. ?! Suna cikin cin abincin ke nan sai Yesu 
ya ce musu, “Gaskiya ina gaya muku, daya daga cikinku zai 
bashe ni.” 

22 Sai suka damu sosai, suka fara tambayarsa da daya-daya 
suna cewa, “Anya, ni ne, Ubangiji?” 

23 Sai ya amsa ya ce, “Wanda yake cin abinci a kwano daya 
tare da ni, shi ne zai ba da ni. 2 Dan Mutum zai mutu kamar 
yadda aka rubuta game da shi. Amma kaiton wanda zai ba da 
Dan Mutum! Zai fiye wa mutumin nan da ma ba a haife shi ba.” 

25 Sai Yahuda wanda ya bashe shi ya ce, “Malam, ko ni ne?” 

Yesu ya ce masa, “Kai ma ka fada.” 

Jibin Ubangiji 
(Mar 14.22-26; Luk 22.14-20; 1 Kor 11.23-25) 

26 Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya dauki burodi, ya yi 
godiya ga Allah, ya kakkarya burodin ya ba almajiransa ya ce, 
“Ku karba ku ci, wannan jikina ne.” 

27 Sai ya dauki kwaf din na ruwan inabi. Bayan ya yi godiya 
ga Allah, sai ya ba su ya ce, “Dukanku ku sha. 28 Gama wannan 
jinina ne na cikar alkawari, wanda za a zubar saboda mutane da 
yawa, don gafarar zunubansu. 2? Ina gaya muku, ba zan Rara shan 
ruwan inabin nan ba, sai dai a ranan nan da zan sha wani sabo 
tare da ku a mulkin Ubana.” 

30 Da Yesu da almajiransa suka rera waka, sai suka fita, suka 
tafi Dutsen Itatuwan Zaitun. 


Bitrus Zai Yi Mūsun Sanin Yesu 
(Mar 14.27-31; Luk 22.31-34; Yoh 13.36-38) 
31 Sai Yesu ya ce musu, “Dukanku za ku gudu ku bar ni a 

daren nan, don abin da zai faru da ni, gama a rubuce yake cewa, 

‘Zan bugi makiyayin, 

tumakin garken kuma za su watse.’ 
32 Amma fa bayan an tashe ni daga matattu, zan riga ku zuwa 
Galili.” 


26.23: Zab 41.10 26.28: Fit 24.8; Irm 31.31-34 26.31: Zak 13.7 


MATIYU 26 65 


33 Sai Bitrus ya ce masa, “Ko dukansu sun gudu domin abin 
da zai faru da kai, ni ba zan gudu ba sam.” 

34 Sai Yesu ya ce masa, “Gaskiya ina gaya maka, a daren 
nan, kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sanina har sau uku.” 

35 Bitrus ya ce masa, “Ko za a kashe ni, ba zan yi mūsun 
saninka ba.” 

Haka ma dukan almajiran suka ce. 


Yesu Ya Yi Addu’a a Getsemani 
(Mar 14.32-42; Luk 22.39-46) 

36 Sa'an nan Yesu da almajiransa suka je wani wuri da ake 
ce da shi Getsemani, wato, wurin matsen 'ya'yan zaitun. Ya ce 
wa almajiran, “Ku zauna a nan, zan je can in yi addu'a.” 37 Sai 
ya tafi da Bitrus da 'ya'yan nan na Zabadi guda biyu wato, 
Yakubu da Yohanna, sai ya fara bakin ciki da damuwa sosai, 
38 ya kuma ce musu, “Bakin cikin da yake a raina zai iya kashe 
ni. Ku zauna a nan, ku yi tsaro tare da ni.” 

39 Da ya je gaba kadan sai ya fadi da fuskarsa a Kasa ya yi 
addu'a ya ce, “Ubana, idan zai yiwu, ka dauke mini kwaf din 
wahalan nan. Duk da haka dai, ba abin da nake so za a yi ba, sai 
dai abin da kake so.” 

40 Ya dawo wurin almajiran ya same su suna barci, sai ya ce 
wa Bitrus, “Ashe, ba za ku iya yin tsaro tare da ni ba ko na awa 
guda? 41 Ku yi tsaro, ku kuma yi addu'a don kada ku fadi cikin 
jaraba. Lallai ruhu ya dauka, amma jikin ba Karfi.” 

42 Sai ya sake komawa sau na biyu, ya je ya yi addu'a ya ce, 
“Ubana, idan wannan wahalar ba za ta wuce ba sai na sha ta, 
bari a aikata nufinka.” 43 Ya sake dawowa ya same su suna barci, 
don idanunsu sun cika da barci. 

44 Sai ya sake barinsu, ya je ya yi addu'a sau na uku, ya sake 
fada maganar da ya yi a da. 5 Sai ya dawo wurin almajiran ya 
ce musu, “Har yanzu barci kuke yi kuna hutawa? To, ga shi lokaci 
ya yi da za a ba da Dan Mutum ga hannun masu zunubi. 46 Ku 
tashi mu tafi. Ga mai bashe ni nan, ya iso.” 


An Kama Yesu 
(Mar 14.43-50; Luk 22.47-53; Yoh 18.3-12) 


47 Kafin ya rufe baki sai ga Yahuda daya daga cikin sha biyun 
nan, tare da taron mutane da yawa, suna rife da takuba, da 
sanduna. Manyan firistoci da shugabanni ne suka aiko su. 48 To, 


26.32: Mat 28.16 


66 MATIYU 26 


da ma shi mai bashe shi din ya riga ya ba su alama cewa, “Wanda 
zan rungume shi, shi ne mutumin. Ku kama shi.” 

49 Da zuwansa sai ya mike zuwa wurin Yesu ya ce masa, 
“Sallama dai, malam!” Sai Yahuda ya rungume shi. 

50 Yesu ya ce masa, “Abokina, yi abin da ya kawo ka.” 

Sai mutanen suka zo suka kama Yesu suka rike shi. 51 Da ganin 
haka sai daya daga cikin wadanda suke tare da Yesu, ya zare 
takobinsa, ya sari bawan babban firist, ya yanke kunnensa. “2 Sai 
Yesu ya ce masa, “Mai da takobinka, gama duk wanda ya dauki 
takobi, takobi ne zai kashe shi. > Kuna tsammani ba ni da iko in 
nemi taimako daga wurin Ubana, kuma nan da nan ya aiko mini 
da mala'iku fiye da Kungiyar sojoji goma sha biyu? 54 To, ta yaya 
ke nan za a cika abin da Rubutattun Maganar Allah sun fada cewa 
lallai wannan abu yă faru?” 

55 A lokacin nan Yesu ya ce wa mutanen, “Kun fito ne da 
takuba, da sanduna ku kama ni sai ka ce dan fashi? Kowace rana 
ina zama a haikali ina yin koyarwa ba ku kama ni ba. 56 Amma 
duk wannan ya faru ne don a cika abin da yake cikin Littattafan 
annabawa.” 

Da jin haka dukan almajiransa suka bar shi, suka gudu. 


Yesu a gaban 'Yan Majalisa 
(Mar 14.53-65; Luk 22.54-55, 63-71; Yoh 18.13-14, 19-24) 

57 Sai wadanda suka kama Yesu suka kai shi wurin Kayafa, 
babban firist, inda malaman dokoki da shugabanni sun riga sun 
hadu. 58 Amma Bitrus ya bi su daga nesa-nesa, har zuwa filin 
gidan babban firist. Ya shiga ya zauna da dogarawan haikalin 
don ya ga yadda za a gama. 5° To, manyan firistoci da "yan 
majalisa, duk suka nemi shaidar Karya da za a yi wa Yesu don 
su sami damar kashe shi. 66 Amma ba su samu ba, ko da yake 
wadansu da yawa sun ba da shaidar Karya. Daga Karshe 
wadansu mutum biyu suka fito 6! suka ce, “Wannan mutumin 
ya ce wai zai iya rushe haikalin Allah, yă kuma sake gina shi 
cikin kwana uku.” 

62 Sai babban firist ya tashi ya ce, “Ba ka da wata amsa? 
Shaidar da suke bayar a kanka fa?” 63 Amma Yesu ya yi shiru. 
Sai babban firist ya ce masa, “Na hada ka da Allah mai rai, ka 
gaya mana ko kai ne Almasihu, Dan Allah.” 


26.55: Luk 19.47; 21.37 26.61: Yoh 2.19 


MATIYU 26 — 27 67 


64 Yesu ya ce masa, “Yadda ka fada. Amma ina gaya muku, 
daga yanzu za ku ga Dan Mutum zaune a hannun damar Mai 
Iko, yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama.” 

65 Sai babban firist ya yage rigunansa saboda bacin rai ya ce, 
“Wace shaida ce kuma muke nema? Kun ji ya yi wa Allah reni. 
66 Me kuka gani?” 

Suka amsa suka ce, “Ya isa a kashe shi!” 

67 Sai suka tottofa masa miyau a fuska, suka dudduke shi, 
wadansu kuma suka mare shi, $$ suna cewa, “Yi mana annabci, 
in kai Almasihu ne! Fada wanda ya mare ka!” 


Bitrus Ya Yi Miisun Sanin Yesu 
(Mar 14.66-72; Luk 22.56-62; Yoh 18.15-18, 25-27) 

69 A lokacin nan Bitrus yana zaune a cikin filin gidan, sai 
wata yarinya mai aiki a gidan ta zo wurinsa ta ce masa, “Kai ma, 
ai, tare kake da Yesu mutumin Galilin nan!” 

70 Amma Bitrus ya yi mūsu a gabansu duka ya ce, “Ni ban 
san abin da kike magana a kai ba!” 71 Da ya fito zaure, sai wata 
yarinya mai aiki a gidan kuma ta gan shi, ta ce wa wadanda 
suke tsaye a wurin, “Wannan mutumin yana tare da Yesu 
Banazare!” 

72 Bitrus ya sake yin mūsu har da rantsuwa yana cewa, “Ban 
ma san mutumin ba.” 

73 An jima kadan sai wadanda suke tsaye a wurin suka zo 
suka ce wa Bitrus, “Ba shakka kai ma dayansu ne. Yadda kake 
magana ya tone ka.” 

74 Sai ya fara la'anta kansa, yana rantsuwa, yana cewa, “Ban 
ma san mutumin ba!” 

Nan take zakara ya yi cara. 75 Sai Bitrus ya tuna da maganar 
da Yesu ya yi masa cewa, “Kafin zakara yă yi cara, za ka yi 
musun sanina sau uku.” Sai Bitrus ya fita waje ya yi kuka mai 
zafi. 


Yesu a gaban Gwamna Bilatus 

(Mar 15.1; Luk 23.1-2; Yoh 18.28-32) 

27 1 Da gari ya waye, sai dukan manyan firistoci da 
shugabannin jama’a suka yi shawara su kashe Yesu. 2 Sai 

suka daure shi, suka tafi da shi, suka ba da shi ga gwamna 

Bilatus. 


26.64: Dan 7.13 26.65-66: L. Fir 24.16 26.67: Ish 50.6 


68 MATIYU 27 


Mutuwar Yahuda 
(A. M. 1.18-19) 

3 Sa'ad da Yahuda wanda ya bashe shi ya ga an yanke wa 
Yesu hukuncin mutuwa, sai ya yi bakin ciki, ya dawo wurin 
manyan firistoci, da shugabanni, ya mayar musu da kudin azurfa 
talatin din nan. “Ya ce, “Na yi zunubi da na ba da marar laifi a 
kashe shi.” 

Amma suka ce, “Ina ruwanmu? Wannan ruwanka ne.” 

5 Sai ya zubar da kudin azurfan nan a haikali, ya fita, ya je 
ya rataye kansa. 

6 Amma manyan firistoci suka kwashe kudin suka ce, “Bai 
kamata a sa kudin nan a wurin ajiyar kudin haikali ba, don kudin 
ladan kisankai ne.” 7 Sai suka yi shawara, suka sayi wani fili da 
kudin. Ana ce da filin, Fili Mai Yin Tukwane, don wurin ya zama 
wurin binne baki in sun mutu. 8 Don haka har wa yau ana ce da 
filin, Filin Jini. 

9 Ta haka aka cika abin da annabi Irmiya ya fada cewa, “Aka 
dauki kudin azurfa talatin, kudin da mutanen Isra’ila suka yarda 
a biya a kansa ke nan. 1° Suka sayi filin mai yin tukwane da su, 
yadda Ubangiji ya umarce ni.” 


Bilatus Ya Yi wa Yesu Tambayoyi 
(Mar 15.2-5; Luk 23.3-5; Yoh 18.33-38) 

11 To, Yesu yana nan tsaye a gaban gwamna ke nan, sai 
gwamnan ya tambaye shi ya ce, “Kai ne sarkin Yahudawa?” Yesu 
ya ce masa, 

“Kai ne ka fada haka.” 12 Amma da manyan firistoci da 
shugabanni suka zarge shi, bai ce kome ba. 

13 Sai Bilatus ya ce masa, “Ba ka ji abubuwan nan da suka 
zarge ka a kai ba?” 

14 Amma Yesu bai amsa masa ko tambaya daya ba, har 
gwamna ya yi mamaki sosai. 


An Yanke wa Yesu Hukuncin Mutuwa 
(Mar 15.6-15; Luk 23.13-25; Yoh 18.39—19.16) 

15 To, a lokacin Bikin Ketarewa kuwa, gwamna ya saba sake 
wa mutane mai laifi guda daya da suke so. ISA lokacin akwai 
wani sananne mai laifi, mai suna Barabbas a kurkuku. 17 Da 
Yahudawa suka taru sai Bilatus ya ce musu, “Wa kuke so in sake 


27.3-8: A. M. 1.18-19 27.9-10: Zak 11.12-13 


MATIYU 27 69 


muku? Barabbas ko kuwa Yesu da ake ce da shi Almasihu?” 
18 Gama Bilatus ya sani saboda kishi ne suka ba da Yesu. 

19 Da Bilatus ya zauna wurin da yake shari'a, sai matarsa ta 
aiko a ce masa, “Ka fita sha’anin marar laifin nan, domin yau na 
sha wahala sosai a mafarki a kansa.” 

20 To, sai manyan firistoci suka zuga jama'a su ce a saki 
Barabbas, a kashe Yesu. 2! Gwamnan kuwa ya sake ce musu, 
“Wane ne a cikin biyun nan kuke so in sake muku?” 

Sai suka ce, “Barabbas.” 

22 Sai Bilatus ya ce musu, “To, me zan yi da Yesu da ake ce 
da shi Almasihu?” Duk sai suka ce, “A gicciye shi!” 

23 Bilatus ya ce, “Saboda me? Wane mugun abu ne ya yi?” 
Amma mutanen sun Kara ta da murya suna cewa, “A gicciye shi!” 

24 Da Bilatus ya ga ba abin da zai iya yi, kuma mutanen suna 
shirin ta da hankali, sai ya dibi ruwa ya wanke hannayensa a 
gaban mutane, ya ce, “Ni dai, ba ruwana da alhakin jinin? marar 
laifin nan. Wannan ruwanku ne.” 

25 Sai mutanen duka suka amsa suka ce, “Alhakin jininsa yă 
zauna a wuyanmu, mu da 'ya'yanmu!” 

26 Sa'an nan ya sake musu Barabbas. Bayan ya sa aka yi wa 
Yesu bulala, sai ya ba da shi a gicciye shi. 


Sojoji Sun Yi wa Yesu Ba'a 
(Mar 15.16-20; Yoh 19.2-3) 

27 Daga nan sojojin gwamna suka kai Yesu cikin fadar gwamna, 
suka tara sauran sojojin a kansa, 28suka tube masa kaya, suka yafa 
masa Wata jar riga irin ta sarakuna. ? Suka yi wani rawani na Raya, 
suka sa masa a kai, suka sa ya rike sanda a hannunsa na dama, 
sa'an nan suka durkusa a gabansa suna yi masa ba'a suna cewa, 
“Ranka ya dade, Sarkin Yahudawa!” 30 Suka tottofa masa miyau, 
suka kar6i sandan suka bubbuge shi da ita a kai. 3! Da suka gama 
yi masa ba'a, sai suka cire masa jar rigar, suka sa masa rigunansa, 
suka tafi da shi don su gicciye shi. 


An Gicciye Yesu 
(Mar 15.21-32; Luk 23.26-43; Yoh 19.17-27) 

32 Suna tafiya ke nan, sai suka gamu da wani mutumin 
Sayirin, mai suna Siman, suka sa shi dole ya dauki gicciyen Yesu. 


27.24: M. Sh 21.6-9 


$ 27.24 alhakin jinin: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “jini mai 
adalci” ko kuwa “jinin mutumin nan mai adalci”. 


70 MATIYU 27 


33 Suka kai wurin da ake ce da shi Golgota, wato, wurin Rokon 
kai. “Suka ba shi ruwan inabi hade da wani abu mai daci don 
ya sha, amma da ya dandana sai ya ki sha. 

35 Da suka gicciye shi, sai suka jefa kuri’a suka raba rigunansa. 
36 Bayan haka sai suka zauna a nan suna gadinsa. 37 Daidai kansa 
aka kafa sanarwar laifinsa cewa, “Wannan Shi Ne Yesu, Sarkin 
Yahudawa.” 38 Aka kuma gicciye wadansu 'yan fashi guda biyu 
tare da shi, daya a damarsa, daya a hagunsa. 

39 Mutane da suke wucewa suka rika zaginsa suna kada kai, 
40 suna cewa, “Kai da za ka rushe haikali, ka kuma gina shi cikin 
kwana uku, ka ceci kanka mana! Idan kai Dan Allah ne, ka sauko 
daga gicciyen mana!” 

41 Haka kuma manyan firistoci, da malaman dokoki, da 
shugabanni suka rika yi masa ba'a, suna cewa, 42“Ya ceci 
wadansu, ya kasa ceton kansa. Idan shi Sarkin Isra’ila ne, bari ya 
sauko daga gicciyen mana, sa'an nan za mu gaskata shi. 43 Ya 
dogara ga Allah. Bari Allah yă cece shi yanzu, idan yana so, don 
ya ce wai shi Dan Allah ne.” 

44 Haka ma 'yan fashin da aka gicciye su tare, su ma suka yi 
masa bakar magana. 


Mutuwar Yesu 
(Mar 15.33-41; Luk 23.44-49; Yoh 19.28-30) 


45 Tun daga tsakar rana, duhu ya rufe Rasar duka, har zuwa 
wajen Rarfe uku na yamma. 4 Wajen Rarfe uku kuma Yesu ya 
daga murya da Rarfi ya ce, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” wato, 
“Ya Allahna, ya Allahna, don me ka yashe ni?” 

47 Da wadansu da suke tsaye a wurin suka ji haka, sai suka 
ce, “Mutumin nan yana kiran Iliya ne.” 48 Sai nan da nan wani 
ya yi gudu, ya je ya dauki soso, ya jika shi a cikin ruwan tsami, 
ya soka a sanda, ya mika masa ya sha. 

49 Amma sauran suka ce, “Ku bari mu gani, ko Iliya zai zo 
ya cece shi.” 

50 Sai Yesu ya sake daga murya da Karfi, sa'an nan ya saki 
ransa. 

51 Sai labulen da yake cikin haikali? ya yage kashi biyu, 
daga sama zuwa Rasa. Aka yi girgizar Kasa, duwatsu suka 


27.34: Zab 69.22 27.35: Zab 22.18 27.39: Zab 22.8; 109.25 
27. 40: Mat 26.61; Yoh 2.19 27.43: Zab 22.9 27.46: 'Zab 22.1 27.48: Zab 69.22 
21. S labulen haikali: Wato, yadin da aka rufe Rofar Wuri Mafi Tsarki a cikin 
a 


MATIYU 27 71 


faffashe. 2 Aka bubbude kaburbura, tsarkaka da yawa da suka 
mutu suka tashi da rai 53 suka fiffito daga kaburburansu. Bayan 
Yesu ya tashi daga matattu, sai suka shiga bimi mai tsarki, 
mutane da yawa suka gansu. 

54 A lokacin da babban sojan Roma da sauran wadanda suke 
gadin Yesu suka ga girgizar Kasa da kuma duk abin da ya faru, sai 
suka ji tsoro sosai, suka ce, “Lallai, wannan Dan Allah ne!” 

55 Akwai kuma wadansu mata da yawa da suka bi Yesu tun 
daga Galili suna yi masa hidima. Suka tsaya daga nesa suna kallon 
abin da yake faruwa. 56 Cikinsu akwai Maryamu daga Magadala, 
da Maryamu mamar Yakubu da Yusufu, da kuma mamar 'ya' yan 
Zabadi. 


Jana’izar Yesu | 
(Mar 15. 42-47; Luk 23.50-56; Yoh 19.38-42) 


57 Da yamma ta yi, sai wani mai arziki, mutumin Arimatiya, 
mai suna Yusufu ya zo; shi ma almajirin Yesu ne. $$ Ya je wurin 
Bilatus ya roka a ba shi gawar Yesu. Bilatus kuwa ya ba da umarni 
a ba shi. >? Sai Yusufu ya dauki gawar Yesu ya nade a zanen lilin 
mai tsabta. Ya sa shi a cikin sabon kabari nasa, wanda ya haka 
a jikin dutse. Sai ya tura babban dutse a bakin kabarin, ya tafi. 
61 Maryamu daga Magadala, da daya Maryamun suna nan zaune a 
gaban kabarin. 


Masu Gadin Kabarin 


62 Washegari, wato, bayan Ranar Shiri,“ sai manyan firistoci da 
Farisiyawa suka taru a gaban Bilatus, 6 suka ce, “Ranka ya dade! 
Mun tuna abin da mai rudin mutanen nan ya ce tun yana da rai, 
wai bayan kwana uku zai tashi daga matattu. 64 Saboda haka ka sa 
a yi gadin kabarin nan sosai har zuwa rana ta uku, don kada 
almajiransa su je su sace gawarsa, sa’an nan su ce wa mutane ya 
tashi daga matattu. Rudin Rarshe fa zai fi na farkon muni.” 

65 Bilatus ya ce musu, “Ku debi sojoji, ku je ku yi gadin shi 
duk yadda za ku iya.” 

66 Sai suka je suka tsare kabarin, suka buga hatimin sarki a 
dutsen kabarin, suka kuma sa sojoji su yi gadin wurin. 


27.51: Fit 26.31-33 27.55-56; Luk 8.2-3 
27.63: Mat 16.21; 17.23; 20.19; Mar 8.31; 9.31; 10.33-34; Luk 9.22; 18.31-33 


€27.62 Ranar Sbiri: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


72 MATIYU 28 


Tashin Yesu daga Matattu 

(Mar 16.1-8; Luk 24.1-12; Yoh 20.1-10) 

2 8 1 Ranar Hutu ta Yahudawa ta wuce ke nan, a ranar Lahadi 
da sassafe sai Maryamu daga Magadala da daya Maryamu 

suka je su duba kabarin. ? Ba labari sai aka yi wata babbar girgizar 

kasa, don wani mala'ikan Allah ya sauko daga sama, ya ture 

dutsen da aka rufe kabarin, ya zauna a kai. 3 Yana haske kamar 

walkiya, rigunansa kuma farare fat kamar auduga. “Da masu 

gadin suka gan shi, tsoro ya kama su sosai, suna rawar jiki, suka 

fadi a Kasa kamar matattu. 

5 Amma mala'ikan ya ce wa matan, “Kada ku ji tsoro, na sani 
kuna neman Yesu ne wanda aka gicciye. “Ba ya nan. Ya tashi 
yadda ya fada. Ku zo ku ga inda aka sa shi. 7 Ku je da sauri ku 
gaya wa almajiransa cewa, “Ya tashi daga matattu. Ga shi kuma 
zai riga ku zuwa Galili, a can ne za ku gan shi.’ Abin da na zo 
in gaya muku ke nan.” 

8 Sai suka bar kabarin da sauri cike da tsoro, tare da farin ciki 
mai yawa. Suna gudu don su je su fada wa almajiran Yesu ke 
nan, "sai Yesu da kansa ya gamu da su, ya ce musu, “Sallamarku 
dai!” Suka matso kusa suka rungume Kafafunsa, suka yi masa 
sujada. 10 Sai Yesu ya ce musu, “Kada ku ji tsoro. Ku je ku fada 
wa 'yan'uwana su tafi Galili, a can ne za su gan ni.” 


Rahoton Masu Gadin Kabarin 


11 Da matan suna cikin tafiya, sai wadansu daga cikin masu 
gadin kabarin nan suka shiga gari, suka ba manyan firistoci 
labarin dukan abin da ya faru. 1? Sai firistocin da shugabannin 
mutane suka taru suka yi shawara, suka ba sojojin kudi mai 
yawa. 13 Suka ce, “Ku ce wa mutane, “Almajiransa ne suka je 
da dare suka sace shi lokacin da kuke barci.’ 4Idan kuwa 
labarin ya kai kunnen gwamna, za mu yi masa magana, ba za 
ku shiga wahala ba.” 

15 Sai sojojin suka kari kudin suka yi yadda aka ce su yi. 
Wannan labarin kuwa har wa yau Yahudawa suna ba da shi. 


Aikin da Yesu Ya Ba Almajiransa 
(Mar 16.14-18; Luk 24.36-49; Yoh 20.19-23; A. M. 1.6-8) 


16 To, almajirai goma sha dayan nan suka tafi Galili, suka je 
dutsen da Yesu ya ce su je. 17 Da suka gan shi sai suka yi masa 
sujada, amma wadansunsu suka yi shakka. 18 Sai Yesu ya zo kusa 


28.16: Mat 26.32; Mar 14.28 


MATIYU 28 73 


ya ce, “An ba ni dukan iko a sama da kasa. '? Don haka ku je 
ku fada wa dukkan al umman duniya su bi ni, kuna yi musu 
baftisma cikin sunan Uba, da na Da, da na Ruhu Mai Tsarki. 
20 Ku kuma koya musu su yi biyayya da dukan abubuwan da na 
umarce ku. Ku sani fa, ina tare da ku kullum bar Rarshen zamani.” 


28.19: AM. 1.8 


BISHARA TA HANNUN 
MARKUS 


Gabatarwa 


Marubucin wannan bishara shi ne Markus wanda cikakken sunansa 
shi ne Yohanna Markus. Shi abokin manzo Bitrus ne na musamman 
(Dubi 1 Bit 5.13). Tarihi ya nuna cewa an rubuta Bishara ta Hannun 
Markus kafin rushewar Urushalima a shekara ta A.D. 70, a can yankin 
Roma, kuma an rubutata kafin sauran Littattafan Bisharar Yesu nan 
uku. 

Bishara ta Hannun Markus ta yi kokari ta nuna mana cewa sakon 
nan na Yesu na mulkin Allah ta zo wurin mutane (1.14,15). Yesu da 
kansa kuma shi ne bisharan nan na Allah (1.1, 8.35, 10.25). Fiye da 
wadannan duka, Bishara ta Hannun Markus ta nuna cewa Yesu shi ne 
Dan Allah wanda aka aike shi ya ceci mutane ta wurin ba da ransa da 
ya yi a kan gicciye (10.45). 

Ko da yake Bishara ta Hannun Markus ita ce gajeriya cikin dukan 
Littattafan Bisharar Yesu nan guda hudu, duk da haka ta kunshi dukan 
abin da yake a Bishara ta Hannun Matiyu. Amma Bishara ta Hannun 
Markus ta nanata ayyukan ban mamaki na Yesu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Shirin yin hidima na Yesu 1.1-13 
Aikin Yesu a Kasar Galili 1.14—9.50 
Daga Galili zuwa Urushalima 10.1-52 
Mako na karshe na Yesu 11.1—15.47 
Tashin Yesu daga matattu 16.1-20 


Wa’azin Yohanna Maibaftisma 
(Mat 3.1-12; Luk 3.1-9,15-17; Yoh 1.19-28) 
1 1 Wannan shi ne Labari Mai Dadi game da Yesu Almasihu,“ 
Dan Allah. 22 Ta fara kamar yadda aka rubuta a littafin annabi 
Ishaya cewa: 
“Ga shi, na aiko manzona yă riga ka gaba, 
wanda zai shirya maka hanya.” 


1.2: Mal 3.1 
1.1 Almasihu: Da Ibraniyanci, Masiha; da Helenanci, Kiristi. Ma'anar 
Almasihu ita ce wanda shafe aka kuma kebe. 
"LI Dan Allah: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da wadannan 
omi. 


74 


MARKUS | 75 


3 Muryar mai kira a daji tana cewa, 
“Ku shirya wa Ubangiji inda zai bi, 
Ku mike hanyoyinsa.” 

4 Yohanna Maibaftisma ya kuwa bayyana a daji yana wa’azi 
cewa mutane su tuba a yi musu baftisma? domin a yafe musu 
zunubansu. 5 Dukan mutanen yankin Yahudiya, da dukan mutanen 
Urushalima suka yi ta zuwa wurinsa suna fadin zunubansu suna 
tuba. Ya kuwa yi musu baftisma a Kogm Urdun. 

6 Rigar Yohanna kuwa an yi ta da gashin rakumi ne. Yana 
kuwa daure da bel na fata. Abincinsa kuwa fara ce da ruwan 
zuma. 7 Ya yi wa'azi, ya ce, “Wani yana zuwa a bayana wanda 
ya fi ni girma, wanda ban isa ko in sunkuya in kunce igiyar 
takalmansa ba. 8 Na yi muku baftisma da ruwa, amma shi dai, da 
Ruhu Mai Tsarki zai yi muku.” 


An Yi wa Yesu Baftisma 
(Mat 3.13-17; Luk 3.21-22) 


9 Ana nan a cikin wannan lokacin, sai Yesu ya zo daga Nazarat 
na yankin Galili, sai Yohanna ya yi masa baftisma a Kogin Urdun. 
10 Da Yesu yana fitowa daga ruwa, sai ya ga sama ya bude, Ruhun 
Allah yana saukowa a kansa da kamannin kurciya. !! Sai aka ji 
wata murya daga sama ta ce, “Kai ne Dana wanda nake Rauna. 
Ina jin dadinka Rwarai.” 


Shaidan Ya Gwada Yesu 
(Mat 4. 1-11; Luk 4.1-13) 


12 Nan da nan sai Ruhu ya kai Yesu cikin daji, Binda ya 
zauna har kwana arba'in. Shaidan yana gwada shi. Yesu yana tare 
da namomin daji, amma mala'iku suka yi masa hidima. 


Yesu Ya Fara Hidimarsa a Galili 
(Mat 4.12-17; Luk 4.14-15) 


14 Bayan da aka sa Yohanna a kurkuku, Yesu ya shiga Galili 
yana shelar Labari Mai Dadi da ya fito daga wurin Allah. 15 Yana 
cewa, “Lokaci ya yi! Mulkin Allah ya yi kusa! Ku tuba, ku 
gaskata da Labari Mai Dadi.” 


1.3: Ish 40.3 1.6: 2 Sar 1.8 

1.11: Far 22.2; Zab 2.7; Ish 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mar 9.7; Luk 3.22 
1.15; Mat 3.2 

Ê 1,4 Baftisma: Ita ce wankan da take nuna tuba. 


76 MARKUS 1 


Yesu Ya Kira Masu Kamun Kifi guda Hudu 
(Mat 4.18-22; Luk 5.1-11) 

16 Da Yesu yana wucewa a gefen Tekun Galili, sai ya ga 
Siman da dan'uwansa Andarawus, suna jefa abin kamun kifi a 
teku don su masu kamun kifi ne. 17 Sai Yesu ya ce musu, “Ku 
biyo ni, zan mai da ku masu jawo mutane zuwa wurina.” 18 Nan 
da nan sai suka bar kayansu na kama kifi, suka bi shi. 

19 Da ya je gaba kadan, sai ya ga Yakubu dan Zabadi, da 
dan'uwansa Yohanna, suna cikin jirgin ruwansu suna gyaran 
abin kamun kifi. 2° Nan da nan ya kira su, suka kuwa bar 
babansu Zabadi cikin jirgin tare da leburorin da suka dauka, 
suka bi shi. 

Mai Aljani 
(Luk 4.31-37) 

21 Yesu da masu binsa suka shiga Kafarnahum. Da Ranar Hutun 
Yahudawa wato, Asabar ta yi sai ya shiga majami’a yana koyarwa. 
22 Suka yi ta mamaki yadda yake koyarwa, domin ya koya musu 
kamar mutumin da yake da iko, ba kamar malaman dokokinsu ba. 

23 Ba labari sai ga wani mutum mai aljani a cikin majami ’arsu, 
24 yana ihu, yana cewa, “Ina ruwanka da mu, Yesu Banazare? Ko 
ka zo ne ka halaka mu? Na san wane ne kai, kai ne Mai Tsarkin 
nan na Allah!” 

25 Sai Yesu ya tsawata wa aljanin, ya ce, “Ka yi shiru! Ka 
fita daga cikin mutumin nan!” 

26 Sai aljanin ya jijjiga mutumin. Ya yi ihu, ya fita daga 
cikinsa. 27 Duk mutane suka yi mamaki, har suka yi ta tambayar 
juna suna cewa, “Kai, mene ne haka? Tabdi! Yau ga sabuwar 
koyarwa! Wannan mutum yana da iko yă ba aljanu umarni, suna 
kuwa yi masa biyayya!” 

28 Nan da nan sai labarinsa ya bazu ko’ina a kewayen yankin 
Galili. 

Yesu Ya Warkar da Mamar Matar Bitrus 
(Mat 8.14-15; Luk 4.38-39) 

29 Da fitarsu daga majami’ar, sai suka shiga gidan su Bitrus 
da Andarawus, tare da Yakubu da Yohanna. 3? Mamar matar 
Bitrus kuwa tana kwance tana zazzabi. Da shigar Yesu, suka 
ba shi labarinta. 3! Sai ya tafi wurinta, ya kama hannunta ya 
daga ta. Zazzabin kuwa ya bar ta, har ta tashi ta yi musu hidima. 


1.22: Mat 7.28-29 


MARKUS 1 77 


Yesu Ya Warkar da Mutane da Yawa 
(Mat 8.16-17; Luk 4.40-41) 


32 Da yamma, bayan faduwar rana, aka kawo wa Yesu dukan 
marasa lafiya, da masu aljanu. 33 Sai dukan mutanen garin suka 
taru a Rofar gidan. 3 Ya warkar da marasa lafiya da yawa, masu 
ciwo iri-iri, ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa. Bai ko 
yarda aljanun su yi magana ba, domin sun san shi. 


Yesu Ya Tafi Yin Addu'a Inda ba Kowa 
(Luk 4.42-44) 


35 Da sassafe, tun da sauran duhu, Yesu ya tashi ya fita, ya 
tafi wani wuri inda ba kowa, ya yi addu'a a can. 36 Sai Siman da 
wadanda suke tare da shi suka je nemansa. 37 Da suka same shi, 
suka ce masa, “Ai, dukan mutane suna nemanka.” 

38 Yesu ya amsa ya ce, “Mu je garuruwan da suke gaba, in 
yi wa’azi a can kuma. Dalilin zuwana ke nan.” 

39 Ya zazzaga dukan Galili yana wa'azi a majami’unsu, yana 
kuma fitar wa mutane aljanu. 


Yesu Ya Warkar da Kuturu 
(Mat 8.1-4; Luk 5.12-16) 


40 Wani kuturu wato, mai ciwon fatar jiki ya zo wurin Yesu, 
ya durkusa“ yana roko yana cewa, “Idan ka yarda, kana iya ka 
tsarkake ni.” 

41 Sai tausayi ya kama Yesu, ya mika hannunsa ya taba shi, 
ya ce masa, “Na yarda, ka warke!” 42 Nan da nan sai kuturtar ta 
bar shi, ya kuwa warke. 

43 Sa'an nan Yesu ya sallame shi da gargadi mai Karfi cewa, 
44 “Ka lura fa kada ka gaya wa kowa. Amma ka je ka nuna kanka 
a wurin firist, ka kuma yi hadaya kamar yadda Musa ya ce a yi 
don tsarkakewa. Ka yi haka don ka tabbatar wa jama’a cewa ka 
warke.” 

45 A maimakon haka, sai mutumin ya fita yana ta baza labarin 
ko'ina. Wannan ya sa Yesu bai iya shiga wani gari a fili ba, sai 
ya rika zama a waje a wuraren da ba kowa. Duk da haka, mutane 
suka yi ta zuwa wurinsa daga ko'ina. 


1.39: Mat 4.23; 9.35 1.44: L. Fir 14.1-32 


€1.40 ya durkusa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da wadannan 
kalmomi. 


78 MARKUS 2 


Yesu Ya Warkar da Shanyayye 

(Mat 9.1-8; Luk 5.17-26) 

2 1 Bayan “yan kwanaki, Yesu ya sake komawa Kafarnahum, 
sai mutane suka ji labari yana gida. 7 Mutane da yawa suka 

taru, har ba sauran wuri, ko a bakin Rofa ma. Yesu yana yi musu 

wa’azin bishara. ? Sai ga mutum hudu suka zo, suna kuwa dauke 

da wani shanyayye. 4 Da suka kasa shigar da shi zuwa wurin Yesu 

saboda yawan mutane, sai suka bude rufin gidan daidai inda Yesu 

yake. Da suka huda rufin, sai suka saukar da mutumin, duk da 





Hoton rufin daki da aka bude (2.4) 


5Da Yesu ya ga bangaskiyarsu sai ya ce wa shanyayyen, 
“Dana, an yafe maka zunubanka.” 

6 To, wadansu malaman dokoki suna zaune a wurin, suna ta 
tunani a cikin zuciyarsu, 7 suna cewa, “Don me mutumin nan yake 
magana haka? Ai, yana wa Allah reni ne! Wa yake da ikon 
yafewar zunubi in ba Allah kadai ba?” 

8 Nan da nan Yesu ya gane abin da suke tunani a zuciyarsu, 
sai ya ce musu, “Me ya sa kuke yin irin wadannan tunani? 
9 Wanne ya fi saugi, a ce wa mai ciwon nan, “An yafe maka 
zunubanka,” ko kuwa a ce, ‘Tashi ka dauki tabarmarka ka yi 
tafiya?’ 10 Amma ina so ku sani cewa Dan Mutum yana da iko 


MARKUS 2 79 


ya gafarta zunubai a duniya.” Sai ya ce wa mai ciwon, 1! “Na ce 
maka, tashi, ka dauki tabarmarka ka tafi gida.” 

12 Nan da nan ya tashi, ya dauki tabarmarsa, ya fita. Dukan 
mutane kuma suna kallonsa, suna mamaki, suna daukaka Allah 
suna cewa, “Ba mu taba ganin wani abu kamar haka ba.” 


Yesu Ya Kira Lawi 
(Mat 9.9-13; Luk 5.27-32) 

13 Yesu ya sake fita ya je bakin Tekun Galili. Mutane da yawa 
suka taru kewaye da shi, ya kuwa koya musu. 14 Yana wucewa, 
sai ya ga Lawi dan Halfa yana zaune a wurin karbar haraji. Sai 
Yesu ya ce masa, “Bi ni.” Sai ya tashi ya bi shi. 

15 Wata rana, Yesu da almajiransa suna cin abinci a gidan 
Lawi. Wadansu masu karbar haraji da wadansu masu zunubi da 
yawa suna ci tare da shi da almajiransa, don mutane da yawa 
daga cikinsu ne suka bi shi. 16 Wadansu malaman dokoki wadanda 
su Farisiyawa ne, suka ga yana cin abinci tare da masu zunubin 
nan da masu karar haraji. Sai suka tambayi almajiransa suka ce, 
“Me ya sa yake ci tare da masu karbar haraji da ‘Masu zunubi?’ ” 

17 Da jin haka, Yesu ya ce musu, “Masu lafiya ba sa bukatar 
likita, sai dai marasa lafiya. Ban zo don in kira masu adalci ba, 
sai dai masu zunubi.” 


Tambaya a kan Yin Azumi 
(Mat 9.14-17; Luk 5.33-39) 

18 To, almajiran Yohanna Maibaftisma da na Farisiyawa suna 
yin azumi, sai wadansu mutane suka zo suka tambayi Yesu suka 
ce, “Me ya sa almajiran Yohanna da na Farisiyawa sukan yi 
azumi, amma naka ba sa yi?” 

19 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Abokan ango sukan yi 
azumi a lokacin da ango yake tare da su ne? Ai, sa’ad da ango 
yake tare da su ba za su yi azumi ba. 20 Lokaci yana zuwa da za 
a dauki angon a bar su. To, a lokacin ne za su yi azumi. 

21 “Ba mai facin tsohuwar riga da sabon yadi. Idan kuwa ya 
yi, sai sabon yadin ya yage tsohuwar rigar, har yagewar ta fi ta 
dā muni. 2? Kuma ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi? a cikin 
tsofaffin salkuna. Idan ya yi haka, sai ruwan inabin yă faffashe 
salkunan, a kuma yi hasarar salkunan duk da ruwan inabin. Ai, 
sabon ruwan inabi, sai sababbin salkuna.” 

42.22 ruwan inabi: A kan samu wannan daga °ya’yan inabin da aka 


matse. An cika yin amfani da ruwan inabi kamar ruwan sha a Kasar 
Isra'ila. 


80 MARKUS 2-3 


Tambaya a Kan Kiyaye Ranar Hutu 
(Mat 12.1-8; Luk 6.1-5) 

23 Ana nan a Ranar Hutun Yahudawa Yesu da almajiransa 
suna wucewa ta gonakin alkama. Suna cikin tafiya sai almajiransa 
suka fara karya wadansu kan alkama. ?4 Sai Farisiyawa suka ce 
masa, “Duba abin da almajiranka suke yi. Don me suke yin abin 
da Doka ta hana yi a Ranar Hutu?” 

25 Yesu ya amsa ya ce, “Ashe, ba ku taba karanta abin da 
Dawuda ya yi ba, a lokacm da yunwa ta dame shi kuma yana 
cikin rashi, shi da abokan tafiyarsa? 28 A zamanin da Abiyata yake 
babban firist ne, Dawuda ya shiga wurin sujada, ya ci burodin da 
aka kebe, wanda bai kamata kowa ya ci ba, sai dai firistoci kadai. 
Har ma ya ba abokan tafiyarsa!” 

27 Sai Yesu ya ce musu, “Ai, an yi Ranar Hutu domim mutum 
ne, ba a yi mutum domin Ranar Hutu ba. 28 Saboda haka Dan 
Mutum Ubangiji ne har ma da na Ranar Hutu.” 


Mai Shanyayyen Hannu a Kafarnahum 

(Mat 12.9-14; Luk 6.6-11) 

3 1 Da Yesu ya sake shiga cikin majami’a, sai ga wani mutum 
mai shanyayyen hannu a cikin majami’ar. 2Wadansu 

mutane kuwa suna neman hanya su sami Yesu da laifi, saboda 

haka sai suka zuba ido su ga ko Yesu zai warkar da mutumin 

a Ranar Hutu. 

3 Sai Yesu ya ce wa mai shanyayyen hannun, “Fito ka tsaya 
nan gaba.” 4Sa’an nan Yesu ya tambaye su ya ce, “Mene ne ya 
dace a yi a Ranar Hutu? A yi alheri ko a yi mugunta? A ceci rai, 
ko a kashe shi?” 

Amma mutanen suka yi shiru. 5 Yesu ya duddube su cikin 
fushi, yana kuma bakin ciki domin taurin zuciyarsu. Sai ya ce wa 
mai shanyayyen hannun, “Ka mike hannunka.” Sai ya mike, 
hannunsa kuwa ya warke nan da nan. $Da ganin haka kuwa 
Farisiyawa suka fita daga haikalin. Nan da nan suka yi shawara 
da mutanen Hirudus a kan yadda za su kashe Yesu. 


Babban Taro a Bakin Teku 


7 Sai Yesu ya tashi tare da almajiransa, suka bar garin suka 
je bakin Tekun Galili. Sai mutane da yawan gaske daga Galili 
suka bi shi, har da mutanen Yahudiya, $da na Urushalima, da na 
yankin Idumiya, da na hayin Kogin Urdun, da kuma mutanen 


2.23: M. Sh 23.26 2.25-26: I Sam 21.2-7 2.26: L. Fir 24.9 


MARKUS 3 81 


wajen Taya da kuma Sidon. Da yawansu suka zo saboda sun ji 
dukan abin da yake yi. ? Don gudun kada mutane su matse shi, 
sai Yesu ya fada wa almajiransa su kawo masa Karamin jirgin 
ruwa daya. 19 Ya yi haka domin ya riga ya warkar da mutane da 
yawa, har ya kai ga duk masu ciwo suna ta zuwa kusa da shi don 
su taba shi. !! Duk lokacin da aljanu suka gan shi, sai su fadi a 
gabansa suna ihu suna cewa, “Kai Dan Allah ne.” 
12 Amma ya kwabe su kada su gaya wa kowa wane ne shi. 


Yesu Ya Zabi Almajirai Sha Biyu 
(Mat 10.1-4; Luk 6.12-16) 

13 Ana nan, sai Yesu ya hau dutse, ya kira wadanda yake so, 
suka je wurinsa. 4Sa'an nan ya zabi mutum sha biyu? daga 
cikinsu su kasance da shi. Yana so ya rika aikensu su yi wa’azi, 
15 su kuma sami ikon fitar da aljanu. 16 Ga sha biyun da ya zaba: 
Siman, wanda Yesu ya sa masa suna Bitrus, 17da Yakubu dan 
Zabadi, da dan'uwansa Yohanna, wadanda ya sa musu suna 
Buwarnajis, wato 'ya'yan tsawa, !8da kuma Andarawus, da 
Filibus, da Batilomi, da Matiyu, da Toma, da Yakubu dan Halfa, 
da Taddiyus, da Siman mutumin Kan'ana, '?da Yahuda Iskariyoti 
wanda ya bashe shi. 


Yesu da Ba’alzabul 
(Mat 12.22-32; Luk 11.14-23; 12.10) 


20 Sa'an nan Yesu ya shiga wani gida, mutane kuma suka sake 
haduwa har shi da almajiransa ba su iya cin abinci ba. 2! Da 
'yan'uwansa suka ji haka, sai suka je domin su kama shi, domin 
mutane suna cewa, “Ai, ya haukace!” 

22 Malaman dokoki kuwa da suka zo daga Urushalima suka 
ce, “Ai, Ba'alzabul sarkin aljanu ne ya shiga cikinsa! Da ikonsa 
kuma yake fitar da aljanu.” 

23 Sai Yesu ya kira mutanen, ya yi musu misalai cewa: 
“Shaidan zai fitar da Shaidan kuma?” 24 Ai, idan mulki ya rabu, 
daya gefen yana gaba da dayan, wannan mulki ba zai tsaya ba. 
25 Haka kuma idan gida ya rabu biyu, daya gefen yana gaba da 
dayan, wannan gidan ba zai tsaya ba. 26 Idan Shaidan kuma ya 
tayar wa kansa ya kuma rabu, ba zai tsaya ba. Karshensa ya zo 
ke nan. 


3.9-10: Mar 4.1; Luk 5.1-3 3.22: Mat 9.34; 10.25 
43.14 ya zabi mutum sha biyu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da sun 
Kara, “ya ce da su manzanni” ne a nan. 


82 MARKUS 3 — 4 


27 “Ba wanda zai iya shiga gidan mutum mai Karfi ya kwashe 
kayansa, sai.dai ya fara kama mutumin, ya daure. Sa'an nan zai 
iya kwashe kayan gidansa. 

28 “Ina fada muku gaskiya, za a yafe wa mutane kowane 
irin zunubi, da maganar reni ga Allah da suka yi. 2? Amma fa, 
duk wanda ya yi maganar reni game da Ruhu Mai Tsarki ba za 
a taba yafe masa ba har abada. Ya yi zunubi na har abada ke 
nan.” 30 Yesu ya fada wannan ne kuwa don sun ce, “Yana da 
aljanu ne.” 


Mamar Yesu da 'Yan'uwansa 
(Mat 12.46-50; Luk 8.19-21) 

31 Sai mamar Yesu da °yan`uwansa suka zo. Suka tsaya a 
waje suka aika wani ya kira shi. 3? Mutane kuwa suna zaune 
kewaye da shi, sai suka ce masa, “Ga mamarka da ”yan'uwanka 
suna nemanka a waje.” 

33 Sai ya tambaye su ya ce, “Su wane ne mamata da 
’yan uwana?” 34 Ya duddubi wadanda suke zaune kewaye da shi, 
sai ya ce, “Ga mamata da 'yan'uwana! 35 Ai, duk wanda ya yi 
abin da Allah yake so, shi ne dan'uwana, ita ce ”yar'uwata, ita 
ce kuma mamata.” 


Misali na Mai Shuka 
(Mat 13.1-9; Luk 8.4-8) 
4 1 Yesu ya kuma fara koyarwa a bakin Tekun Galili. Taron 

mutane da yawa sosai suka taru kewaye da shi, har sai da ya 
shiga jirgin ruwa ya zauna a cikin tekun. Taron mutanen kuwa 
suna a tudun bakin tekun. ? Sai ya koya musu abubuwa da yawa 
ta wurin misalai. Ya ce musu: 3 “Ku kasa kunne! Wani manomi 
ya tafi gonarsa don ya yi shuka. 4 Yana cikin yafa irin ke nan, sai 
wadansu iri suka fadi a kan hanya, sai tsuntsaye suka zo suka 
cinye su. 5 Wadansu iri kuma suka fadi a wuri mai duwatsu inda 
ba kasa sosai. Sai suka tsiro da sauri don Kasar wurin ba ta da 
zurfi. 6 Da rana ta yi zafi, sai ta Kone su har suka bushe, don ba 
su da saiwa sosai. 7 Wadansu kuma suka fadi a cikin Kaya, sai 
Kayar ta tashi ta hana su girma har ba su yi tsaba ba. 8 Wadansu 
kuwa suka fadi a Kasa mai kyau. Suka tsira suka yi girma, suka 
yi kai, wadansu tsaba talatin-talatin, wadansu sittin-sittin, 
wadansu har ma dari-dari.” 

9 Sa'an nan ya ce, “Duk mai kunnen ji, bari ya ji.” 


3.29: Luk 12.10 4.1: Luk 5.1-3 


MARKUS 4 83 


Manufar Misali na Mai Shuka 
(Mat 13.10-17; Luk 8.9-10) 

10 Lokacin da Yesu yake zaune shi kadai, sai almajiransa sha 
biyu da wadansu masu bimsa suka roke shi ya gaya musu abin da 
misalin nan yake nufi. '! Sai ya ce musu, 

“Ku kam, an yarda muku ku san asirin mulkin Allah. Amma 
wadanda ba sa cikinku, kome sai cikin misalai. 1? Shi ya sa, 

“Za su yi ta dubawa, amma ba za su taba gani ba, 
Su yi ta ji kuma, amma ba za su gane ba. 
Idan suka gane, za su tuba a kuma yafe musu.”” 


Yesu Ya Ba da Bayanin Misali na Mai Shuka 
(Mat 13.18-23; Luk 8.11-15) 


13 Sai Yesu ya ce musu, “Ashe, ba ku gane misalin nan ba? 
To, yaya za ku gane sauran? '#Mai yafa irm nan fa maganar 
Allah yake yafawa. !5 Irin da suka fadi a hanya, su ne kwatancin 
mutanen da suka ji maganar Allah. Amma da zarar suka ji, nan 
da nan sai Shaidan ya zo ya dauke maganar da aka shuka a 
zuciyarsu. 16 Haka kuma irin da suka fadi a wurare masu duwatsu, 
su ne kwatancin wadanda da zarar suka ji maganar sai suka karba 
da farin ciki. 17 Amma tun da ba su da tushe, ba su dade sosai 
ba. Lokacin da wahala ko tsanani ya tashi domin wannan maganar 
Allah, nan da nan sai su ja da baya. !8Irim da suka fadi cikin 
Raya, su ne kwatancin mutanen da suke jin maganar, 1° amma 
damuwar duniya, da son arziki, da kuma kwadayin wadansu 
abubuwa, suka shiga suka hana maganar girma, har ta zama ba 
ta da amfani. >? Irin da suka fadi a Kasa mai kyau kuwa, su ne 
kwatancin wadanda suke jim maganar Allah, suka kara, suka 
kuma yi amfani da ita, har suka yi riba wadansu talatin-talatin, 
wadansu sittin-sittin, wadansu ma har dari-dari.” 


Misali a Kan Fitila 
(Luk 8.16-18) 

21 Yesu ya ci gaba da cewa, “Ko kukan kawo fitila ku rufe 
ta da kwano ne? Ko kuma kukan ajiye ta a Karkashim gado ne? 
Ba kukan ajiye fitila a bisan tebur ba? ?? Abin da yake boye yanzu, 
za a tone shi; abin da ya zama asiri kuma, za a bude shi. 3 Duk 
mai kunnen ji, bari yă ji.” 

24 Ya kuma ce musu, “Ku ji da kyau fa! Da mudun da ka 
auna, da shi za a auna maka, har ma a Rara. ?5 Duk wanda yake 


4.12: Ish 6.9-10 4.21: Mat 5.15 ; Luk 11.33 4.22: Mat 10.26; Luk 12.2 


84 MARKUS 4 


da abu, za a Kara masa, wanda ba shi da abu kuma, ko dan abin 
da yake da shi ma za a karba a bar shi.” 


Misalin Irin da Ya Tsiro 


26 Yesu ya kuma ce, “Ga yadda mulkin Allah yake. Mutum 
ya yafa iri a gonarsa. ? A kwana a tashi har irin ya tsira ya yi 
girma, mutumin bai ma san yadda aka yi ba. ?8 Kasa tana ba da 
amfani da kanta, da farko takan fitar da kara, sa'an nan kai, sai 
kuma kan ya fitar da Kwaya. 2? Sa'ad da amfani ya nuna, sai ya 
sa lauje ya yanke, domin lokacin girbi ya zo.” 


Misali na Kwayar Mastad 
(Mat 13.31-32,34; Luk 13.18-19) 


30 Yesu ya kuma ce, “Da me za mu kwatanta mulkin Allah? 
Ko kuwa da wane misali ne za mu nuna yadda yake? 3! Yana 
kama da kwaya iri na mastad wadda irinta ta fi Kan£anta a dukan 
irin da ake shukawa a Kasa. 32 Duk da haka, in an shuka ta, takan 
yi girma ta fi duk sauran kayan lambu, takan yi manyan rassa, 
har tsuntsaye su iya sauka a inuwarta.” 

33 Da irin wadannan misalai da yawa Yesu ya fada musu 
maganar Allah, daidai iyakar ganewarsu. 34 Bai fada musu kome 
ba, sai tare da misali. Amma lokacin da yake tare da almajiransa 
su kadai, yakan fada musu kome da kome a fili. 


Yesu Ya Tsawata wa Hadari 
(Mat 8.23-27; Luk 8.22-25) 

35 A ranan nan, da rana ta kusan faduwa, Yesu ya ce wa 
almajiransa, “Mu haye zuwa wancan Ketare.” 36 Suka bar taron 
mutane, suka dauke shi tare da su, cikin jirgin da yake zaune a 
ciki. Akwai wadansu jirage kuma tare da su. 37 Sai babban hadari 
mai iska ya taso, har yana ta da ruwan tekun sama yana bubbuga 
jirgin. Ruwa kuwa yana shiga cikin jirgin har jirgin ya kusan cika 
da ruwa. 38 Yesu kuwa yana can bayan jirgin yana barci da kai a 
matashi. Almajiransa suka tashe shi, suka ce, “Malam, za mu 
halaka, ba ka kula ba ko?” 

39 Sai Yesu ya farka, ya tsawata wa iskar, ya kuma ce wa 
ruwan tekun, “Natsu! Ka yi shiru!” Sai iskar ta daina, wuri duk 
ya yi tsit. 4 Ya ce wa almajiransa, “Me ya sa kuka ji tsoro haka? 
Har yanzu ba ku da bangaskiya ne?” i 


4.24; Mat 7.2; Luk 6.38 4.25: Mat 13.12; 25.29; Luk 19.26 4.29: Jow 3.13 


MARKUS 4-5 85 


41 Sai suka ji tsoro sosai, suka ce wa juna, “Wane ne wannan? 
Har iska da ruwan teku ma suna jinsa!” 


Yesu Ya Warkar da Mai Aljanu 
(Mat 8.28-34; Luk 8.36-39) 
5 1 Yesu da almajiransa suka kai hayin teku da yake a Kasar 
Gadara.“ 2 Da saukar Yesu daga jirgin ruwan, nan da nan sai 
ga wani mai aljani, ya fito daga inda ake binne mutane, ya tarye 
shi. 3 Mutumin kuwa, a wurin binne mutane ne yake kwana. Ba 
mai iya daure shi kuma, ko da sarka ma. 4 Don da an sha daure 
hannayensa da Kafafunsa da sarka, amma yakan tsintsinke su. Har 
ba wanda yake da Karfi ya bi da shi. 5 Kullum kuwa dare da rana 
yana yawo cikin inda ake binne mutane, da kan duwatsu, yana 
ihu, yana tsatsage jikinsa da duwatsu. 

6 Da ya ga Yesu daga nesa, sai ya tashi da gudu ya durkusa 
a gabansa. 7 Ya yi ihu da karfi ya ce, “Ina ruwanka da ni, Yesu 
Dan Allah Madaukaki? Na roke ka da sunan Allah, kada ka ba 
ni wahala.” 8 Ya fada haka ne don Yesu ya ce masa, “Rabu da 
mutumin nan, kai aljani!” 

9 Yesu ya tambaye shi ya ce, “Mene ne sunanka?” 

Sai ya amsa ya ce, “Sunana Dubu Shida,” don muna da yawa.” 
10 Sai ya roki Yesu sosai kada ya kore su daga ungwar. 

11 Kusa da wurin nan kuwa akwai wani babban garken aladu 
da yake kiwo a gangaren dutsen. '? Aljanun nan suka roki Yesu 
suka ce, “Ka sa mu je wurin aladun nan, mu shiga cikinsu.” 
13 Yesu kuwa ya yarda. Sai aljanun suka fita suka shiga cikin 
aladun. Wannan garken kuwa yana da aladu wajen dubu biyu, 
suka kuwa tashi a guje, suka gangara suka fadi cikin tekun, suka 
halaka a ruwa. 

14 Da ganin haka, masu kiwon aladun suka gudu suka ba da 
labarin a garinsu da karkararsu. Mutane suka fito don su ga abin 
da ya faru. 15Da suka zo wurin Yesu suka ga mutumin da dā 
yake cike da aljanu, yana zaune da riguna a jikinsa, yana cikin 
hankalinsa kuma, sai suka ji tsoro. 16 Wadanda aka yi abin a 
idonsu kuwa, suka yi ta ba da labarin abin da ya faru da mai 
aljanun da kuma aladun. 

17 Sai mutanen suka fara roki Yesu ya bar Kasarsu. 


€5,1 Gadara: A wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“Garasinawa” ko kuwa “Gergesena” ne a nan. 

f5,9 Sunana dubu shida: Da Helenanci, “Lijiyon”, wato, Rungiyar sojoji wadda 
ta kai mutum dubu hudu zuwa dubu shida. 


86 MARKUS 5 


18 Yesu yana shiga cikin jirgin ruwa ke nan, sai wanda a da 
yake da aljanun nan ya roke shi ya yarda masa ya tafi tare da shi. 

19 Amma Yesu bai yarda masa ba. Ya ce masa, “Tafi gida 
wurin 'yan'uwanka, ka fada musu irin manyan abubuwan da 
Ubangiji ya yi maka, da kuma yadda ya ji tausayinka.” 

20 Sai mutumin ya tafi, ya fara baza labari a yankin Mai 
Garuruwa Goma a kan irin manyan abubuwan da Yesu ya yi 
masa. Dukan mutane kuwa suka yi ta mamaki. 


’°Yar Jayirus da Mace Mai Zub da Jini 
(Mat 9.18-26; Luk 8.40-56) 


21 Da Yesu ya sake hayewa zuwa wancan £etare cikin jirgin 
ruwa, sai mutane da yawa suka taru wurinsa. Tun yana nan a 
bakin tekun, ?? sai daya daga cikin shugabannin majami'a mai 
suna Jayirus, ya zo wurin. Da ganin Yesu kuwa, ya fadi a gabansa, 
23 ya yi ta rokonsa, yana cewa, “” Yata Karama tana bakin mutuwa. 
Ina rokonka ka zo ka taa ta don ta warke ta rayu.” 

24 Sai Yesu ya tafi tare da shi. Mutane da yawa suka bi shi 
har suna matsa shi. 

25 Akwai wata mace a wurin wadda ta yi shekara goma sha 
biyu tana zub da jini. 26Ta kuma sha wahala sosai a hannun masu 
magani da yawa har ta kashe dukan kudinta. Amma maimakon ta 
sami sauki, sai ciwon ya yi ta Raruwa. ?” Da ma, ta ji labarin Yesu, 
don haka, ta shiga cikin mutane ta bayansa, ta taba rigarsa, ?8 tana 
tunani a ranta cewa, “Ko da rigarsa ma na taba kawai, zan warke.” 
29Nan da nan zubar da jininta ya tsaya, ta kuma ji a jikinta an 
warkar da ita. 3? Nan da nan Yesu ya ji wani iko ya fita daga gare 
shi, sai ya juye a cikin taron, ya ce, “Wa ya taba rigata?” 

31 Sai almajiransa suka ce masa, “Haba! Kana ganin mutane 
suna matsarka haka, ka ce, “Wa ya taba ni?” ” 

32 Amma Yesu ya dudduba domin ya ga wanda ya yi wannan 
abin. 33 Matar kuwa da ta san abin da aka yi mata, ta zo cikin 
tsoro da rawar jiki, ta fadi a gabansa, ta fada masa dukan gaskiya. 
34 Sai ya ce mata, “Yata, bangaskiyarki ta warkar da ke. Ki sauka 
lafiya, kin warke daga ciwonki.” 

35 Yana cikin magana, sai ga wadansu mutane daga gidan 
Jayirus suka ce, “Ai, 'yarka ta mutu, kada ka sa malam ya yi 
wani wahala.” 

36 Amma Yesu bai kula da abin da suka fada ba, ya ce wa 
shugaban majami'a, “Kada ka ji tsoro, ka dai ba da gaskiya.” 
37 Bai bar kowa ya bi shi ba sai Bitrus, da Yakubu, da kuma 


MARKUS 5-6 87 


Yohanna dan'uwan Yakubu. 33 Da suka kai gidan Jayirus, Yesu 
ya ga mutane sun rikice suna ta kuka suna ihu. 3? Ya shiga ciki, 
ya ce musu, “Don me kuke kuka kuna ihu haka? Ai, yarinyar ba 
ta mutu ba, barci take yi.” 40 Sai suka yi masa dariyar reni. Amma 
ya fitar da dukan mutane waje, ya dauki baban yarinyar da 
mamarta, da kuma almajiransa wadanda suke tare da shi, ya shiga 
inda yarinyar take. 41 Ya kama hannunta, ya ce mata, “Talita 
kumi,” wato “Yarinya, ki tashi.” 

42 Nan da nan yarinyar ta tashi ta yi tafiya (Shekarunta goma 
sha biyu ne). Wannan kuwa ya sa suka yi mamaki sosai. 3 Amma 
Yesu ya ja musu kunne sosai cewa kada kowa ya ji wannan labari. 
Ya kuma ce musu su ba ta abinci. 


An Ki Yesu a Nazarat 
(Mat 13.53-58; Luk 4.16-30) 


6 1 Yesu ya bar wurin ya koma garinsa, almajiransa kuwa suka 

tafi tare da shi. 2 Da Ranar Hutun Yahudawa ta yi, sai ya fara 
koyarwa a majami'a. Mutane da yawa da suka saurare shi, suka 
yi mamaki suna cewa, “Ina mutumin nan ya sami wadannan 
abubuwa? Wace hikima ce aka ba shi haka har yana yi abubuwan 


ban mamaki? 
AN f iy 
T 










Ai 
ii 


















| | 














= 

















Hoton mai karatu a majami'a (6.2) 


88 MARKUS 6 


3 Wannan ba shi ne kafintan nan ba, dan Maryamu, dan'uwan 
su Yakubu, da Yusufu, da Yahuda, da kuma Siman? ’Yah’uwansa 
mata kuma ba ga su tare da mu ba?” Sai suka ji haushinsa. 

4 Sai Yesu ya ce musu, “Ai, kowa yana ba annabi girma, 
amma ban da mutanen garinsa, da ”yan'uwansa, da kuma mutanen 
gidansa.” 

5 Yesu bai iya yin wani abin ban mamaki a can ba, sai dai ya 
warkar da wadansu marasa lafiya kadan, ta wurin taba su. 6 Ya 
yi mamaki a kan ba su ba da gaskiya ba. 


Yesu Ya Aiki Almajiransa 
(Mat 10.5-15; Luk 9.1-6) 


Sai Yesu ya zazzaga kauyuka yana koyarwa. 7 Sai ya kira sha 
biyun nan, ya aike su biyu-biyu, ya kuma ba su iko a kan aljanu. 
8 Ya umarce su cewa, “Kada ku dauki wani abu don tafiyar, ko 
abinci, ko jaka, ko kudi ma a aljihunku; sanda kawai za ku rike. 
9? Amma ku sa takalmi, kada kuma ku rike wata riga ban da wadda 
take jikinku. 1° Duk gidan da kuka sauka, ku zauna a wurin har 
lokacin da za ku bar wannan garin. !! Duk inda ba a karbe ku ba, 
aka kuma Ri jinku, in za ku tashi, sai ku kakkabe Rurar Rafafunku 
don yă zama shaida a kansu.” 

12 Haka fa suka tashi, suna wa’azi cewa mutane su tuba. 
13 Suka fitar da aljanu da yawa, suka kuma shafa wa marasa lafiya 
da yawa mai, suka kuma warkar da su. 


Mutuwar Yohanna Maibaftisma 
(Mat 14.1-12; Luk 9.7-9) 


14 Sai sarki Hirudus ya ji labarin, saboda sunan Yesu ya bazu 
ko' ina. Har wadansu suka ce, “Yohanna Maibaftisma ne aka ta 
da shi daga matattu, shi ya sa yake da ikon yin wadannan 
abubuwan ban mamaki.” 

15 Amma wadansu suka ce, “Annabi Iliya ne.” Wadansu kuwa 
suka ce, “A’a, wani annabi ne dabam, daga cikin annabawan da.” 

16 Da Hirudus ya ji maganar, sai ya ce, “Ai, Yohanna ne, 
wanda na yanke masa kai, aka ta da shi daga matattu!” 17 Gama 
dā Hirudus da kansa ya ba da umami aka kamo Yohanna, ya 
daure shi a kurkuku. Hirudus ya yi haka saboda Hirudiya, matar 
dan'uwansa Filibus, wadda shi Hirudus ya aura. 1!8Don da 


6.4: Yoh 4.44 6,8-11; Luk 10.4-11 6.11: A. M. 13.51 6.13: Yak 5.14 
6.14-15: Mat 16.14; Mar 8.28; Luk 9.19 


MARKUS 6 89 


Yohanna ya yi ta gaya wa Hirudus cewa, “Bai kamata ka auri 
matar dan'uwanka ba.” 

19 Ashe, ita Hirudiya kuwa tana jin fushin Yohanna a 
zuciyarta, har ta so ta kashe shi, amma ba ta sami dama ba, 2? don 
Hirudus yana tsoron Yohanna. Ya sani shi mutum mai adalci ne, 
mai tsarki kuma, shi ya sa Hirudus ya rike Yohanna da kyau. 
Yakan damu da yawa duk lokacin da Yohanna yake magana da 
shi, amma duk da haka yakan ji dadin jin maganarsa. 

21 A karshe dai ta sami zarafi. A ranar haihuwar Hirudus, ya 
yi biki don.hakimansa, da sarakunan yakinsa, da kuma manyan 
Galili. 22 Da ?yar Hirudiya? ta shigo ta yi rawa a gaban Hirudus 
da bakinsa, suka ji dadi Rwarai. Sai ya ce, “Me kike so? Kome 
da kika roka, sai in ba ki”. 53 Har da rantsuwa, sarki ya ce wa 
yarinyar, “Duk dai abin da kika roka zan ba ki, ko da rabin 
mulkina ne.” 

24 Sai ta fita ta ce wa mamarta, “Me zan roka?” 

Mamar ta ce, “Kan Yohanna Maibaftisma.” 

25 Nan da nan ta gudu ta koma wurin sarki ta ce, “Ina so 
yanzu-yanzu ka ba ni kan Yohanna Maibaftisma a cikin kwano.” 

26 Da jin wannan, sarki ya damu Kwarai, amma saboda 
rantsuwar da ya riga ya yi, da kuma bakinsa, bai so yi hana mata 
ba. ?7 Sai ya aiki dogarinsa da umarni ya kawo kan Yohanna. 
Mutumin kuwa ya tafi ya yanke kan Yohanna a kurkuku. 28 Ya 
kawo a cikin kwano, ya ba yarinyar, ita kuwa ta ba mamarta. 
29 Da almajiran Yohanna suka ji labarin, sai suka zo suka dauki 
gawarsa, suka binne. 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Biyar 
(Mat 14.13-21; Luk 9.10-17; Yoh 6.1-14) 

30 Manzannin da Yesu ya aika a dā suka komo wurinsa, suka 
fada masa dukan abubuwan da suka yi, da abin da suka koyar. 
31Ga shi kuwa mutane da yawa suna ta kai da kawowa, har 
manzannin ba su sami damar cin abinci ba, sai ya ce musu, “Ku 
zo mu tafi wurin da ba kowa, don ku dan huta.” 32 Sai suka shiga 
jirgin ruwa suka tafi wurin da ba kowa, sai su kadai. 

33 Amma da suke barin wurin, wadansu mutane da yawa suka 
gan su, suka kuma gane su. Sai suka bi tudu suna ta gudu da Kafa 
daga garuruwa duka, suka riga su zuwa. 3 Da saukar Yesu sai 


6.17-18: Luk 3.19-20 
£6.22 °Yar Hirudiya: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “yar 
Hirudus” ne a nan. 


90 MARKUS 6 


ya ga taro mai yawa, ya kuma ji tausayinsu, domin suna kamar 
tumakin da ba su da mai kiwo. Sai ya fara koya musu abubuwa 
da yawa. 35 Kusan faduwar rana sai almajiransa suka zo wurinsa, 
suka ce masa, “Wannan wuri fa ba kowa. Ga shi kuwa rana ta 
kusan faduwa. 36 Ka sallami mutanen su shiga karkara da Rauyuka 
na kurkusa, su saya wa kansu abin da za su ci.” 

37 Amma Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku dai, ku ba su wani 
abu su ci mana.” 

Sai suka ce masa, “Wato mu je mu sayo abinci na kudin da 
ake biyan lebura yini dari biyu, mu ciyar da su?” 

38 Ya ce musu, “Burodi nawa kuke da su? Ku je ku duba.” 

Da suka bincika suka ce, “Burodi biyar ne, da kifi biyu.” 

39 Sa’an nan Yesu ya sa almajiransa su sa mutanen su zauna 
Kungiya-Kungiya a danyar ciyawa. 40 Sai suka zauna jeri-jeri, 
wadansu dari-dari, wadansu kuma hamsin-hamsin. 4! Da ya dauki 
burodi biyar din da kifi biyun, sai ya daga kai sama, ya yi godiya 
ga Allah, ya rarraba, ya yi ta ba almajiran, suna kai wa mutanen. 
Ya kuma raba wa dukan mutanen kifin nan biyu. 42 Duka kuwa 
suka ci suka Roshi, 43 har suka tattara gutsattsarin burodin da kifin, 
aka sami kwando goma sha biyu cike. 4 Yawan mutanen da suka 
ci wannan abinci kuwa maza dubu biyar ne. 


Yesu Ya Yi Tafiya a kan Ruwa 
(Mat 14.22-33; Yoh 6.16-21) 


45 Nan da nan Yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa su 
riga shi hayewa zuwa Betsaida, shi kuma yi sallami taron. 
46 Bayan da ya sallame su, sai ya hau wani tudu domin ya yi 
addu'a. 47 Da rana ta fadi, jirgin yana tsakiyar teku, Yesu kuwa 
yana nan a kan tudu shi kadai. 48Da ya ga suna fama da tuki, 
domin iska tana gaba da su, misalin Karfe uku na dare, sai ga shi 
yana zuwa wurinsu, yana takawa a kan ruwan teku. Ya yi kamar 
zai wuce su. Amma da suka gan shi yana takawa a kan ruwan, 
sai suka yi tsammani fatalwa ce, suka yi ihu, 3? domin duk sun 
gan shi, suka firgita. 

Sai nan da nan ya yi musu magana ya ce, “Kada ku damu! 
Ni ne, kada ku ji tsoro!” 51 Sa’an nan ya shiga cikin jirgin da su, 
iska kuma ta kwanta. Sai mamaki ya kama su kwarai, 5? don ba 
su san mene ne ma'anar ciyar da mutane dubu biyar nan ba, 
saboda zuciyarsu ba ta fahimci ma’anar ba. 


6.34: Num 27.17; 1 Sar 22.17; 2 Tar 18.16; Ez 34.5; Mat 9.36 


MARKUS 6-7 91 


Yesu Ya Warkar da Marasa Lafiya a Janisarat 
(Mat 14.34-36) 

53 Da Yesu da almajiransa suka Ketare tekun, suka sauka a 
Kasar Janisarat, suka daure jirgin a bakin tekun. 54 Da fitarsu daga 
jirgin ruwan, sai nan da nan mutane suka ga, ashe, Yesu ne. 
55 Suka yi ta gudu daga ko'ina a cikin Kasar, suka yi ta kawo 
marasa lafiya a kan abin kwanciyarsu zuwa duk inda suka ji Yesu 
yake. 56 Duk inda ya tafi kuma, birni ko Rauye ko karkara, sukan 
kwantar da marasa lafiya a bakin kasuwa, su roke shi don marasa 
lafiyar su taba ko da gefen rigarsa ma. Dukan wadanda suka taba 
shi kuwa suka warke. 


Aľadar Shugabanni 

(Mat 15.1-9) 

7 1 Farisiyawa da wadansu malaman dokoki daga Urushalima 
suka zo suka taru wurin Yesu. ?Sai suka lura wadansu 

almajiransa suna cin abinci da hannaye “marasa tsabta”, wato, ba 

su wanke hannu bisa ga al'ada ba. 

3 Ga shi Farisiyawa har da sauran Yahudawa ba sa cin abinci 
sai sun wanke hannu sarai tukuna, bisa ga aladun dattibai. 4 In suka 
komo daga kasuwa kuwa, ba sa cin abinci sai sun yi wanka tukuna. 
Akwai kuma wadansu al'adu da yawa da suka gāda, suke kiyayewa, 
kamar wanke-wanken kwarya, da tukwane, da tulunan £arfe.” 

5 Sai Farisiyawa da malaman dokoki suka tambayi Yesu, 
“Don me almajiranka ba sa bin al'adun dattibai amma suna cin 
abinci da hannu marar tsabta?” 

6 Sai ya amsa ya ce, “Daidai ne Ishaya ya yi annabci a kanku 
munafukai! Kamar yadda yake a rubuce cewa, 

Allah ya ce, “Wadannan mutane suna girmama ni da 
bakinsu ne kawai, 
amma zukatansu sun yi nesa da ni. 
7 A banza suke yi mini sujada; 
Suna koyar da dokokin mutane, 
wai maganar Allah ne.” 

8 “Kun yar da abin da Allah ya ce a yi, kuna bin al'adun 
mutane.” 

9 Sai ya ce musu, “Lallai kam kun iya yar da umarnin Allah 
don ku bi al'adunku! 1? Gama Musa ya ce, “Ka girmama babanka 


7.6-7: Ish 29.13 
"74 tulunan karfe: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Rara “har da 
tabarma”. 


92 MARKUS 7 


da mamarka,” kuma, “Wanda ya zagi babansa ko mamarsa dole 
ne a kashe shi.” ! Amma kukan bar mutum ya kyale iyayensa a 
lokacin da suke da bukata, ya ce, “Duk abin da da za ku samu a 
wurina na riga na kebe wa Allah ko.” 12Ta haka ku hana shi ya 
taimaki babansa ko mamarsa. 3 Ta haka kuna mai da maganar 
Allah wofi saboda al’adun da kuke koya wa yaranku. Haka kuma 
kuke yin abubuwa da yawa.” 


Abubuwan da Suke Sa Mutum yă zama Marar Tsarki a 
gaban Allah 
(Mat 15.10-20) 


14 Sai Yesu ya sāke kiran jama’a, ya ce musu, “Ku saurare 
ni dukanku, ku kuma gane da kyau. 15 Abin da yake shiga cikin 
mutum daga waje ba shi ne yake sa mutum yă zama marar tsarki 
a gaban Allah ba, abin da yake fitowa daga cikin mutum ne yake 
sa mutum yi zama marar tsarki a gaban Allah.” i 

17 Sa’ad da ya rabu da taron ya shiga gida, almajiransa suka 
tambaye shi ma'anar wannan koyarwa. !8 Ya amsa ya ce, 
“Ashe, ku ma ba ku gane ba? Ba ku gane cewa duk abin da ya 
shiga cikin mutum daga waje ba ya iya sa mutum yă zama 
marar tsarki a gaban Allah, 1? domin ba cikin zuciyarsa yake 
shiga ba, amma cikin cikinsa ne, sa’an nan ya kuma fita daga 
jikinsa?” (A wannan maganar Yesu ya nuna cewa ana iya cin 
kowane irin abinci.) 

20 Ya ci gaba da cewa, “Abin da yake fitowa daga cikin 
mutum, shi ne yake sa mutum yă zama marar tsarki a gaban Allah. 
21 Don daga cikin zuciyar mutum ne mugayen tunani suke fitowa, 
kamar su lalata, da sata, da kisankai, da zina, 22da kwadayi, da 
mugunta, da rudi, da muguwar sha'awa, da kishi, da Bata suna, 
da girmankai, da kuma rashin tunani. 23 Duk wadannan mugayen 
abubuwa daga cikin zuciya suke fitowa, suna kuwa kazantar da 
mutum.” 


Bangaskiyar Wata Mace 
(Mat 15.21-28) 


24 Daga nan Yesu ya tashi ya tafi wajajen Taya da Sidon. Ya 
shiga wani gida, bai kuwa so kowa yă sani ba. Amma duk da 
haka 6oyewansa bai yiwu ba. 25 Nan da nan sai wata mace wadda 


7.10: Fit 20.12; 21.17; L. Fir 20.9; M. Sh 5.16 


+7.15 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da aya 16 kamar haka “Duk 
mai kunnen ji, bari yă ji.” 


MARKUS 7-8 93 


'yarta Karama take da aljani ta ji labarinsa. Ta zo ta fadi a gabansa. 
26 Matar kuwa Baheleniya ce. A yankin Finikiya aka haife ta, a 
cikin Kasar Suriya. Sai ta roki Yesu ya fitar wa 'yarta aljanin. 
27 Yesu ya ce mata, “Bari "yaya su ci su Roshi tukuna, ba daidai 
ba ne a kwashe abincinsu a ba karnuka.”J 

28 Amma matar ta amsa ta ce, “I, haka ne, malam, amma ai, 
karnuka sukan ci abin da yake faduwa daga teburin yara.” 

29 Sai ya ce mata, “Saboda wannan amsa da kika bayar, ki 
tafi gida, aljanin ya rabu da 'yarki.” 

30 Sai ta koma gida ta ga 'yarta a kwance a gado, aljanin kuwa 
ya rabu da ita. 


Yesu Ya Warkar da Bebe 


31 Sai Yesu ya fita daga yankin Taya, ya bi ta Sidon ya je 
Tekun Galili. A hanya, ya zo yankin kasar Mai Garuruwa Goma. 
32 A can aka kawo masa wani kurma, wanda da kyar yakan yi 
magana. Suka roke shi ya taa mutumin don ya warkar da shi. 
33 Yesu ya ja kurman gefe inda ba kowa, sai ya sa yatsotsinsa a 
kunnuwansa, ya tofa miyau, ya kuma taa harshensa da miyaun. 
34 Sa'an nan ya daga kai sama ya yi numfashi mai zurfi, ya ce 
masa, “Iffata!” Wato “Bude!” 

35 Da fadin haka sai kunnuwan mutumin suka budu, abin da 
ya daure harshensa kuma ya kunce, sai ya fara magana da kyau. 
36 Yesu ya ja musu kunne kada su fada wa kowa, amma da yana 
hana su, su kuma suna Rara. watsar da labarin. 37 Mutane suka 
cika da mamaki, suka ce, “Kai, ya yi kome da kyau! Har ma ya 
sa wadanda dā suke kurma suna jin magana, wadanda da suke 
bebe kuma suna yin magana.” 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Hudu 
(Mat 15.32-39) 
8 1 Ba a dade ba sai taro mai yawan gaske ya sake haduwa. 
Tun da ba su da abin da za su ci, Yesu ya kira almajiransa 

wurinsa ya ce musu, 7 “Ina jin tausayin jama'an nan, don yau 
kwana uku ke nan suna tare da ni, kuma ba su da abinci. “In 
kuwa na sallame su su tafi gida da yunwa haka, ai, za su kasa a 
hanya. Ga shi kuwa, wadansunsu sun zo daga nesa.” 

4 Almajiransa suka amsa,>suka ce, “Ina za a sami abinci a 
wannan daji da zai iya ciyar da mutanen nan?” 


J7.27 karnuka: Duk wanda ba Bayahude ba Yahudawa sukan dauke 
shi kamar kare. 


94 MARKUS 8 


5 Yesu ya tambaye su cewa, “Burodi nawa ne kuke da su?” 
Suka ce, “Bakwai.” 

6 Sai ya sa taron mutane su zauna a Rasa. Da ya dauki burodin 
nan bakwai, ya yi godiya ga Allah, ya rarraba, ya yi ta ba 
almajiransa don su ba mutanen, suka kuwa rarraba musu. 7 Suna 
kuma da Kananan kifaye kadan. Ya yi godiya dominsu kuma, ya ce 
su ma a raba wa taron. 8Mutanen suka ci, suka Koshi, har suka 
dauki raguwar cike da kwanduna bakwai. ? Yawan wadanda suka 
ci kuwa sun kai wajen dubu hudu. Sai ya sallame su. 1° Nan da nan 
kuwa ya shiga jirgin ruwa da almajiransa, ya tafi kasar Dalmanuta. 


Neman Alama 
(Mat 12.38-42; 16.1-4; Luk 12.54-56) 

11 Farisiyawa suka zo suka fara gardama da shi. Sun so su 
gwada Yesu, sai suka roke shi ya nuna musu abin ban mamakin 
da zai zama musu alama. !? Sai ya yi numfashi mai zurfi, ya ce, 
“Don me ku mutanen zamanin nan kuke neman ganin alama? 
Gaskiya ina fada muku, ba wata alamar da za a nuna wa mutanen 
wannan zamani.” 3 Sa'an nan ya bar su, ya shiga jirgin ruwa, ya 
Ketare zuwa wancan hayen. 


Yistin Farisiyawa da Hirudus 
(Mat 16.5-12) 


14 Almajiran Yesu sun manta ba su kawo burodi ba, sai guda 
daya kawai wanda suke da shi a jirgin ruwan. 15 Yesu ya ja musu 
kunne, ya ce, “Ku kula fa, kuma ku yi hankali da yistin 
Farisiyawa da na Hirudus.” * 

16 Sai almajiran suka fara tadi da juna suna cewa, “Ko saboda 
ba mu da burodi ne ya fada haka?” 

17 Da ya gane maganar da suke yi, sai Yesu ya tambaye su, 
“Me ya sa kuke magana a kan ba ku da burodi? Ashe, har yanzu 
ba ku gane ba? Ba ku kuma fahimta ba? Zuciyarku a taurare take? 
18 Kuna da idanu, ba kwa gani ne? Kuna da kunnuwa, ba kwa ji 
ne? Ba kwa tunawa ne? PA lokacin da na kakkarya wa mutum 
dubu biyar burodin nan biyar fa? Kwanduna nawa kuka dauka 
cike da abin da ya rage?” 

Suka amsa cewa, “Sha biyu.” 


8.11: Mat 12.38; Luk 11.16 8.12: Mat 12.39; Luk 11.29 8.15: Luk 12.1 

8.18: Irm 5.21; Èz 12.2; Mar 4.12 

k8.15 yist: Yisti abu ne da ake sa a garin da ake yin burodi da shi domin 
burodin yă kumbura. 


MARKUS 8 95 


20 “To, burodi bakwai din nan da na kakkarya wa mutum 
dubu hudu fa? Manyan kwanduna nawa kuka tattara cike da 
gutsattsarin?” 

Suka ce masa, “Bakwai.” 

21 Sai Yesu ya ce musu, “To, har yanzu ba ku gane 
maganata ba?” 


Yesu Ya Warkar da Makaho a Betsaida 


22 Suka zo Betsaida, sai aka kawo wa Yesu wani makaho, 
aka roke shi ya taba makahon. 3 Ya kama hannun makahon, ya 
kai shi bayan gari. Da ya tofa miyau a idanun mutumin, ya taba 
shi don yă warkar da shi. Sai ya tambaye shi ya ce, “Kana iya 
ganin wani abu?” 

24 Sai makahon ya daga kai, ya ce, “Ina ganin mutane kam, 
amma kamar itatuwa nake ganinsu, suna yawo.” 

25 Sai Yesu ya sake taba idanun mutumin. Mutumin ya zura 
ido kwar, idanunsa kuwa suka warke, sai ya ga kome sosai. 
26 Yesu ya sallame shi ya tafi gida, ya ce masa, “Kada ka koma 
ta cikin gari, ko Rauyen ma kada ka shiga.” 


Bitrus Ya Shaida Yesu Shi Ne Almasihu 
(Mat 16.13-20; Luk 9.18-21) 


27 Yesu da almajiransa suka tafi, suka shiga Kauyukan 
Kaisariya Filibi. A hanya kuwa ya tambayi almajiransa ya ce, 
“Bisa ga fadin mutane, ni wane ne?” 

28 Suka amsa suka ce, “Wadansu sun ce kai Yohanna 
Maibaftisma ne, wadansu kuwa suna cewa, kai ne annabi Iliya, 
wadansu kuwa sun ce kai wani ne daga cikin sauran annabawa.” 

29 Sai ya tambaye su, “Amma ku fa, wane ne ni a ganinku?” 
Sai Bitrus ya amsa ya ce, “Kai ne Almasihu.” 39 Yesu ya ja musu 
kunne kada su gaya wa kowa wane ne shi. 


Yesu Ya Fada Irin Mutuwar da Zai Yi 
(Mat 16.21-28; Luk 9.22-27) 

31 A lokacin nan, Yesu ya fara koya musu yadda Dan Mutum 
zai sha wuya iri-iri. Shugabannin jama’a da manyan firistoci, da 
malaman dokoki za su Ri shi, har a kashe shi, bayan kwana uku 
kuma zai tashi da rai. 32 Ya fada wannan magana a sarari. 

Sai Bitrus ya ja shi gefe daya, ya fara tsawata masa. 


8.28: Mar 6.14-15; Luk 9.7-8 8.29: Yoh 6.68-69 


96 MARKUS 8-9 


33 Amma Yesu ya juya ya dubi sauran almajiran, ya tsawata 
wa Bitrus ya ce, “Ka rabu da ni, kai Shaidan! Kana tunani kamar 
mutum ne, ba kamar Allah ba.” 

34 Sa'an nan ya kira mutanen kusa, tare da almajiransa, ya 
ce musu, “Duk mai so ya bi ni, sai ya Ki kansa, ya dauki 
gicciyensa, ya bi ni. 35 Gama duk mai son ajiyar ransa, zai rasa 
shi. Amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni, da kuma bishara, 
ajiyarsa yake yi. 36 Ina amfani mutum yi sami dukan duniya, 
sa'an nan ya rasa ransa? 37 Me kuma mutum zai iya bayarwa a 
maimakon ransa? 38 Duk wanda yake jin kunyata da kunyar 
maganata a wannan zamani marar aminci da kuma mai yawan 
zunubi, Dan Mutum ma zai ji kunyarsa a lokacin da zai zo cikin 
daukakar Ubansa tare da mala’iku masu tsarki.” 

9 'Ya kuma ce musu, “Gaskiya, ina gaya muku, akwai 
wadansu da suke tsaye a nan da ba za su mutu ba, sai sun 
ga mulkin Allah ya bayyana da iko.” 


Sakewar Kamannin Yesu 
(Mat 17.1-13; Luk 9.28-36) 


2 Bayan kwana shida Yesu ya dauki Bitrus, da Yakubu, da 
Yohanna, ya kai su kan wani dutse mai tsawo inda suka kasance 
su kadai. Ana nan sai kamanninsa ya sake a gabansu, 7 rigunansa 
kuma suka yi fari fat suna yalli, yadda ba mai wankin da zai 
iya yinsu haka a duniya. Sai ga annabi Iliya da annabi Musa 
suka bayyana a gare su, suna magana da Yesu. 5 Sai Bitrus ya 
ce wa Yesu, “Malam, ya yi kyau da muke nan, bari mu yi 
bukkoki uku, daya dominka, daya domin annabi Musa, daya 
kuma domin annabi Hiya.” 6 Ya rasa abin da zai fada ne, domin 
shi da sauran almajiran sun ji tsoro Rwarai. 

7 Sai ga wani girgije ya zo ya rufe su, aka kuma ji wata murya 
daga cikin girgijen, tana cewa, “Wannan shi ne Dana, wanda nake 
Rauna. Ku saurare shi!” 8 Ba labari, da suka dudduba, ba su Rara 
ganin kowa ba, sai Yesu kadai tare da su. 

9 Da suna cikin gangarowa daga dutsen, sai Yesu ya ja musu 
kunne kada su gaya wa kowa abin da suka gani, sai Dan Mutum 
ya tashi daga matattu tukuna. 

10 Don haka suka bar wannan maganar, suna tambayar juna 
ko mene ne Yesu yake nufi da “tashi daga matattu”. ILA Rarshe 


at 10.38; Luk 14.27 8.35: Mat 10.39; Luk 17.33; Yoh 12.25 
Bit 1.17-18 


Pe 
ng 


MARKUS 9 97 


suka tambaye shi suka ce, “To, don me malaman dokoki suke 
cewa sai annabi Iliya ya fara zuwa, sa'an nan Almasihu ya zo?” 

12 Yesu ya amsa ya ce, “Gaskiya ne annabi Iliya zai fara zuwa 
don ya shirya kome. Amma an rubuta kuma cewa Dan Mutum 
zai sha wuya iri-iri, za a kuma wulakanta shi. Ko ba haka ba? 
3 Ai, Iliya ya riga ya zo, mutane suka kuma yi masa duk abin 
da suka ga dama, kamar dai yadda aka rubuta zai faru.” 


Yesu Ya Warkar da Yaro Mai Aljani 
(Mat 17.14-21; Luk 9.37-43a) 

14 Da Yesu da almajiran nan uku suka koma wurin sauran 
almajiran, sai suka ga babban taro ya kewaye su. Malaman dokoki 
kuma suna gardama da su. !5Da ganin Yesu sai duk taron suka 
yi mamaki Rwarai da gaske, suka tashi da gudu suka je suka 
gaishe shi. 16 Yesu ya tambayi almajiransa ya ce, “Gardamar me 
kuke yi da su?” 

17 Sai wani mutum daga cikin taron ya amsa masa, ya ce, 
“Malam, ga shi na kawo maka dana, wanda yake da aljani a cikinsa. 
Aljanin kuwa yana hana shi magana. 18 Duk lokacin da abin ya tashi, 
yakan jefar da shi a Rasa. Yakan sa shi yă fid da kumfa a baki, 
yana kuma cizon hakora, jikinsa kuma ya mike da Karfi. Na yi wa 
almajiranka magana su fitar da shi, amma sun kasa.” 

19 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku mutanen zamanin nan, 
marasa bangaskiya, har zuwa yaushe zan zauna tare da ku? Har 
zuwa yaushe kuma zan jimre da ku? Ku kawo mini yaron.” 20 Sai 
suka kawo masa yaron. 

Da aljanin ya ga Yesu, nan da nan sai ya bugi yaron, jikinsa 
yana rawa, ya fadi yana ta birgima, bakinsa kuma yana ta fid da 
kumfa. ?! Sai Yesu ya tambayi baban yaron, “Tun yaushe wannan 
abu ya same shi?” 

Baban ya ce, “Tun yana karami. ?? Yakan jefa shi a wuta da 
cikin ruwa, don dai ya kashe shi. Amma in za ka iya yin wani 
abu, ka ji tausayinmu ka taimake mu.” 

23 Yesu ya ce masa, “Don me kake tambaya ko zan iya? Ai, 
dukan abu mai yiwuwa ne ga wanda yake ba da gaskiya.” 

24 Nan da nan sai baban yaron ya daga murya ya ce, “Na ba 
da gaskiya, ka taimake ni in Kara gaskatawa!” 

25 Da Yesu ya ga mutane suna ta zuwa da gudu, sai ya tsawata 
wa aljanin ya ce masa, “Kai beben aljani, na umarce ka ka fita 
daga cikinsa, kada ka sake shiga cikinsa kuma.” 


9.11: Mal 3.23; Mat 11.14 9.13: Mat 17.13 


98 MARKUS 9 


nan ya fita. Yaron kuma ya kwanta kamar gawa, har ma yawancin 
mutane suka ce, “Ai, ya mutu.” 27 Amma Yesu ya kama hannunsa 
ya daga shi, ya kuwa tashi a tsaye. 

28 Da Yesu ya shiga cikin gida, almajiransa suka tambaye shi 
a boye, suka ce, “Don me mu muka kasa fitar da aljanin?” 

29 Yesu ya amsa, ya ce, “Ai, irin wannan aljanin ba ya fita 
sai da addu'a.” 


Yesu Ya Sake Yin Magana game da Mutuwarsa 
(Mat 17.22-23; Luk 9.43-45) 

30 Sai Yesu da almajiransa suka bar wurin, suka ci gaba da 
tafiya, suka wuce ta cikin Galili. Yesu bai so wani ya san inda 
suke ba, 3! domin yana koya wa almajiransa cewa, “Za a ba da 
'Dan Mutum ga hannun mutane, za su kuwa kashe shi. Bayan 
kwana uku kuma zai tashi.” 32 Amma ba su gane da abin da yake 
nufi ba, suna kuma jin tsoro su tambaye shi. 


Wa Ya Fi Girma? 
(Mat 18.1-5; Luk 9.46-48) 


33 Suka kai Kafarnahum. Da Yesu ya shiga gida sai ya 
tambayi almajiransa ya ce, “A kan me kuke gardama a hanya?” 

34 Amma suka yi shiru, don a hanya sun yi gardama a kan ko 
wane ne mafi girma a cikinsu. 35 Sai Yesu ya zauna, ya kira sha 
biyun nan, ya ce musu, “Duk wanda yake so yă zama na fari, 
dole ne ya zama na Kkarshe duka, ya zama bawan kowa kuma.” 
36 Ya dauki wani Raramin yaro ya sa shi ya tsaya a tsakiyarsu. 
Sa'an nan ya dauke shi ya rungume shi, ya ce musu, 37 “Duk 
wanda ya karbi Raramin yaro kamar wannan saboda sunana, ni 
ne ya kara. Wanda ya karbe ni kuma, ba ni ya kara ba, wanda 
ya aiko ni ne ya karba.” 


Wanda Ba Ya Gāba da Mu, Namu Ne 
(Luk 9.49-50) 

38 Ana nan, sai Yohanna ya ce masa, “Malam, mun ga wani 
yana fitar da aljanu da sunanka, muka kuwa hana shi, domin shi 
ba ya cikinmu.” 

39 Amma Yesu ya ce, “Kada ku hana shi. Ai, ba wanda zai 
yi wani abin ban mamaki a cikin sunana yă kuma yi bakar magana 


9.34: Luk 22.24 9.35: Mat 20.26-27; 23.11; Mar 10.43-44; Luk 22.26 
9.37: Mat 10.40; Luk 10.16; Yoh 13.20 


MARKUS 9 - 10 99 


a kaina nan da nan. 4? Ai, duk wanda ba ya gāba da mu, namu 
ne. 4 Ina gaya muku gaskiya, duk wanda ya ba ku ruwan sha, ko 
kwaf daya, domin ku na Almasihu ne, gaskiya ina gaya muku, 
ba zai rasa ladansa ba ko kadan. 


Abubuwa Masu Sa Tuntube 
(Mat 18.6-9; Luk 17.1-2) 

42 “Zai zama abin tausayi ga wanda ya sa daya daga cikin 
wadannan 'yan yara masu ba da gaskiya gare ni ya yi zunubi. Zai 
fi masa kyau a daura masa babban dutsen nika a wuya, a jefa shi 
cikin teku. B1dan kuwa hannunka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka 
yanke shi mana! Ya fi kyau ka shiga rai na har abada da hannu 
daya, da ka bar dukan hannayenka ka shiga gidan wuta da hannu 
biyu. Wutar kuma ba za a iya kashe ta ba. 45Idan kuma kafarka 
tana sa ka ka yi zunubi, sai ka yanke ta mana! Ya fi kyau ka shiga 
rai na har abada da Rafa daya, da ka shiga gidan wuta da Rafa biyu.’ 
47 Idan kuma idonka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi. Ya fi 
kyau ka shiga mulkin Allah da ido daya, da a jefa ka gidan wuta 
da ido biyu. 48A wurin, tsutsotsin da suke cinsu ba sa mutuwa, 
wutar kuma ba za a iya kashe ta ba. 

49 “Za a tsarkake kowa da wuta, kamar yadda ake tsarkake 
hadaya da gishiri. 

50 “Gishiri abu ne mai kyau, amma idan gishiri ya rabu da 
dadinsa, da me za ku gyara shi? Sai ku kasance da gishiri a 
cikinku, ku yi zaman lafiya da juna.” 


Koyarwa a kan Kashen Aure 

(Mat 19.1-12; Luk 16.18) 

10 1 Daga nan Yesu ya bar wannan wuri, ya tafi yankin 
Yahudiya, da kuma hayin Kogin Urdun. Mutane da yawa 

kuma suka sake haduwa a wurinsa, ya kuma koya musu kamar 

yadda ya saba. 

2 Sai wadansu Farisiyawa suka zo wajensa don su gwada shi, 
suka tambaye shi suka ce, “Bisa ga Dokarmu, daidai ne mutum 
ya saki matarsa?” 

3 Sai Yesu ya amsa ya ce, “Wane umarni ne Musa ya ba ku?” 


9.40: Mat 12.30; Luk 11.23 9.41: Mat 10.42 9.43: Mat 5.30 9.47: Mat 5.29 
9,48: Ish 66.24 "9.49: L. Fir 2.13 9.50: Mat 5.13; Luk 14.34-35 
£9,43 Wadansu rubuce-tubucen hannu na da suna da aya ta 44 haka “A wurin kuwa, 
, tsutsotsin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba.” 
19,45 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 46 haka “A wurin dai 
tsutsotsin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba.” 


100 MARKUS 10 


4 Suka amsa masa suka ce, “Musa ya ba da izni mutum ya 
rubuta takardar kashen aure, ya kuma sallami matarsa.” 

5 Yesu ya ce musu, “Don taurinkanku ne Musa ya rubuta 
muku wannan umamin. é Amma tun farkon halitta “Allah ya yi 
mutane namiji da ta mace.’ 7 Don haka fa, mutum zai bar babansa 
da mamarsa, yi manne wa matarsa, $su biyun kuma su zama 
daya. Har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba, sai dai su 
zama kamar mutum daya. ? Saboda haka, abin da Allah ya hada, 
kada wani ya raba.” 

10 Da suka sake komawa cikin gida, sai almajiransa suka yi 
wa Yesu tambaya a kan wannan magana. !! Sai ya ce musu, “Duk 
mutumin da ya saki matarsa, ya auri wata, yana cin amanar ta 
farkon da laifin zina ke nan. '?In kuma mace ta saki mijinta ta 
auri wani, ta yi zina ke nan.” 


Yesu Ya Sa wa 'Yan Yara Albarka 
(Mat 19.13-15; Luk 18.15-17) 


13 Mutane suka yi ta kawo wa Yesu 'yan yara domin ya sa 
musu albarka, amma almajiransa suka tsawata wa mutanen. 14 Da 
Yesu ya ga haka, sai ya ji haushi, ya ce musu, “Ku bar yara 
Kanana su zo wurina, kada ku hana su. Gama mulkin Allah na 
irinsu ne. !5 Gaskiya ina gaya muku, duk wanda bai karbi mulkin 
Allah kamar yadda Raramin yaro yake yi ba, ba zai taa shiga 
cikinsa ba.” 16 Sai ya dauki yaran ya rungume su yana tattaba su, 
yana sa musu albarka. 


Saurayi Mai Dukiya 
(Mat 19.16-30; Luk 18.18-30) 

17 Da Yesu zai tashi yă bar wurin ke nan, sai ga wani mutum 
ya zo da gudu, ya durkusa a gabansa, ya tambaye shi ya ce, 
“Malam mai kirki, me zan yi in sami rai na har abada?” 

18 Sai Yesu ya ce masa, “Don me kake ce da ni mai kirki? 
Ai, ba wani mai kirki sai Allah kadai. '? Ka dai san abin da dokoki 
suka ce, ‘Kada ka yi kisankai. Kada ka yi zina. Kada ka yi sata. 
Kada ka yi shaidar Karya. Kada ka cuci mutum. Ka ba da girma 
ga babanka da mamarka.' ” 

20 Sai saurayin ya ce, “Malam, ai, duk na kiyaye wadannan 
tun ina yaro.” 

10.4: M. Sh 24.1-4; Mat 5.31 10.6: Far 1.27; 5.2 10.7-8: Far 2.24 


10.11-12: Mat 5.32; 1 Kor 7.10-11 10.15: Mat 18.3 
10.19: Fit 20.12-16; M. Sh 5.16-21 


MARKUS 10 101 


21 Yesu ya dube shi da duban Kauna, ya ce masa, “Abu daya 
ne tak ka rasa. Ka je ka sayar da duk abin da kake da shi, ka ba 
talakawa, za ka sami dukiya mai yawa a sama. Sa’an nan ka zo 
ka bi ni.” ?? Da jin wannan magana sai saurayin ya bata fuska, 
ya tafi yana bakin ciki, don shi mai arziki ne sosai. 

23 Sai Yesu ya dubi almajiransa, ya ce musu, “Zai zama da 
wuya sosai masu arziki su shiga mulkin Allah!” 24 Almajiran 
kuwa suka yi mamakin wannan magana. Sai Yesu ya sāke ce 
musu, “Ku 'ya'yana, zai zama da wuya sosai fa, mutum” ya shiga 
mulkin Allah! ?5 Zai fi wa rakumi sauki ya bi ta ramin allura, da 
mai arziki yă shiga mulkin Allah.” 

26 Da jin wannan, almajiran suka Rara mamaki suna tambayar 
juna cewa, “To, in haka ne, wa zai iya samun ceto?” 

27 Yesu ya dube su ya ce, “A wurin mutane kam, ba zai yiwu 
ba. Amma a wurin Allah zai yiwu. Domin kowane abu mai 
yiwuwa ne a wurin Allah.” 

28 Sa’an nan Bitrus ya ta da magana ya ce, “Ga shi mu mun 
bar dukan kome mun bi ka.” 

29 Yesu ya ce, gaskiya ina gaya muku, wanda ya bar gidansa, 
ko 'yan'uwansa, ko mamarsa, ko babansa, ko 'ya'yansa, ko 
gonakinsa, saboda ni da kuma bishara, 3? abin da zai samu a 
zamanin nan ma, zai fi sau dari, na gidaje, da "yan'uwa, da 
iyaye, da 'ya'ya, da gonaki, amma tare da tsanani. Sa'an nan a 
wurin zaman matattu, sai rai na har abada. 3! Mutane da yawa 
da suke na farko, za su zama na Karshe. Na Rarshe kuma, za su 
zama na farko. 


Yesu Ya Sāke Yin Magana Game da Mutuwarsa 
(Mat 20.17-19, Luk 18.31-34) 


32 Suna haurawa zuwa Urushalima ke nan, Yesu yana a gaba, 
almajiran kuma suna binsa suna mamaki. Wadanda suke binsu a 
baya kuma suna tsoro. Sai Yesu ya ja su sha biyun nan gefe ya 
sake fada musu abin da zai faru da shi. Ya ce, 33“Ga shi za mu 
je Urushalima. Za a ba da Dan Mutum a hannun manyan firistoci 
da malaman dokoki. Za su yanke masa hukuncin kisa, su ba da 
shi ga wadanda ba Yahudawa ba. 34 Za su yi masa ba'a, su tofa 
masa miyau, su yi masa bulala, su kashe shi. Bayan kwana uku 
zai tashi da rai.” 


10.31: Mat 20.16; Luk 13.30 
™ 10.24 mutum: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Rara, “mai arziki” 
ko kuwa “wanda ya dogara ga arziki.” 


102 MARKUS 10 


Yakubu da Yohanna Sun Yi Roko 
(Mat 20.20-28) 

35 Ana nan, sai "ya" yan Zabadi, Yakubu da Yohanna, suka zo 
wurin Yesu, suka ce, “Malam, muna so mu roke ka wani abu.” 

36 Sai ya ce, “Me kuke so in yi muku?” 

37 Suka ce, “Muna rokonka a ranar da za ka shiga daukakar 
mulkinka, dayanmu ya zauna a hannun damarka, dayan kuma ya 
zauna a hannun hagunka.” 

38 Amma Yesu ya ce musu, “Ba ku san abin da kuke roko 
ba. Za ku iya sha daga kwaf nan na wahala da zan sha? Ko kuwa 
za ku iya a yi muku baftisma da baftisma da za a yi mini?” 

39 Suka amsa suka ce, “1, za mu iya.” 

Yesu ya ce musu, “I, za ku sha kwaf da zan sha, za a yi muku 
baftisma kuma da baftismar da za a yi mini. 4 Amma zama a 
damana, ko a haguna, ba ni nake da ikon bayarwa ba. Wadannan 
wurare na wadanda aka riga aka shirya musu ne.” 

41 Da sauran almajiran nan goma suka ji wannan, sai suka fara 
jin haushin Yakubu da Yohanna. ?? Yesu ya kira su ya ce musu, 
“Kun sani, a cikin wadanda ba Yahudawa ba, wadanda aka san su 
da mulki, sukan nuna wa mutanensu iko, manyansu ma suna nuna 
wa mutanensu iko. $ Amma ba haka zai zama a tsakaninku ba. A 
maimakon haka, duk wanda yake so yă zama babba a cikinku, dole 
ne ya bauta wa sauran. “Kuma duk wanda yake so ya zama 
shugaba a cikinku, lallai ne ya zama bawan kowa. 45Gama Dan 
Mutum ya zo ba domin a yi masa bauta ba, amma domin yă yi 
bauta, yă kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa.” 


Makaho Ya Sami Ganin Gari 
(Mat 20.29-34; Luk 18.35-43) 

46 Sai suka kai Jeriko. Yana fita daga Jeriko ke nan, da shi, 
da almajiransa, da mutane da yawa, sai ga wani makaho yana 
zaune a gefen hanya yana bara. Sunansa kuwa Bartimawus ne, 
wato, dan Timawus. 47Da ya ji cewa Yesu Banazare ne yake 
wucewa, ya fara daga murya yana cewa, “Ya Yesu Dan 
Dawuda,” ka ji tausayina!” 

10.38: Luk 12.50 10.42-43: Luk 22.25-26 
10.43-44: Mat 23.11; Mar 9.35; Luk 22.26 


"16.47 Dan Dawuda: Yahudawa sun gaskata cewa Almasihu zai fita daga 
zuciyar sarki Dawuda. 


MARKUS 10 — 11 103 


48 Wadansu da yawa suka kwabe shi, cewa ya yi shiru. Amma 
sai ya Rara daga murya sosai yana cewa, “Ya Dan Dawuda, ka 
ji tausayina!” 

49 Sai Yesu ya tsaya ya ce, “Ku kira mini shi.” 

Sai suka kirawo makahon, suka ce masa, “Ka yi murna! Tashi, 
yana kiranka.” 

50 Sai ya yar da mayafinsa, ya yi wuf! Ya tashi ya tafi wurin 
Yesu. 

51 Yesu ya tambaye shi ya ce, “Me kake so in yi maka?” 

Sai makahon ya amsa ya ce, “Maigida, ina so in sami ganin 
gari.” 

52 Sai Yesu ya ce masa, “Tafi, bangaskiyarka ta warkar da kai.” 
Nan da nan ya sami ganin gari, ya bi Yesu, suka tafi. 


Yesu Ya Shiga Urushalima 

(Mat 21.1-11; Luk 19.28-40; Yoh 12.12-19) 

1 1 1 Da suka zo kusa da Urushalima, wato, a Betafaji da 
Betani, wajen Dutsen Itatuwan Zaitun, sai Yesu ya aiki 

almajiransa biyu, ? ya ce musu, “Ku je Kauyen can na gabanku. 

Da shigarku za ku ga wani dan jaki a daure, wanda ba a taba 

hawa ba. Ku kunce shi ku kawo. 3 Idan wani ya tambaye ku, “Don 

me kuke haka?” Sai ku ce masa, “Ubangiji ne yake bukatarsa, zai 

kuma mai da shi nan da nan.’ ” 

4 Sai suka tafi, suka ga dan jakin a daure a kofar gida a bakin 
hanya. Suna kuncewa ke nan, Ssai wadanda suke tsaye a wurin 
suka ce musu, “Yaya? Don me kuke kunce jakin nan?” 

6 Suka ba da amsa daidai yadda Yesu ya fada musu, sai 
mutanen suka bar su su tafi da jakin. 7 Da suka kawo wa Yesu 
jakin, suka shimfida rigunansu a kai, sai Yesu ya hau ya zauna. 
8 Sai mutane da yawa suka shimfida rigunansu a kan hanya, 
wadansu kuma suka baza ganyen da suka sare daga gonaki. 
9 Wadanda suke gabansa da wadanda suke bayansa suka yi ta 
kururuwa suna cewa, 

“Yabo ya tabbata ga Allah! 
Albarka ta tabbata ga mai zuwa 
a cikin sunan Ubangiji! 

10 Albarka ta tabbata ga mulkin nan 

mai zuwa na babanmu Dawuda. 
Yabo ya tabbata ga Allah.” 


11.9: Zab 118.25-26 11.10: 2 Sam 7.11-14 


104 MARKUS 11 


11 Da Yesu ya shiga Urushalima, ya tafi haikali ya shiga ya 
dudduba dukan kome. Da yake rana ta fadi ko, sai ya fita ya koma 
Betani tare da almajiransa. 


Yesu Ya La'anta Itacen Baure 
(Mat 21.18-19) 

12 Washegari da suka tashi daga Betani, sai Yesu ya ji yunwa. 
13 Da ya hangi wani itacen 6aure mai ganye, sai ya je ya ga ko 
zai sami "yaya. Amma da ya kai wurin, bai ga kome ba sai ganye 
kawai, don ba lokacin "ya' yan Baure ba ne. 14 Sai ya ce wa bauren, 
“Kada kowa ya Kara cin "ya" yanka har abada!” Almajiransa kuwa 
suka ji abin da ya fada. 


Yesu Ya Tsabtace Haikali 
(Mat 21.12-17; Luk 19.45-48; Yoh 2.13-22) 

15 Da shigarsu Urushalima, Yesu ya shiga haikali ya fara korar 
masu saye da sayarwa daga ciki. Ya kuma tutture teburorin masu 
canjin kudi da kujerun masu sayar da tattabaru. 16 Ya kuma hana 
kowa ya dauki wani abu ya wuce ta filin haikalin. 17 Sai ya koya 
wa mutane ya ce, “A rubuce yake cewa, “Za a ce da gidana gidan 
addu'a na dukan al ummai.’ Ga shi kun mai da shi “wurin buyan 
"yan fashi.’ ” 

18 Manyan firistoci da malaman dokoki suka ji wannan 
magana, suka fara neman hanyar da za su kashe shi, gama suna 
jin tsoronsa, domin dukan taron suna mamakin koyarwarsa. 

19 Da yamma kuwa, Yesu da almajiransa suka fita daga cikin 
birnin. 


Bauren da Yesu Ya La'anta Ya Bushe 
(Mat 21.20-22) 

20 Da safe suna wucewa, sai suka ga itacen Bauren nan ya 
bushe tun daga saiwarsa. ?! Bitrus ya tuna, sai ya ce wa Yesu, 
“Malam, duba! Bauren nan da ka la'anta ya bushe!” 

22 Yesu ya amsa ya ce, “Ku gaskata da Allah! 23 Gaskiya 
ina gaya muku, idan mutum ya gaskata da Allah, zai iya fada 
wa dutsen nan ya tashi ya jefa kansa cikin teku. In bai yi shakka 
a zuciyarsa a kan abin da ya fada ba, za a yi masa. 24 Don haka 
ina dai gaya muku, kome kuka roka da addu'a, ku gaskata cewa 
kun riga kun samu, zai kuwa zama naku. > Kuma a kowane 
lokacin da kuke tsayawa kuna addu'a, in akwai wanda kuke jin 


11.17: Ish 56.7; Irm 7.11 11.23: Mat 17.20; 1 Cor 13.2 


MARKUS 11-12 105 


haushinsa, ku yafe masa, domin Ubanku wanda yake cikin sama 
shi ma ya yafe muku laifofinku.”? 


Ana Shakkar Iznin Yesu 
(Mat 21.23-27; Luk 20.1-8) 

27 Suka sake shiga Urushalima. Yesu yana zagawa ke nan cikin 
haikalin, sai manyan firistoci, da malaman dokoki da shugabannin 
jama'a suka zo wurinsa. ?8 Suka ce masa, “Da wane izni kake yin 
wadannan abubuwa? Kuma wa ya ba ka iznin yin wannan?” 

29 Yesu ya amsa ya ce, “Zan yi muku wata tambaya. Ku ba 
ni amsa, ni kuwa zan gaya muku ko da wane izni nake yin 
abubuwan nan. 3? Ku fada mini, iznin da Yohanna ya yi baftisma 
da shi, Allah ne ya ba shi, ko kuwa mutum?” 

31 Sai suka fara gardama a tsakaninsu, suka ce, “Idan muka 
ce, ‘Daga wurin Allah ne,” zai ce mana, “To, don me ba ku gaskata 
shi ba?” 32 Amma za mu iya cewa daga wurin mutum ne kuwa?” 
(Suna jin tsoron abin da mutane za su yi musu, domin dukan 
mutane sun dauka cewa Yohanna annabi ne.) 33 Sai suka amsa 
wa Yesu suka ce, “Ba mu sani ba.” 

Yesu ya ce musu, “Ni ma, ba zan fada muku ko da wane izni 
nake yin abubuwan nan ba.” 


Misali a Kan Masu Noma da Suka Karbi Hayar Gonar 
Inabi 
(Mat 21.33-46; Luk 20.9-19) 
JI 2 1 Yesu ya ci gaba da magana yana ba su misalai. Ya ce, 
“Wani mutum ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da 
katanga, ya haka ramin matsin 'ya'yan inabin, ya kuma gina 
wata rumfa mai tsayi don yin gadi. Ya ba wadansu manoma 
hayar gonar, sa'an nan ya tafi wata Kasa. ? Da lokacin girbin 
inabin ya yi, sai ya aiki wani bawansa wurin wadanda suka 
karbi hayar gonar yi karbo masa wadansu 'ya' yan inabi daga 
gonar. 3 Amma 'yan hayar suka kama shi, suka yi masa diika, 
suka sallame shi hannu wofi. “Sai ya sake aika musu wani 
bawa. Suka bugi wannan mutum a kai, suka yi masa wulakanci. 
5 Ya sake aiken wani, wannan kuwa manoman suka kashe shi. 
Ya aika wadansu kuma da yawa; manoman suka duke wadansu, 
suka kashe wadansu. í Har yanzu dai yana da sauran mutum 


11.25-26: Mat 6.14-15 12.1: Ish 5.1-2 

? 11.25 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 26 haka “Amma in 
ba kwa yafewa, haka Ubanku da yake cikin sama ma ba zai yafe muku 
laifofinku ba.” 


106 MARKUS 12 


daya, wato dansa, wanda yake Kauna. A Karshe ya aike shi 
wurinsu, yana cewa, “Ai, za su ba dana girma.’ 7 Amma 'yan 
hayan nan suka ce wa juna, “Yawwa! Ga wanda zai ci gadon 
gonar. Ku zo mu kashe shi, don gadonsa ya zama namu.” $ Sai 
suka kama shi, suka kashe shi, suka jefar da gawar a bayan 
katangar gonar.” 

9 Yesu ya tambaye su, ya ce, “To, me mai gonan nan zai yi? 
Ai, zai zo ya halaka "yan hayan nan, ya ba da gonar ga wadansu. 
10 Ashe, ba ku taba karanta wannan rubutaccen maganar Allah 
ba? Don a rubuce yake cewa, 

“Dutsen da masu gini suka Ri, 
Shi ne ya zama dutsen da ya fi amfani duka a cikin ginin. 

11 Wannan yin Ubangiji ne, 

abin mamaki ne kuwa a idanunmu.’ ” 

12 Sai shugabannin Yahudawa suka nemi hanyar da za su 
kama shi, don sun gane a kansu ne ya yi misalin. Amma suka ji 
tsoron jama’a. Don haka suka bar shi, suka tafi. 


Tambaya game da Biyan Haraji ga Kaisar 
(Mat 22.15-22; Luk 20.20-26) 

13 Ana nan, sai aka aika wadansu Farisiyawa da mutanen 
Hirudus, domin su sa wa Yesu tarko a cikin maganar da zai 
fada. 14 Da suka iso, suka ce masa, “Malam, mun sani kai mai 
gaskiya ne. Mutane duk daya ne a gare ka, gama ba ka kula da 
darajar wani fiye da wani ba. Kuma kana koyar da hanyar Allah 
a cikin gaskiya. Kana gani daidai ne mu biya wa Kaisar wato, 
babban sarkin Roma haraji, ko a'a? 15 Mu biya, ko kada mu 
biya?” Amma Yesu ya gane munafuncinsu, ya ce musu, “Me 
ya sa kuke sa mini tarko? Ku kawo mini kudin da ake biyan 
haraji da shi.” 

16 Sai suka kawo masa, sai ya ce musu, “Hoton nan da sunan 
nan na wane ne?” 

Suka ce masa, “Na Kaisar ne.” 

17 Sai Yesu ya ce musu, “To, ku ba Kaisar abin da yake na 
Kaisar; ku kuma ba Allah abin da yake na Allah.” Sai suka yi 
mamakinsa Rwarai. 


12.10-11: Zab 118.22-23 


MARKUS 12 107 


Tambaya a kan Tashin Matattu 
(Mat 22.23-33; Luk 20.27-40) 


18 Wadansu Sadukiyawa suka zo wurin Yesu. Su ne suke 
cewa, wai ba tashin matattu. Suka tambaye shi suka ce, 
19 “Malam, Musa ya rubuta mana cewa idan dan'uwan mutum 
ya mutu, ya bar matarsa ba da, dole ne mutumin ya auri matar, 
ya haifa wa dan'uwansa 'ya'ya. 20 To, akwai wadansu "yan”'uwa 
maza guda bakwai. Na farkon ya yi aure, ya mutu bai bar da 
ba. 21 Na biyun kuma ya aure ta, shi ma ya mutu, ba da. Na 
ukun ma haka. ?? Haka dai duka bakwai din, ba wanda ya bar 
da. A Rarshe kuma ita matar ta mutu. 33 To, a tashin matattu za 
ta zama matar wane ne a cikinsu? Gama duk bakwai din sun 
aure ta.” 

24 Sai Yesu ya amsa, ya ce musu, “Ai, tunaninku ba daidai 
ba ne don ba ku san Rubutattun Maganar Allah ba, ba ku kuma 
san ikon Allah ba. 25 Lokacin da matattu za su tashi, maza ba 
za su yi aure ba, mata kuma ba za a ba da su ga aure ba, amma 
za su zama kamar mala'ikun da suke cikin sama ne. 26 Game 
da tashin matattu kuwa, ashe, ba ku taba karanta wannan a 
littafin Musa ba, don an rubuta cikin labarin danyen itace da 
ya kama wuta, cewa, “Ni ne Allah na Ibrahim, da na Ishaku, 
da kuma na Yakubu?’ 27 Shi ba Allah na matattu ba ne, amma 
na masu rai. Kun yi babban kuskure.” 


Doka Mafi Girma 
(Mat 22.34-40; Luk 10.25-28) 


28 Wani malamin dokoki ya zo ya ji suna mahawara da juna. 
Da ya lura cewa Yesu ya ba su amsa mai kyau, sai ya tambaye 
shi ya ce, “Wace doka ce mafi girma duka?” 

29 Yesu ya amsa, ya ce, “Mafi girma ita ce, “Ku ji ni, ya 
Isra'ila, Ubangiji Allahnmu, Ubangiji daya ne. 3? Sai ka Raunaci 
Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da 
dukkan hankalinka, da kuma dukkan karfinka.” 31 Mai biye da 
ita ita ce, “Ka Kaunaci abokin zamanka kamar yadda kake 
Raunar kanka.’ Ba wata doka da ta fi wadannan girma.” 

32 Sai malamin dokokin ya ce wa Yesu, “Daidai ne ka fada 
malam, Ubangiji daya ne, ba kuwa wani sai shi. 33 A Raunace shi 
kuma da dukkan zuciya, da dukkan tunani, da dukkan Karfi, ka 


12.18: A. M. 23.8 12.19: M. Sh 25.5 12.26: Fit 3.6 12.29-30: M. Sh 6.4-5 
12.31: L. Fir 19.18 12.32: M. Sh 4.35 


108 MARKUS 12 


kuma kaunaci abokin zamanka kamar kanka, ai, ya fi dukkan 
hadayar Kone-kone da yanke-yanke girma.” 

34 Da Yesu ya ga yadda ya yi masa magana da hikima, sai 
ya ce masa, “Kana kusa da mulkin Allah fa.” Bayan wannan 
kuma ba wanda ya yi Rarfin hali ya Kara tambayarsa wani abu. 


Tambaya a kan Almasihu 
(Mat 22.41-46; Luk 20.41-44) 

35 Sa'ad da Yesu yake koyarwa a haikali sai ya yi tambaya 
ya ce, “Yaya malaman dokoki suke cewa Almasihu dan Dawuda 
ne? 36 Dawuda da kansa, ta ikon Ruhu Mai Tsarki ya ce, 

“Ubangiji ya ce wa Ubangijina, 

zauna a damana, 

Sai na sa ka a kan abokan gabanka.” 
37 Dawuda da kansa ya ce da Almasihu “Ubangiji'. To, yaya 
Almasihu zai zama da a wurin Dawuda?” 


Yesu Ya Tona Asirin Malaman Dokoki 
(Mat 23.1-36; Luk 11.37-54, 20.45-47) 


Da jin irin wannan magana a bakin Yesu, jama'a suka ji dadi. 
38 A cikin koyarwarsa, Yesu ya ce, “Ku yi hankali da malaman 
dokoki, su masu son sa manyan riguna suna yawo. Suna so a 
gaishe su a kasuwa. 3? Suna so kuma a ba su wuraren zama masu 
daraja a majami'u, da wuraren zama masu kyau a wurin biki. 49 Su 
ne masu cin kayan matan da mazansu suka mutu. Sa'an nan su yi 
doguwar addu'a don a gan su. Ai, su za a yi musu hukunci mafi 
tsanani.” 


Baikon Macen da Mijinta Ya Mutu 
(Luk 21.1-4) 

41 Yesu yana zaune a haikali wurin da ake zuba baiko, yana 
duban yadda jama'a suke zuba kudinsu a akwatin baiko. 
Wadansu masu arziki da yawa suna zuba kudi mai yawa. 4 Sai 
ga wata matalauciya wadda mijinta ya mutu, ta zo ta zuba "yan 
tagulla biyu, da ba su kai kobo ba. 4 Sai Yesu ya kira 
almajiransa, ya ce musu, “Gaskiya, ina gaya muku, abin da 
matalauciyan nan wadda mijinta ya mutu, ta zuba cikin akwatin, 
ya fi na sauransu duka. 44 Dukansu sun bayar daga yawan abin 
da suke da shi ne, amma ita kuwa daga cikin talaucinta ta ba 
da dukan kome, har ma dukan abin da take dogara da shi.” 


12.33: Hos 6.6 12.28-34: Luk 10.25-28 12.36: Zab 110.1 


MARKUS 13 109 


Yesu Ya Fada Irin Rushewar da Za Ta Sami Haikali 

(Mat 24.1-2; Luk 21.5-6) 

1 3 1 Yesu yana fitowa ke nan daga haikali, sai daya daga cikin 
almajiransa ya ce masa, “Malam, dubi manyan duwatsun 

nan, da gine-ginen nan masu ban mamaki!” 





Hoton haikali a lokacin Yesu (13.1-2) 


2 Sai Yesu ya ce masa, “Ka ga dukan wadannan manyan 
gine-gine? Za a rushe su duka. Ba za a bar ko dutse daya a kan 
dan'uwansa ba.” 


Farkon Wahaloli 
(Mat 24.3-14, 21.7-19) 

3 Yesu yana zaune a kan Dutsen Itatuwan Zaitun wanda yake 
fuskantar haikalin, sai Bitrus, da Yohanna, da Andarawus suka 
tambaye shi a boye, suka ce, 4“Ka gaya mana, yaushe ne za a yi 
wadannan abubuwa? Wace alama ce za a gani a lokacin da suke 
shirin faruwa?” 

5 Sai Yesu ya ce musu, “Ku lura fa, kada wani ya rude ku. 
éMutane da yawa za su zo a cikin sunana, suna cewa su ne ni, har 
su rudi mutane da yawa. 7 Idan kuma kuka ji labarin yake-yake da 
jita-jitarsu, kada hankalinku yă tashi. Dole ne wannan yă faru, amma 
Karshen bai zo ba tukuna. 8 AP umma za ta tasar wa al'umma, mulki 
ya tasar wa mulki. Za a yi ta girgizar Kasa a wurare dabam-dabam, 
za a kuma yi yunwa. Amma duk wadannan ba ainihin azabar ba 
ne. Masomin azaba ne kawai. 


110 MARKUS 13 


9 “Sai ku kula da kanku, don za su kai ku kotu a kuma yi 
muku dika a majami'u. Za a kai ku gaban shugabanni da 
sarakuna saboda sunana, domin ku shaida Labari Mai Dadi a 
gabansu. 19 Amma kafin Karshen ya zo, dole ne a yi wa dukan 
al'ummai bishara tukuna. 1! Duk lokacin da suka kama ku suka 
kai ku kotu, kada ku damu a kan abin da za ku fada. Ku dai 
fada duk abin da ya zo muku a wannan lokaci, domin ba ku ne 
kuke magana ba, Ruhu Mai Tsarki ne. 12 Dan'uwa zai ba da 
dan'uwansa a kashe shi, baba kuma ya ba da dansa. 'Ya'ya 
kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su. 3 Kowa 
zai Ri ku saboda sunana. Amma duk wanda ya jimre har zuwa 
Karshe, zai tsira. 


Muguwar Wahala 
(Mat 24.15-28; Luk 21.20-24) 


14 “Za ku ga mummunar aiki mai ban kyama da yake kawo 
rushewa yana tsaye a wurin da bai kamata ba (bari mai karatu fa 
ya gane). To, sai wadanda suke cikin Yahudiya su gudu zuwa 
cikin duwatsu. 15 Wanda yake kan rufin daki kuma kada ya sauko 
ya shiga cikin gida wai zai dauki wani abu. 





Hoton Kan Rufin Daki (13.15) 


16 Wanda yake a gona kuma kada ya koma wai zai dauki 
mayafinsa. 17 Kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan 


13.9-11: Mat 10.17-20; Luk 12.11-12 13.13: Mat 10.22 
13.14: Dan 9.27; 11.31; 12.11 13.15-16: Luk 17.31 


MARKUS 13 111 


lokaci! 1$Ku yi addu'a kada abubuwan nan su faru a lokacin 
sanyi. !9 A lokacin nan za a yi wata wahala mai zafi sosai wadda 
ba a taba yi ba tun farkon lokacin da Allah ya halicci duniya, har 
zuwa yanzu. Ba kuwa za a Kara yin irinta ba har abada. 20 Da ba 
don Ubangiji ya rage kwanakin nan ba, da ba dan Adam da zai 
tsira. Amma saboda tausayin wadanda ya zaba, sai ya rage tsawon 
kwanakin. 

21 “A lokacin nan duk wanda ya ce muku, ‘Duba, ga Almasihu 
nan!” ko, “Duba, ga shi can!” kada ku yarda. 22 Almasihan karya 
da annabawan Karya za su fiffito, za su nuna alamu da abubuwan 
ban mamaki, don su rudi mutane har ma da wadanda aka zaba, 
idan zai yiwu. ?3 Saboda haka, ku lura! Na gaya muku dukan 
kome tun da wuri. 


Dawowar Dan Mutum 
(Mat 24.29-31; Luk 21.25-28) 

24 “Amma a lokacin nan, wato, bayan wahalan nan mai zuwa, 
za a sa rana ta yi duhu. Wata kuma ba zai yi haske ba. 25 Taurari 
za su rika faduwa daga sararin sama. Za a kuma girgiza manyan 
abubuwan da suke sararin sama.” 26 Sa’an nan za a ga Dan Mutum 
yana zuwa a cikin girgije da iko mai girma da daukaka. ?” Sa'an 
nan zai aiko mala’ikunsa su tattaro wadanda ya zaba daga gabas, 
da yamma, da kudu, da arewa; wato daga wannan bangon duniya 
zuwa wancan. 


Koyarwa a kan Itacen Baure 
(Mat 24.32-35) 

28 “Ku koyi wani abu daga itacen 6aure. Idan rassansa sun 
fara sākewa, suna fitar da sabon ganye, kun san damina ta yi kusa 
ke nan. ? Haka kuma idan kuka ga wadannan abubuwa suna 
faruwa, ku san lokaci ya yi kusa, yana dab da bakin kofa. 
30 Gaskiya ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu 
ba, sai duk abubuwan nan sun faru. 31 Sama da Kasa za su Kare, 
amma maganata ba za ta Kare ba ko kadan. 

13.19: Dan 12.1; A. M. 7.14 

13.24: Ish 13.10; Ez 32.7; Jow 2.10; 3.4; 4.15; A. M. 6.12 

13.25: Ish 34.4; Jow 2.10; A. M. 6.13 13.26: Dan 7.13; A. M. 1.7 

$ 13.25 manyan abubuwa da suke sararin sama: A zamanin dā, mutane sun 


dauka cewa taurarin sama suna da iko a kan abin da yake faruwa a Rasa. 
(Dubi Ish 13.10, 34.4). 


112 MARKUS 13 — 14 


Ba Wanda Ya San Ranar Zuwan Almasihu 
(Mat 24.36-44; Luk 17.26-30,34-36) 

32 “Amma ba wanda ya san ranar, ko a karfe nawa ne da 
wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama, ko Dan, sai dai 
Uban kadai. 33 Ku lura, ku zauna da shiri,” domin ba ku san lokaci, 
ko a karfe nawa ne wannan zai faru ba. 34Kamar mutum ne mai 
tafiya, in ya tashi, yakan ba da gidan a hannun yaransa, 
kowannensu da aikin da zai yi. Sa'an nan ya fada wa mai gadi 
yă zauna a shirye. 35 Saboda haka, ku zauna da shiri, don ba ku 
san lokacin da maigidan zai dawo ba. Gama zai iya dawowa ko 
da yamma, ko da tsakar dare, ko da carar zakara, ko kuwa da 
safe. 3 Kada ya zo ba labari, ya same ku kuna barci. 37 Abin da 
nake gaya muku, ina gaya wa kowa ne, ku zauna da shiri!” 


Shugabanni Sun Yi Shawara Su Kashe Yesu 

(Mat 26.1-5; Luk 22.1-2; Yoh 11.45-53) 

1 4 1 Sauran kwana biyu a yi Bikin Ketarewa da Bikin 
Burodi Marar Yisti,” sai manyan Firistoci da malaman 

dokoki suka nemi hanya su kama Yesu a oye, su kashe shi. 

2 Amma suna cewa, “Ba dai a lokacin biki ba, don kada mutane 

su ta da rikici.” 


An Shafa wa Yesu Man Kamshi a Betani 
(Mat 26.6-13; Yoh 12.1-8) 


3 Yesu yana Betani a gidan wani mutum wanda ake ce da shi 
Siman Maikuturta. Yana cin abinci ke nan, sai ga wata. mace ta 
zo da wata 'yar kwalabar da aka gina da dutsen alabasita cike da 
man kamshi mai tsada sosai wanda aka yi da nardi zalla. Sai ta 
fashe kwalabar ta zuba man a kan Yesu. 4 Wadansu kuwa da suke 
wurin suka ji haushi, suka ce wa juna, “Yaya aka bata wannan 
mai haka? 5Da an sayar da shi kuwa, da an sami yawan kudin 
da ake biyan lebura yini dari uku a ba talakawa, ai, da ya fi!” 
Sai suka tsawata wa matar sosai. 

6 Amma Yesu ya ce, “Ku bar ta mana. Don me kuke damunta? 
Ai, abu mai kyau ne ta yi mini. 7 Talakawa suna tare da ku kullum. 
Ko yaushe kuke so, kwa iya yi musu alheri, amma ba kullum ne 
nake tare da ku ba. 8 Ta yi iyakacim Kokarinta. Ta shafa jikina da 


13.32: Mat 24.36 13.34: Luk 12.36-38 14.1: Fit 12.1-27 14.3: Luk 7.37-38 

14.7: M. Sh 15.11 

113.33 da shiri: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Rara “Kuna addu'a” 
a nan. 

#14.1 Bikin Ketarewa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


MARKUS 14 113 


mai don shirin jana’izata. ? Gaskiya ina gaya muku, duk inda za 
a yi bisharan nan a duniya duka, za a rika fadin abin da macen 
nan ta yi don tunawa da ita.” 


Yahuda Ya Yarda Ya Ba da Yesu 
(Mat 26.14-16; Luk 22.3-6) 


10 Ana nan, sai Yahuda Iskariyoti daya daga cikin almajirai 
sha biyun nan, ya je wurin manyan firistoci don ya bashe Yesu 
a gare su. !! Da suka ji haka suka yi murna sosai, har suka yi 
alkawari za su ba shi kudi. Yahuda kuwa ya fara neman hanya 
ya bashe shi. 


Yesu Ya Ci Abincin Bikin Ketarewa Tare da Almajiransa 
(Mat 26.17-25; Luk 22.7-14,21-23; Yoh 13.21-30) 


12 A ranar farko ta Bikin Burodi Marar Yisti, wato ran da 
akan yanka dan rago na Bikin Ketarewa, sai almajiran Yesu suka 
tambaye shi suka ce, “Ina kake so mu je mu shirya maka cin 
Bikin Ketarewa?” 

13 Sai ya aika almajiransa guda biyu, ya ce musu, “Ku shiga 
gari. Can za ku gamu da wani mutum yana dauke da tulun ruwa. 
Ku bi shi. 14 Duk gidan da ya shiga, ku ce wa maigidan, ‘Malam 
yana tambaya cewa ina dakin da zai ci Bikin Ketarewa da 
almajiransa?” 15 Shi kuwa zai nuna muku wani babban dakin sama 
wanda aka gama gyararsa don bikin. A wurin za ku shirya mana 
abinci.” 

16 Sai almajiran suka tashi, suka shiga cikin gari, suka kuwa 
samu abubuwa kamar yadda Yesu ya fada musu. Sai suka shirya 
abincin Bikin Ketarewa. 

17 Da yamma ta yi, Yesu da almajiransa sha biyun nan suka 
zo gidan. 18 Suna cin abinci ke nan, sai Yesu ya ce, “Gaskiya ina 
gaya muku, daya daga cikinku zai bashe ni, wanda yanzu yake 
cin abinci tare da ni.” 

19 Sai almajiran suka fara bakin ciki, suna ce masa da 
daya-daya, “Ko ni ne?” 

20 Yesu ya amsa, ya ce, “Daya daga cikinku sha biyun nan 
ne dai, wanda muke ci daga Rwarya daya. 2! Dan Mutum zai 
mutu, kamar yadda yake a rubuce game da shi. Amma kaiton 
wanda zai ba da Dan mutum! Zai fiye wa mutumin nan da ma 
ba a haife shi ba.” 


14.18: Zab 41.9 


114 MARKUS 14 


Jibin Ubangiji 
(Mat 26.26-30; Luk 22.14-23; I Kor 11.23-25) 

22 Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya dauki burodi, ya yi 
godiya ga Allah, ya kakkarya, ya ba almajiransa, ya ce, “Ku 
karba, wannan jikina ne.” 

23 Bayan wannan kuma, ya dauki kwaf na ruwan inabi ya yi 
godiya ga Allah, ya ba su. Dukansu kuwa suka sha daga ciki. 
24 Sa'an nan ya ce musu, “Wannan jinina ne. Jini na cikar 
alkawari. Za a zubar da shi saboda mutane da yawa. 25 Ina gaya 
muku gaskiya, ba zan Kara shan ruwan inabin nan ba, sai dai a 
ranar da zan sha wani sabon a mulkin Allah.” 

26 Bayan da suka rera waka, sai suka fita suka tafi Dutsen 
Itatuwan Zaitun. 


Bitrus Zai Yi Mūsun Sanin Yesu 
(Mat 26.31-35; Luk 22.31-34; Yoh 13.36-38) 

27 Yesu ya ce wa almajiransa, “Dukanku za ku gudu ku bar 

ni, kamar yadda aka rubuta cewa, 

‘Zan bugi makiyayin, 

tumakin kuma za su gudu.” 
28 Amma bayan da na tashi daga matattu, zan riga ku zuwa 
Galili.” 

29 Sai Bitrus ya ce masa, “Ko dukansu sun gudu sun bar ka, 
ni kam, ba zan bar ka ba.” 

30 Yesu ya ce masa, “Gaskiya ina gaya maka, yau, a cikin 
daren nan, kafin zakara yă yi cara sau biyu, za ka yi mūsun sanina 
sau uku.” 

31 Amma Bitrus ya yi ta maimaitawa da Karfi yana cewa, “Ko 
da za a kashe ni tare da kai, ba zan yi mūsun saninka ba sam.” 

Dukan sauran almajiransa ma suka fada haka. 


Yesu Ya Yi Addu'a a Getsemani 
(Mat 26.36-46; Luk 22.39-46) 


32 Suka tafi wani wurin da ake ce da shi Getsemani, wato 
wurin matsin "ya' yan zaitun sai Yesu ya ce wa almajiransa, “Ku 
zauna a nan. Zan je in yi addu'a.” 33Sai ya dauki Bitrus, da 
Yakubu, da Yohanna tare da shi. Ana nan, sai ya fara damuwa 
Rwarai, har jikinsa ya yi sanyi. 34 Sai ya ce musu, “Bagin ciki da 
yake a raina zai iya kashe ni. Ku zauna a nan, ku yi tsaro.” 


14.24: Fit 24.8; Irm 31.31-34 14.27: Zak 13.7 14.28: Mat 28.16 


MARKUS 14 115 


35 Da ya je gaba kadan, sai ya fadi a Kasa, ya yi addu'a ya 
ce, idan ya yiwu, a dauke masa wannan lokacin wahala. 36 Ya ce, 
“Abba,” Uba, kowane abu mai yiwuwa ne a gare ka. Ka dauke 
mini wannan kwaf na wahala. Duk da haka dai, ka yi abin da 
kake so, ba abin da ni nake so ba.” 

37 Bayan wannan, sai ya dawo ya sami almajiran nan uku suna 
barci. Sai ya ce wa Bitrus, “Bitrus, kana barci ne? Ashe, ba za 
ka iya tsaro ko da awa daya ba? 38 Ku yi tsaro kuna kuma addu'a 
don kada ku fadi cikin jaraba. Lallai ruhu ya dauka, amma jikin 
ba Karfi.” 

39 Sai ya sake komawa, ya yi addu'a, yana maimaita maganar 
dā. 4 Sa'an nan ya sake dawowa, ya same su suna barci don 
idanunsu sun cika da barci sosai. Suka kuma rasa abin da za su 
fada masa. 

41 Sai ya je ya dawo, na uku ke nan, ya ce musu, “Har yanzu 
barci kuke yi kuna hutawa? Shi ke nan! Lokaci ya yi da za a ba 
da Dan Mutum ga hannun masu zunubi. 4 Ku tashi mu tafi! Ga 
mai bashe ni nan ya iso!” 


An Kama Yesu 
(Mat 26.47-56; Luk 22.47-53; Yoh 18.3-12) 


43 Yesu yana cikin magana ke nan, sai ga Yahuda, daya daga 
cikin almajiransa sha biyun nan, ya zo tare da mutane da yawa 
suna rike da takuba da sanduna. Manyan firistoci, da malaman 
dokoki, da shugabanni ne suka turo su. 44 Yahuda, wanda zai ba 
da Yesu kuwa, ya riga ya shirya da su cewa, “Wanda zan 
rungume shi, shi ne mutumin. Ku kama shi ku tafi. Ku rike shi 
da kyau.” 

45 Da zuwan Yahuda, sai ya mike zuwa wurin Yesu, ya ce 
masa, “Malam!” Sai ya rungume shi. 46 Sai mutanen kuwa suka 
kama Yesu suka rike shi da Karfi. 4 Amma daya daga cikin 
almajiran Yesu wanda yake tsaye kusa, ya zare takobinsa, ya sari 
bawan babban firist, ya yanke masa kunne. 48 Yesu ya ce musu, 
“Kun fito da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce dan fashi? 
49 Kowace rana ina tare da ku a haikali ina koyarwa, ba ku kama 
ni ba. Ba kome. An yi haka ne fa domin annabcin Rubutattun 
Maganar Allah yă cika.” 

50 Daga nan dukan almajiran suka bar shi, suka gudu. 


14.49: Luk 19.47; 21.37 
W14.36 Abba: Wannan kalmar da yaren Aramaya ce mai ma’ana “Baba”. 


116 MARKUS 14 


51 Akwai wani saurayi tare da masu bin Yesu, ba shi da riga, 
sai mayafi kawai. Da mutanen suka yi kokarin kama shi, 52 sai 
ya bar mayafinsa a hannunsu ya gudu tsirara. 


Yesu a Gaban 'Yan Majalisa 
(Mat 26.57-68; Luk 22.54-55, 63-71; Yoh 18.13-14,19-24) 

53 Suka kai Yesu wurin babban firist, sai manyan firistoci, 
da shugabanni, da kuma malaman dokoki suka taru duk a wurin. 
54 Bitrus kuma ya bi Yesu, amma daga nesa. Ya bi shi har cikin 
filin gidan babban firist din. A wurin ya zauna tare da 
dogarawan haikalin, yana jin dumin wuta. 55 Manyan firistoci 
da sauran 'yan majalisa suna ta neman wani abu da za a yi 
shaida a kan Yesu cewa ya yi laifi don su kashe shi, amma ba 
su samu ba. 5$ Mutane da yawa kam sun yi shaidar karya, amma 
bakinsu bai zo daya ba. 

57 Daga baya wadansu suka tashi tsaye, suka yi wa Yesu 
shaidar Karya suka ce, 58“Mun ji ya ce, wai zai rushe haikalin nan 
da mutane suka gina, ya gina wani cikin kwana uku, wanda ba 
ginin mutum ba.” 5 Duk da haka dai shaidarsu ba ta zo daya ba. 

60 Sai babban firist ya tashi ya tsaya a tsakiyarsu, ya tambayi 
Yesu, ya ce, “Ba ka da wata amsa? Shaidar da suke bayar a 
kanka fa?” 

6l Amma Yesu ya yi shiru, bai ba shi ko amsa ba. 

Sai babban firist din ya sake tambayarsa, “Ko kai ne Almasihu 
Dan Mai Albarka?” 

62 Yesu ya amsa ya ce, “Ni ne. Kuma za ku ga Dan Mutum 

zaune a hannun dama Mai Iko, yana kuma zuwa 
cikin girgije na sararin sama.” 

63 Sai babban firist din ya yage rigunansa, ya ce, “Wace 
shaida kuma muke bukata? $4 Kun dai ji renin da ya yi wa Allah! 
Mene ne ra'ayinku?” 

Sai dukan mutane suka yanke masa shari’a cewa a kashe shi. 

65 Wadansu ma suka fara tottofa masa miyau, suka daure masa 
idanu, suka kuma mammare shi, suna ce masa, “Fada wanda ya 
mare ka!” Dogarawan haikalin kuma suka yi ta yin masa dūka. 


Bitrus Ya Yi Mūsun Sanin Yesu 
(Mat 26.69-75; Luk 22.56-62; Yoh 18.15-18,25-27) 


66 Bitrus kuwa yana Kasa a filin gidan, sai wata yarinya a 
cikin ma'aikatan babban firist ta zo wurin. 67 Da ta ga Bitrus yana 


14.58: Yoh 2.19 14.62: Dan 7.13 14.64: L. Fir 24.16 


MARKUS 14 — 15 117 


jin dumin wuta, sai ta dube shi da kyau, ta ce masa, “Ai, kai ma 
kana tare da Yesu Banazaren nan!” 

68 Amma Bitrus ya yi mūsu, ya ce, “Ban san ma abin da kike 
magana ba. Ban gane ba sam!” Da fadar haka, sai ya tashi ya je 
zauren gidan. Nan da nan sai zakara ya yi cara.” 

69 Da yarinyar ta sake gan shi a wurin, sai ta fada wa wadanda 
suke tsaye a wurin, “Wannan ma daya daga cikinsu ne.” 70 Sai 
Bitrus ya sake yin mūsu kuma. 

Bayan dan lokaci kadan, wadanda suke tsaye kusa da Bitrus 
suka ce masa, “Ba shakka, kai ma daya daga cikinsu ne; kai ba 
mutumin Galili ba ne?” 

71 Amma Bitrus ya fara zagi yana la'anta kansa, yana 
rantsuwa kuma a gabansu, yana cewa, “Ban ma san mutumin nan 
da kuke maganarsa ba.” 

72 Nan da nan sai zakara ya yi cara sau na biyu. Sai Bitrus 
ya tuna da maganar da Yesu ya fada masa cewa, “Kafin zakara 
ya yi cara sau biyu, za ka yi musun sanina sau uku.” Da ya tuna 
wannan magana, sai ya fashe da kuka. 


An Kai Yesu a Gaban Gwamna Bilatus 

(Mat 27.1-2,11-14; Luk 23.1-5; Yoh 18.28-38) 

1 5 1 Da sassafe manyan firistoci da shugabanni, da malaman 
dokoki, da dukkan sauran “yan majalisa suka yi shawara. 

Sai suka daure Yesu, suka tafi da shi, gaban Bilatus. 2 Bilatus 

kuwa ya tambaye shi ya ce, “Kai ne sarkin Yahudawa?” 

Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai ne ka fada haka.” 

3 Sai manyan firistoci suka yi ta zarginsa a kan abubuwa da 
yawa. Sai Bilatus ya sake tambayarsa ya ce, “Ga shi fa, ana 
zarginka a kan abubuwa da yawa, ba za ka ba da amsa ba?” 

5 Amma har yanzu, Yesu bai Kara yi wata magana ba, har abin 
ya dami Bilatus. 


An Yanke wa Yesu Hukuncin Mutuwa 
(Mat 27.15-26; Luk 23.13-25; Yoh 18.39-19.16) 

6 Abin da sarki ya saba yi a lokacin Bikin shi ne, yakan 
sakar musu dan kurkuku daya wanda mutanen suka roka. 7 To, 
akwai wani mai suna Barabbas wanda yake a daure a kurkuku, 
tare da 'yan tawaye da suka kashe mutum a lokacin da aka yi 
tawaye. 8 Sai taron jama'a suka zo suka fara rokon Bilatus ya 


Y 14.68 sai zakara ya yi cara: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da 
ba su da wadannan kalmomin. 


118 MARKUS 15 


yi musu abin da ya saba yi. ? Bilatus ya amsa musu ya ce, “Kuna 
so in sakar muku sarkin Yahudawa?” 10 Gama ya gane cewa 
saboda kishi ne ya sa manyan firistoci suka ba da Yesu a 
hannunsa. 

11 Amma manyan firistoci suka zuga jamaa su ce ya saki 
Barabbas a maimakon Yesu. 12 Sai Bilatus ya tambaye su ya ce, 
“To, me zan yi da wanda kuke ce da shi sarkin Yahudawa?” 

13 Suka ta da murya suka ce, “A gicciye shi!” 

14 Bilatus kuwa ya ce musu, “Don me? Wane laifi ne ya yi?” 

Sai suka Kara ta da murya suna cewa, “A gicciye shi!” 

15 Da yake Bilatus yana so yă faranta wa jama’a zuciya, sai 
ya sake musu Barabbas. Bayan ya sa aka yi wa Yesu bulala, sai 
ya ba da shi don a gicciye shi. 


Sojoji Sun Yi wa Yesu Ba’a 
(Mat 27.27-31; Yoh 19.2-3) 

16 Sojojin suka tafi da Yesu a zauren bariki, wato fadar 
gwamna wanda ake ce da shi “Firetoriyum”. Suka tara dukan 
sauran sojojin. 17 Suka sa masa wata jar riga irin ta sarakuna, suka 
kuma yi wani rawani na Raya, suka sa masa a kai. 18 Sai suka 
fara yi masa gaisuwa suna cewa, “Ranka ya dade, sarkin 
Yahudawa!” 19 Suka kuma yi ta bubbuga shi a kai da sanda, suna 
tottofa masa miyau. Sa'an nan suka durkusa wai suna yi masa 
ban girma. 

20 Da suka gama yi masa ba’a haka, sai suka cire masa rigar 
sarauta din, suka sa masa nasa riguna. Sa’an nan suka kai shi 
waje don a gicciye shi. 


An Gicciye Yesu 
(Mat 27.32-44; Luk 23.26-43; Yoh 19.17-27) 

21 Suna cikin tafiya, sai ga wani mutum yana wucewa, mai 
suna Siman, mutumin Sayirin, baban Alekzanda da Rufus, yana 
zuwa daga kauye, suka sa shi dole ya dauki gicciyen Yesu. 22 Suka 
kai Yesu wani wuri mai suna Golgota, wato wurin Rokon kai. 
23A wurin suka mika masa ruwan inabi gauraye da mur, z amma 
ya Ki sha. ?4 Sai suka gicciye shi. Suka kuma rarraba rigunansa a 
tsakaninsu, suka yi kuria a kansu don su ga abin da kowa zai 
samu. 3” Da Karfe tara na safe ne suka gicciye shi. 26 A gungumen 
itacen kuwa an rubuta sanarwar zargin da aka yi masa cewa, 


15.21: Rom 16.13 15.24: Zab 22.19 . 
715.23 Mur: Wani magani ne wanda yakan rage zafin ciwo a jikin mutum. 


MARKUS 15 119 


“Sarkin Yahudawa.” 27 Suka kuma gicciye "yan fashi biyu tare 
da shi, daya a hannun damarsa, daya kuma a hannun hagunsa. 4 

29 Mutanen da suke wucewa suka yi ta zaginsa, suna kada 
kai, suna cewa, “Ahaf! Kai da za ka rushe haikali, za ka kuma 
gina shi cikin kwana uku, 3?to, ka ceci kanka ka sauko mana!” 

31 Haka kuma manyan firistoci da malaman dokoki suka yi ta 
yi masa ba’a a tsakaninsu suna cewa, “Ya ceci wadansu, amma 
bai iya ceton kansa ba! 32 Bari wannan Almasihu, wai sarkin 
Isra'ila, ya sauko yanzu daga gicciyen nan, don mu gani mu ba 
da gaskiya!” “Yan fashin da aka gicciye tare da shi ma suka yi 
masa bakar magana. 


Mutuwar Yesu 
(Mat 27.45-56; Luk 23.44-49; Yoh 19.28-30) 

33 Da tsakar rana, sai duhu ya rufe dukan kasar, har zuwa 
Rarfe uku na yamma. 3 Sa'an nan da Karfe uku, Yesu ya daga 
murya da karfi ya ce, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Wato, “Ya 
Allahna, ya Allahna, don me ka yashe ni?” 

35 Da wadanda suke tsaye a wurin suka ji haka, suka ce, “Ga 
shi, yana kiran annabi Iliya.” 36 Sai dayansu ya gudu, ya jika soso 
da ruwan tsami, ya soka a sanda ya mika wa Yesu don ya sha, 
ya ce, “Ku tsaya dai! Bari mu gani ko annabi Iliya zai zo ya 
sauko da shi.” 

37 Sai Yesu ya daga murya da Karfi, sa’an nan ya mutu. 

38 Sai labulen da yake cikin haikali? ya yage kashi biyu tun 
daga sama har kasa. 

39 Lokacin da soja wanda yake tsaye a gaban Yesu ya ga yadda 
ya mutu, sai ya ce, “Ba shakka, wannan mutum Dan Allah ne!” 

40 Wadansu mata kuma suka tsaya can da nisa suna kallo. 
Cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu 
mamar Yakubu karami da Yusufu, da kuma Salomi. 41 Tun daga 
Galili ne wadannan matan suka biyo shi suna yi masa hidima. 
Wadansu mata kuma da yawa wadanda suka zo tare da shi a 
Urushalima suna wurin ma. 

15.28: Ish 53.12 15.29: Zab 22.8; Zab 109.25; Mar 14.58; Yoh 2.19 
15.34: Zab 22.1 15.36: Zab 69.22 15.38: Fit 26.31-33 15.40-41: Luk 8.2-3 


215,28 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da aya ta 28 “Wannan shi 
ne cikar annabcin da ya ce, “An lissafta shi a cikin masu laifi.” ” 


4 1538 labalen ... haikali: Wato, yadin da aka rufe Kofar Wurin Mafi Tsarki a 
sali. 


120 MARKUS 15 





Hoton labulen da ya yage kashi biyu (15.38) 


Jana'izar Yesu 
(Mat 27.57-61; Luk 23.50-56; Yoh 19.38-42) 

42 Da yamma ta yi, ana shiri“ don gobe Ranar Hutawa ce. 
43 Sai wani mutum mai suna Yusufu daga Arimatiya ya zo. Shi 
dan majalisa ne, mai daraja kuwa, wanda yake marmarin mulkin 
Allah ya zo. Ya yi Rarfin hali ya je wurin Bilatus, ya roka a ba 
shi jikin Yesu. 44 Bilatus ya yi mamaki da ya ji cewa Yesu ya 
riga ya mutu. Sai ya kira soja din ya tambaye shi ko gaskiya 
ne Yesu ya riga ya mutu. 45 Da ya tabbatar daga bakin sojan 
nan, sai ya ba Yusufu jikin. 

46 Yusufu kuwa ya sayo yadin lilin, ya sauko da jikin Yesu, 
ya nannade shi a yadin lilin, ya sa shi a kabarin da aka haka a 
jikin dutse. Sa’an nan ya gangaro da wani dutse ya rufe bakin 
kabarin. 

47 Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yusufu suna 
kallo, suka ga inda aka kwantar da jikin Yesu. 


“15.42 ana shiri: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


MARKUS 16 121 


Tashin Yesu daga Matattu 

(Mat 28.1-8; Luk 24.1-12; Yoh 20.1-10) 

1 6 1 Da Ranar Hutun Yahudawa ta wuce, Maryamu daga 
Magadala, da Maryamu mamar Yakubu, da kuma 

Salomi, suka sayo kayan kamshi domin su je su shafa wa jikin 

Yesu. ?A ranar farko ta mako, da sassafe wajen fitowar rana 

suka tafi kabarin. 3 Da suke kan hanya, suka ce wa juna, “Wa 

zai ture mana dutsen daga bakin kabarin?” 4 Amma da suka kai 

wurin, suka daga kai suka ga, ashe, an riga an ture dutsen. 

Babban dutse ne kuwa. 

5 Da suka shiga kabarin, sai suka ga wani saurayi a zaune a 
gefen dama, da farar riga a jikinsa, sai suka ji tsoro. 

6 Sai saurayin ya ce musu, “Kada ku yi mamaki. Kuna neman 
Yesu Banazare wanda aka gicciye? Ai, ya tashi. Ba ya nan. Ga 
inda aka kwantar da shi ma! 7 Yanzu sai ku tafi ku gaya wa 
almajiransa, har da Bitrus, cewa zai riga su zuwa Galili, a can ne 
za su gan shi kamar yadda ya fada musu.” 

8 Matan kuwa suka fita da gudu, sun rude suna rawar jiki. Ba 
su kuma ce wa kowa kome ba, domin suna jin tsoro. 


Yesu Ya Bayyana Kansa ga Maryamu 
(Mat 28.9-10; Yoh 20.11-18) 

|? Da Yesu ya tashi daga matattu da sassafe a rana ta farko ta 
mako, ya fara nuna kansa ga Maryamu daga Magadala, wato 
macen nan da Yesu ya fitar mata da aljanu bakwai. 1° Ita kuwa 
ta tafi ta fada wa mutanen da suke tare da shi tun dā, wadanda 
suke bakin ciki suna ta kuka. 11 Amma da suka ji cewa Yesu yana 
da rai, har ma ta gan shi, ba su ba da gaskiya ba. 


Yesu Ya Nuna Kansa ga Almajirai Biyu 
(Luk 24.13-35) 


12 Bayan haka Yesu ya canza kamanni ya nuna kansa ga 
wadansu biyu daga cikin almajiran a lokacin da suke tafiya Rauye. 
13 Sai biyun nan suka koma suka fada wa sauran, amma har yanzu 
suka Ki su yarda da labarin. 


Aikin da Yesu Ya Ba Almajiransa 
(Mat 28.16-20; Luk 24.36-49; Yoh 20.19-23; A. M. 1.6-8) 


14 Daga baya Yesu ya nuna kansa ga sha dayan a daidai 
lokacin da suke cin abinci. Sai ya tsawata musu a kan rashin 


16.7: Mat 26.32; Mar 14.28 


122 MARKUS 16 


bangaskiyarsu da taurinkansu, don ba su gaskata wadanda suka 
gan shi bayan tashinsa ba. 

15 Ya kuma ce musu, “Ku tafi ko'ina a dukkan duniya, ku yi 
wa dukkan 'yan Adam bishara. 16 Duk wanda ya ba da gaskiya, 
aka kuma yi masa baftisma, zai sami ceto. Amma duk wanda ya 
Ki ba da gaskiya za a hukunta shi. 17 Ga abubuwan da masu bina 
za su yi don shaidar gaskiyarsu. A cikin sunana za su fitar da 
aljanu, za su kuma yi magana da sababbin harsuna. 18 Za su dauki 
macizai da hannayensu. Idan kuma suka sha dafi, ba zai yi musu 
kome ba. Za su kuma sa hannayensu a kan marasa lafiya, su 
warke.” 


An Dauke Yesu zuwa Sama 
(Luk 24.50-53; A. M. 1.9-11) 

19 Bayan da Ubangiji Yesu ya yi musu wannan jawabi, sai 
aka dauke shi aka kai shi cikin sama, ya zauna a hannun dama 
na Allah. 20 Almajiran kuwa suka fita, suka yi ta wa'azi ko’ina. 
Ubangiji kuwa ya yi aiki tare da su, yana nuna gaskiyar 
maganarsu ta wurin abubuwan ban mamakin da ya sa su suka yi 
tare da maganar.]4 


16.15: A.M. 1.8 16.19: A. M. 1.9-11 
16.9-20 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da ayoyin nan. 


BISHARA TA HANNUN 
LUKA 


Gabatarwa 


Marubucin wannan bishara shi ne Luka. Shi ba Bayahude ba ne kuma 
shi likita ne. Shi kuma ba daya ba ne cikin almajiran Yesu kamar 
sauran marubutan Littattafan Bisharar Yesu, ko da yake akwai alama 
ya sadu da wadansu daga cikin almajiran Yesu (1.2). Ana zato an 
rubuta bisharan nan tsakanin A.D. 59-63, ko kuwa A.D. 70-80. Mai 
yiwuwa ne an rubuta ta a Roma. An rubuta Bisharan zuwa ga Tiyofilus 
ne ko da yake sakon domin kowa da kowa ne. 

Bishara ta Hannun Luka ta fara gabatar da Yesu cewa shi ne mai 
ceton Isra'ila da duniya duka. Bisharar ta fara da labari mai farin ciki 
na sanarwar haihuwar Yesu, ta kuma kare da labari mai farin ciki na 
tashin Yesu zuwa sama. A cikin bisharar, Luka ya nuna yadda Yesu 
ya damu sosai da mutanen da suke da damuwa. 

Akwai labaru da bisharan nan ce kadai ta ba da su. Misalin irin 
wadannan labaru su ne: Haihuwar Yohanna mai baftisma (1.5-25, 
57-80), da na zuwan mala'ika wajen Maryamu (1.26-38). Da kuma 
yabo da mala’iku suka yi da ziyarar masu kiwo lokacin haihuwar Yesu 
(2.8-20), da kuma addu'ar Simiyon da ta Anna a haikali (2.25-38). 
Wadansu labarun kuma su ne: Mikawar Yesu a haikali (2.41-52), ta 
da yaron macen da mijinta ya mutu (7.11-17), ziyarar Yesu ga 
Maryamu da Marta (10.38-42), ziyarar gidan Zakka da Yesu ya yi 
(19.1-10). Har yanzu akwai misalin Basamariyen da ya nuna tausayi 
(10.29-39), mai arziki da Li’azaru (16.19-31), Bafarisiyi da mai karbar 
haraji (18.9-14), da kuma bayyanuwarsa ga almajiran nan biyu da suke 
tafiya a hanya zuwa Imawus. 

A cikin wannan Bishara ta Hannun Luka an yi magana sosai a kan 
addu'a, da Ruhu Mai Tsarki, da hidimar da mata suka yi wa Yesu cikin 
aikinsa, da kuma irin tausayin da Allah ya nuna wa 'yan Adam har ya 
yafe zunubansu. 

Marubucin wannan Bishara ya ci gaba da ba da labarin a littafin 
Ayyukan Manzanni yadda masu bin Yesu sun Karu sun kuma bazu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-4 

Haihuwa da girmar Yohanna Maibaftisma da ta Yesu 
1.5—2.52 

Aikin Yohanna Maibaftisma 3.1-20 

Baftismar Yesu da gwajinsa a daji 3.21—4.13 

Aikin Yesu a Galili 4.14—9.50 


123 


124 LUKA 1 


Yesu ya bar Galili zuwa Urushalima 9.51—19.27 

Ayyukan Yesu na karshe, da hukuncinsa da mutuwarsa 
19.28— 23.56 

Tashin Yesu daga matattu, da bayyanuwarsa, da kuma tashinsa 
zuwa sama 24.1-53 


Gabatarwa 


1 Mutane da yawa sun yi kokari su rubuta labarin abubuwan 

da suka faru a tsakaninmu. ? Sun rubuta abin nan da muka ji 
daga bakin wadanda suka ga wadannan abubuwa da idanunsu tun 
farko, suka kuma yi shelar maganar Allah. 3 Saboda haka, mai 
girma Tiyofilus, da yake na bincika abubuwan nan duka a hankali 
tun daga farkonsu, na ga ya yi kyau in rubuta maka su bi da bi, 
4domin ka san gaskiyar abubuwan nan kamar yadda aka koyar 
maka da su. 


An Ba da labarin Haihuwar Yohanna Maibaftisma 


5A lokacin da Hirudus yake sarautar Yahudiya, akwai wani 
firist mai suna Zakariya, na sashin firistoci na gidan Abija. Sunan 
uwargidansa kuma Alisabatu; ita kuma ta fito daga zuriyar gidan 
Haruna ne. í Dukansu biyu, sun yi zama mai kyau a gaban Allah, 
sun kuma bi dokoki da umarnan Ubangiji duka kamar yadda ya 
ce a yi. 7 Amma ba su da 'ya' ya domin Alisabatu ba ta haihuwa, 
kuma da Zakariya da ita duk sun tsufa. 

8 Wata rana, Zakariya yana aikinsa na firistoci a cikin haikali, < 
bisa ga tsarin da aka yi don hidima ta kowace rana. ? Bisa ga 
alada wadda aka kafa don firistoci su bi, aka zabe shi domin ya 
shiga cikin haikalin Ubangiji ya Kone turare mai Ramshi. Saboda 
haka sai ya shiga haikalin, !° mutane kuma suna waje, suna addu'a 
a lokacin da yake Kone turare mai Kamshi. 

11 Ba labari, sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana masa, ya 
tsaya a gefen dama na bagade, inda ake Kone turare. '? Da ganin 
mala’ikan, sai gaban Zakariya ya fadi, tsoro kuma ya kama shi. 
13 Amma mala’ ikan ya ce masa, “Kada ka ji tsoro, Zakariya; Allah 
ya karbi addu'arka, kuma uwargidanka Alisabatu za ta haifa maka 
da. Za ka sa masa suna Yohanna. !4In an haife shi, za ka yi farin 
ciki da murna sosai, mutane da yawa kuma za ku yi murna. 
15 Yaron nan zai zama babban mutum a gaban Ubangiji. Ba zai 


1.5: 1 Tar 24.10 
1.8 haikali: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


LUKA 1 125 





Hoton Firist (1.8-9) 


sha ruwan inabi ko wani abu mai sa buguwa ba. Za a cika shi da 
Ruhu Mai Tsarki tun kafin a haife shi. 16Shi ne zai dawo da 
mutanen Isra'ila da yawa zuwa wurin Ubangiji Allahnsu. 1? Zai 
ja gaban Ubangiji, ya kuma yi aikinsa da dukan karfinsa da kuma 
“Karfin zuciya kamar annabi Hiya. Zai kawo zaman lafiya tsakanin 
iyaye da 'ya'yansu. Zai juyo da mutane masu rashin biyayya su 
zama mutane masu halin kirki, ta haka zai shirya wa Ubangiji 
mutanensa.” 

18 Sai Zakariya ya ce wa mala’ikan, “Yaya zan san cewa abin 
nan da ka fada haka zai kasance? Ga ni wani tsoho ne, uwargidana 
kuma haka.” 

19 Mala'ikan ya ce, “Ni ne Jibra’ilu da yake tsaya a gaban 
Allah. Allah ya aiko ni in zo in fada maka wannan Labari Mai 
Dadi. # Amma ga shi ka ki ka yarda da sakon, wanda zai zama 
gaskiya idan kwanakin suka cika. Saboda haka, tun da ka ki ka 


1.15: L. Kid 6.3 1.17: Mal 4.5-6 1.19: Dan 8.16; 9.21 


126 LUKA |1 


yarda, ba za ka Kara iya yin magana ba, sai ranar da alkawarin 
nan ya cika.” 

21 Mutane sun zauna suna jiran fitowar Zakariya, suna ta 
tunani komene ne ya sa ya dade haka a cikin haikalin. 22 Da ya 
fito bai iya yin magana da baki ba, sai sun gane cewa ya ga ru'uya 
a cikin haikalin. Sai ya rika yin musu magana da hannu, amma 
bai iya yin magana da bakinsa ba. 

23 Da lokacin hidimarsa ya Kare, sai ya koma gida. 24 Bayan 
"yan kwanaki, sai uwargidansa Alisabatu ta yi ciki, sai ta Boye 
kanta har wata biyar. 25 Alisabatu ta ce, “A Karshe Ubangiji ya ji 
tausayina, ya cire mini kunya a cikin jamaa.” 


An Ba da Labarin Haihuwar Yesu 


26 Alisabatu tana cikin wata shida ke nan da samun ciki, sai 
Allah ya aiki mala'ika Jibra’ilu zuwa wani gari a cikin Galili, da 
ake ce da shi Nazarat. ?” Ya aike shi ya kai sako wurin wata 
yarinyar da aka yi alkawari za ta auri wani mutum mai suna 
Yusufu, daga zuriyar sarki Dawuda. Sunan yarinyar kuwa 
Maryamu ne. 38 Da mala'ikan ya zo wurinta sai ya ce, “A gaishe 
ki! Ubangiji yana tare da ke, ya kuma sa miki albarkarsa!” > 

29 Da Maryamu ta ji gaisuwan nan, sai ta damu Rwarai, tana 
tunani ko wacce irin gaisuwa ce haka. 30 Sai mala’ikan ya ce mata, 
“Kada ki ji tsoro, Maryamu. Allah ya nuna miki alherinsa. 3! Ga 
shi za ki yi ciki, za ki kuma haifi da, wanda za ki ba shi suna 
Yesu. 932 Zai zama babban mutum, kuma za a ce da shi Dan Allah 
Madaukaki. Ubangiji Allah zai ba shi kujerar mulkin kakansa 
Dawuda. 33Zai yi mulkin gidan Yakubu har abada, mulkinsa 
kuma ba zai Rare ba!” 

34 Maryamu ta ce wa mala’ikan, “Yaya wannan zai faru, tun 
da yake ban taba sanin namiji ba?” 

35 Mala’ikan ya amsa ya ce, “Ruhu Mai Tsarki zai sauko a 
kanki, ikon Allah kuma zai rufe ki. Saboda haka yaron nan mai 
tsarki da za a haifa, za a ce da shi Dan Allah. 36 Ga shi Alisabatu 
’yar’uwarki, wadda ake ce ba za ta haihu ba, yanzu din nan, tana 
da ciki wata shida, duk da tsufanta. 37 Ai, ba abin da zai gagari 
Allah yi.” 


1.27: Mat 1.18 1.31: Mat 1.21 1.32-33: Kamal, 16; Ish 9.7 
L33: Dan 2.44, 7.14, 7.27; Mik 4.7 1.37: Far 18.1 


b 1.28 albarkarsa: Wadansu rubuce-rubucen Rii na dā sun Rara, “Mai albarka 
kike a cikin mata”. 

51.31 Yesu: Sunan “Yesu” a Helenanci shi ne “Joshuwa” a Ibraniyanci. 
Ma'anar sunan kuwa ita ce, “Allah yana ceto”. 


LUKA 1 127 


38 Maryamu ta ce, “To, ni baiwar Allah ce, bari ya zama mini 
kamar yadda ka fada.” Sai mala'ikan ya tafi. 


Maryamu Ta Ziyarci Alisabatu 


39 A kwanakin nan Maryamu ta yi shiri ta tafi da sauri zuwa 
wani gari cikin duwatsun Yahudiya. % Ta shiga gidan Zakariya, 
ta gai da Alisabatu. 4! Da jin gaisuwar, sai Alisabatu ta ji yaron 
da yake cikinta ya yi motsi. Aka kuma cika Alisabatu da Ruhu 
Mai Tsarki. 42 Sai ta daga murya da Karfi ta ce, “Ke mai albarka 
ce a cikin mata, yaron nan na cikinki kuma mai albarka ne! 
43 Yaya wannan alheri ya zo kaina, har da mamar Ubangijina za 
ta zo wurina? 44 Da na ji gaisuwarki, sai yaron da yake cikina ya 
yi motsi sosai saboda murna. 45 Mai albarka ce ke da kika gaskata 
cewa sakon nan da Ubangiji ya aika miki zai zama gaskiya!” 


Wakar da Maryamu Ta Yi don Yabo 


46 Maryamu ta ce, 
“Zuciyata tana yabon Ubangiji. 
47 Raina yana murna saboda Allah mai cetona, 
48 domin ya tuna da ni, ko da yake ni baiwarsa ce wadda ba 
kome ba! 
Daga yanzu dukan mutane za su ce da ni mai albarka, 
49 saboda manyan abubuwan da Allah Madaukaki ya yi mini. 
Sunansa mai tsarki ne. 
50 Daga zamani zuwa zamani yana jin tausayin wadanda 
suke ba shi girma. 
sl Da hannunsa mai Karfi ya aikata manyan abubuwa. Ya 
watsar da masu daga kai da dukan abin da suke 
takama da shi a zuciyarsu. 
52 Ya sauko da sarakuna daga sarautarsu, 
ya daukaka wadanda ba kome ba. 
53 Ya ba wa masu yunwa abubuwan masu kyau, ya sallami 
masu arziki hannu wofi. 
54 Ya tuna da alkawarin da ya yi wa kakanninmu a dā, 
na cewa, zai taimaki mutanensa Isra'ila masu yin masa 
hidima. 
55 ya cika alkawarinsa ga kakanninmu, da kuma ga Ibrahim 
da ’ya’yansa har abada!” 
56 Maryamu ta zauna da Alisabatu kamar wata uku, sa'an nan 
ta koma gida. 


1.48: 1 Sam 1.11 1.52: Ayu 5.11; 12.19 1.46-55: 1 Sam 2.1-10 1.55: Far 17.7 


128 LUKA 1 


An Haifi Yohanna Maibaftisma 


57 Da kwanakin haihuwarta suka cika, sai Alisabatu ta haifi 
da. 58 Abokan zamanta da "yan'uwanta suka yi murna sosai da 
suka ji ta haihu, suka taya ta farin ciki saboda wannan albarkar 
da Ubangiji ya yi mata. 

59 Da yaron ya cika kwana takwas, sai suka zo domin su yi 
masa kaciya.“ Da ma sun so ne su sa masa sunan babansa, Zakariya, 
60 amma mamar yaron ta ce, “A'a! Za a ce da shi Yohanna.” 

6l Sai suka ce, “Wane ne a danginku mai wannan suna?” 62 Sai 
suka tambayi baban yaron da hannu ya fada sunan da za a kira 
yaron da shi. 

63 Sai ya sa a kawo masa allo, sai ya rubuta, “Sunansa 
Yohanna.” Sai dukan mutanen da suke wurin suka yi mamaki! 
64 Nan take Zakariya ya sami bakin magana kuma, ya fara yabon 
Allah. 65Tsoro ya kama dukan abokan zamansu. Mutane suka ba 
da labarin abin nan da ya faru a ko'ina a Kasa mai duwatsu ta 
Yahudiya. $$ Duka wanda ya ji wannan labarin, sai ya yi ta tunani, 
yana cewa, “Me yaron nan zai zama?” Domin an gane cewa 
Ubangiji yana tare da shi. 


Zakariya Ya Yabi Allah 


67 Ana nan sai Ruhu Mai Tsarki ya cika Zakariya, baban 
Yohanna, sai ya yi annabci cewa, 
68 “Mu yabi Ubangiji, Allah na Isra'ila. 
Ya zo ya taimaki mutanensa, ya kuma ba su 'yanci. 
6? Ya ba mu Mai Ceto mai iko 
daga gidan mai hidimarsa Dawuda. 
7 Ya yi alkawari tun tuni 
ta bakin annabawansa masu tsarki cewa, 
71 zai cece mu daga hannun masu gāba da mu, 
da dukan wadanda ba sa son ganinmu. 
72 Ya ce zai nuna wa iyayenmu jinkai, 
zai tuna da alkawarinsa mai tsarki, 
73 alkawarin da ya yi tare da rantsuwa wa babanmu Ibrahim. 
74 Ya ce zai cece mu daga hannun masu gaba da mu, 
don mu bauta masa ba tsoro, 
75 mu kasance da tsarki da kuma ayyuka masu kyau a 
gaban Allah dukan kwanakinmu. 
76 Kai kuma dan yaron nan, 


1.59: L. Fir 12.3 1.73: Far 22.16-18 
€ 1.59 kaciya: Dubi ma’anar wadansu kalmomi. 


LUKA 1-2 129 


za a ce da kai annabi na Allah Madaukaki. 
Za ka riga Ubangiji zuwa, 
don ka shirya masa hanya. 
77 Za ka kawo wa mutanensa labari 
cewa Za su sami ceto ta wurin yafewar zunubansu. 
78 Ta wurin yawan jinkan nan na Allahnmu, 
hasken nan na ceto zai 6ullo daga sama, 
yă haskaka mu. 
79 Za a haskaka masu zama a duhu, 
da masu zama a inuwar mutuwa. 
Za a bi da mu a hanyar salama.” 
80 Sai Yohanna ya yi girma, ya yi Karfi a cikin ruhaniya. Ya 
yi zamansa a daji sai lokacin da ya fito domin yin wa’azi ga 
mutanen Isra” ila. 


Haihuwar Yesu 
(Mat 1. 18-25) 
1 A kwanakin nan, Kaisar Augustas ya ba da umarni a Kirga 
dukan mutanen da suke a karkashin mulkin Roma. 2 Wannan 
shi ne Kirga na farko wanda aka yi lokacin da Kiriniyus yake 
mulkin Kasar Suriya. 3 Dukan mutane suka koma garuruwansu 
domin a Kirga su. 

4 Yusufu ma ya bar garin Nazarat a cikin Galili ya je birnin 
Baitalami a cikin Yahudiya, wato, garin da aka haifi sarki 
Dawuda ke nan. Yusufu ya je can domin shi daga dangin 
Dawuda ne. 5 Ya tafi tare da Maryamu da aka yi alkawari zai 
aura, domin a Kirga su tare. Lokacin nan kuwa tana da ciki. 
6 Da suna can Baitalami, sai kwanakin haihuwarta suka yi. 7 Ta 
haifi danta na fari, ta rufe shi da zanen goyo, ta kuma kwantar 
da shi a abin da ake ba wa dabbobi abinci a ciki, domin ba su 
sami daki a masauki ba. 


Masu Kiwo da Mala'iku 


8A wannan gefen Kasar kuwa, akwai wadansu masu kiwo 
suna kwana a fili, suna lura da dabbobinsu da dare. ? Ba labari 
sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare su, kuma daukakar 
Allah ta haskaka su. Sai suka ji tsoro sosai. 10 Amma mala’ikan 
ya ce musu, “Kada ku ji tsoro! Gama na zo muku da Labari Mai 
Dadi, wanda zai sa dukan mutane su yi farin ciki sosai. 1! A yau 
din nan, a cikin birnin Dawuda, an haifa muku Mai Ceto, 


1.76: Mal 3.1 1.78: Mal 4.2 1.79: Ish 9.2 


130 LUKA 2 


Almasihu? Ubangiji! 12 Wannan ne zai zama muku alama, za ku 
samu an rufe yaron da zanen goyo, an kuma kwantar da shi a 
abin da ake ba wa dabbobi abinci a ciki.” 

13 Ba labari sai ga Kungiyar mala’iku daga sama sun bayyana 
tare da mala’ika na farin, suna yabon Allah suna cewa, 

14 “Daukaka ga Allah a can cikin sama! 

A duniya bari salama ta kasance tare da wadanda 
Allah yake jin dadinsu!” 

15 Da mala’ikun suka rabu da su suka koma sama, sai masu 
kiwon suka ce wa junansu, “Bari mu je Baitalami mu ga abin 
nan da ya faru, da Ubangiji ya gaya mana.” 

16 Sai suka tafi da sauri, suka ga Maryamu da Yusufu, suka 
kuma ga yaron yana kwance a abin da ake ba wa dabbobi abinci 
a ciki. 17 Da masu kiwon suka gan shi sai suka ba da labarin abin 
da mala'ikan ya fada musu a kan yaron. !8 Dukan mutanen da 
suka ji wannan labari, sai suka yi ta rike baki suna mamakin abin 
da masu kiwon nan suka ce. !? Maryamu kuwa ta rike dukan 
wadannan abubuwa, tana tunaninsu a zuciyarta. 2? Masu kiwon 
kuma suka koma, suna ta yin wakokin yabon Allah, saboda dukan 
abin da suka ji, suka kuma gani. Kome ya faru kuwa kamar dai 
yadda mala'ikan ya fada musu. 


An Sa wa Yesu Suna 


21 Da yaron ya yi kwana takwas, sai aka yi masa kaciya, aka 
kuma ba shi suna Yesu, sunan da mala'ika ya bayar tun kafin a 
yi cikinsa. 


An Kai Yesu Haikali don Mikawa 


22 Da lokaci ya kai da Maryamu da Yusufu za su yi abin da 
Dokar Musa ta ce a yi don tsabtacewa, sai suka dauki Yesu zuwa 
Urushalima don su mika shi ga Ubangiji. 53 Haka yake a rubuce 
a Dokar Ubangiji, “Duk da na fari da aka haifa, za a ce da shi 
mai tsarki na Ubangiji.” 4 Suka kuma yi hadaya kamar yadda 
Dokar Ubangiji ta fada cewa, “Kurciyoyi biyu ko 'yan tattabaru 
biyu ne za a yanka.” 

25 To, a wannan lokaci kuwa akwai wani mutumin da yake 
zama a Urushalima, da ake ce da shi Simiyon. Shi mutumin kirki 
ne, mai bautar Allah, kuma yana jiran ranar da za a ceci Isra'ila. 


2.21: L. Fir 12.3; Luk 1.31 2.23: Fit 12.2,12 2.22-24: L. Fir 12.6-8 
42.11 Almasihu: Da Ibraniyanci “Masiha” da helenanci “Kiristi”. Ma'anar 
Almasihu ita ce wanda aka shafe, aka kuma kebe. 


LUKA 2 131 


Ruhu Mai Tsarki kuwa yana tare da shi. ?6 Ruhu Mai Tsarki ya 
fada masa cewa ba zai mutu ba sai ya ga Almasihun da Ubangiji 
ya yi alkawari zai aiko. ?7 Da Ruhu yana iza shi sai ya shiga 
haikalin a lokacin da iyayen suka kawo Yesu haikali domin su yi 
kamar yadda Dokar ta ce a yi, 28sai Simiyon ya kari yaron a 
hannunsa ya yi wa Allah godiya ya ce, 

29 “Yanzu, ya Ubangiji, ka sallami bawanka lafiya, 

kamar yadda ka yi alkawari, 

30 gama idanuna sun ga cetonka, 

31 ceton da ka shirya a gaban dukan mutane, 

32 Hasken da zai bayyana ka ga wadanda ba Yahudawa ba, 

ya kuma kawo daukaka ga mutanenka Isra’ila.” 

33 Baban yaron da mamarsa suka rike baki, suna mamakin 
abubuwan nan da Simiyon ya fada a kansa. 34 Simiyon ya sa musu 
albarka, ya ce wa Maryamu, mamar yaron, “Allah ya zabi yaron 
nan domin ya zama dalilin faduwar wadansu, da tashiwar 
wadansu da yawa a cikin Isra'ila. Zai zama alama daga wurin 
Allah wadda mutane da yawa ba za su so ba. 35Ta haka asirin 
zukatansu Zai tonu. Abin nan kuwa zai yi miki zafi kamar takobi 
ne ya soki zuciyarki.” 

36 Akwai wata tsohuwar annabiya mai suna Hannatu, “yar 
Fanuwel na kabilar Ashiru. Ta yi zaman aure na shekara bakwai 
ne kawai, 37 sai mijinta ya mutu. Yanzu shekarunta tamanin da hudu 
ne.“ Ba ta barin haikali, tana yin wa Allah sujada dare da rana ta 
wurin, addu'a da azumi. 38 Daidai wannan lokaci, sai ta shigo, tana 
yi wa Allah godiya, ta kuma yi magana a kan yaron nan ga dukan 
wadanda suke jiran Allah ya ba wa Urushalima ?yanci. 


Yusufu da Maryamu Sun Koma Gidansu a Nazarat 


39 Da Yusufu da Maryamu suka gama yin dukan abubuwan 
da Dokar Ubangiji ta ce a yi, sai suka koma garinsu Nazarat a 
Galili. 4 Yaron ya yi girma, ya kuma yi Karfi, yana cike da 
hikima. Alherin Allah kuma yana tare da shi. 


Yesu, Dan Yaro, a cikin Haikali 


41 Kowace shekara iyayen Yesu sukan je Urushalima don 
Bikin Ketarewa.? 42 Da Yesu ya cika shekaru goma sha biyu da 


2.32: Ish 42.6; 49.6; 52.10 2.39: Mat 2.23 2.41: Fit 12.1-27; M. Sh 16.1-8 
2.37 Yanzu shekarunta tamanin da hudu ne: Wani juyi na wadannan 
kalmomin shi ne, “Ta yi shekaru tamanin da hudu da take zama ba tare da 
mijinta ba.” 

“2.41 Bikin Ketarewa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


132 LUKA 2-3 


haihuwa, sai suka je bikin kamar yadda suka saba. Da bikin ya 
Kare, suka kama hanya don su koma gida, amma Yesu, dan yaron 
nan, ya tsaya a baya a Urushalima, ba da sanin iyayensa ba. 4 Su 
kuma suna tsammani yana cikin jama'a, saboda haka suka yi ta 
tafiya har yini guda. Sa'an nan suka fara nemansa cikin 
'yan'uwansu da kuma abokansu, “amma ba su gan shi ba. 
Saboda haka suka koma Urushalima domin su neme shi a can. 
46 A rana ta uku suka same shi yana zama a cikin haikali tare da 
malamai. Yana jinsu, yana kuma yi musu tambayoyi. 47 Dukan 
wadanda suka ji shi, suka rife baki, suna mamakin ganewarsa da 
yadda yake ba da amsoshi. 48 Iyayensa suka yi mamakin ganinsa 
a nan, sai mamarsa ta ce masa, “Dana, don me ka yi mana haka? 
Ni da babanka mun damu sosai, da ba mu gan ka ba.” 

49 Ya amsa musu ya ce, “Don me kuke nemana? Ba ku sani 
cewa ya kamata in kasance a gidan Ubana/ ba?” 5° Amma ba su 
gane komene ne yake nufi da maganarsa nan ba. 

51 Sai ya tashi ya bi su, suka koma Nazarat tare, inda ya rika 
biyayya ga iyayensa. Mamarsa kuma ta rike dukan wadannan 
abubuwa a zuciyarta. 52 Yesu ya yi ta karuwa da hikima da tsayi, 
ya kuma sami farin jini daga wurin Allah da mutane kuma. 


Wa'azin Yohanna Maibaftisma 
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Yoh 1.19-28) 
3 1A cikin shekara ta goma sha biyar na mulkin Kaisar 
Tibariya ne; Buntus Bilatus yana mulkin Yahudiya, Hirudus 
yana sarautar Galili; dan'uwansa Filibus yana mulkin Ituriya da 
Tarakunitas; Lisaniyas yana sarautar Abiliya; ? kuma Hanana da 
Kayafa su ne manyan firistoci. A wannan lokacin kuwa sai 
maganar Allah ta zo wa Yohanna dan Zakariya a daji. 3 Sai 
Yohanna ya je ko'ina a duk sashin Kogin Urdun, yana wa'azi 
mutane su tuba, a yi musu baftisma domin a yafe musu 
zunubansu. 4Kamar yadda yake a rubuce a cikin littafin annabi 
Ishaya cewa, “Muryar mai kira a daji tana cewa, 
‘Ku shirya wa Ubangiji inda zai bi, 
ku mike hanyoyinsa. 
5A ciccika kowane kwari, 
a faffashe kowane dutse da kowane tudu. 
A mike hanyar da take da kwana-kwana, 


2.52: 1 Sam 2.26; K. Mag. 3.4 


12.49 Kasance a gidan Ubana; Wani juyi na wadannan kalmomin shi ne “yi 
aikin da Ubana ya ba ni.” 


LUKA 3 133 


a gyara mummunar hanya don ta yi kyau. 

é Dukan mutane za su ga ceton Allah!” ” 

7 Saboda haka ne, Yohanna ya ce wa taron jama'ar da suka 
zo domin ya yi musu baftisma,£ “Ku macizai! Wa ya gargade ku 
ku guje wa hukuncin nan mai zuwa? $Ku yi ayyukan da za su 
nuna cewa kun tuba. Kada ku yi tunani a zuciyarku cewa, 
“Ibrahim ne babanmu.” Gama ina fada muku, Allah yana da iko 
yi wa Ibrahim 'ya'ya da duwatsun nan. 7 An riga an sa bakin 
gatari a gindin itace. Duk itacen da bai ba da 'ya'ya masu kyau 
ba, sai a sare shi a jefa a wuta.” 

10 Sai mutane suka tambaye shi, “Me za mu yi ke nan?” 

11 Ya amsa musu ya ce, “Duk wanda yake da riguna biyu, ya 
raba da wanda ba shi da ko daya, wanda yake da abinci shi ma 
ya yi haka.” i 

12 Masu karbar haraji suka zo domin a yi musu baftisma, suka 
tambaye shi suka ce, “Malam, me za mu yi?” 

13 Ya ce musu, “Kada ku kara fiye da abin da aka ce a 
karba.” 

14 Sojoji ma suka tambaye shi, “Mu fa? Me za mu yi?” 

Sai ya ce musu, “Kada ku sa wa mutane dole su ba ku kudi, 
kuma kada ku yi karya a kansu don sun Ki su ba ku. Ku gode da 
abin da ake biyanku.” 

15 Da yake mutane suna jiran zuwan Almasihu, sai dukansu 
suka yi tunani a zuciya ko Yohanna shi ne Almasihu din. 16 Sai 
Yohanna ya ce wa dukansu, “Ni, ina muku baftisma da ruwa ne, 
amma akwai wani yana zuwa wanda ya fi ni girma. Ban isa in 
kunce igiyar takalmansa ba. Shi ne zai yi muku baftisma da Ruhu 
Mai Tsarki da wuta kuma. !7 Yana rike da matankadinsa, zai 
tankade hatsinsa, kuma ya tattara alkamarsa ya sa cikin rumbunsa. 
Amma zai Rona yayin da wuta da ba a iya kashewa.” 

18 Da wadansu gargadi masu yawa, Yohanna ya yi wa mutane 
wa'azin Labari Mai Dadi. ? Amma Yohanna ya tsawata wa 
gwamna Hirudus, domin shi Hirudus ya auri Hirudiya, matar 
dan'uwansa Filibus, ya kuma yi wadansu mugayen abubuwa. 2° A 
Karshe, Hirudus ya Kara bata al’amarin da iznin nan da ya bayar 
na cewa a kama Yohanna a kulle. 





3.4-6: Ish 40.3-5 3.7: Mat 12.34; 23.33 3.8: Yoh 8.33 3.9: Mat 7.19 
3.12: Luk 7.29 3.19-20: Mat 14.3-4; Mar 6.17-18 


£3.7 Baftisma: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


134 LUKA 3 


An Yi wa Yesu Baftisma 
(Mat 3.13-17; Mar 1.9-11) 


21 Bayan da aka yi wa dukan mutane baftisma, sai aka yi wa 
Yesu shi ma. Da yana addu'a, sai sama ya bude, ?? Ruhu Mai 
Tsarki ya sauko a kansa da wani kamanni kamar kurciya. Sai aka 
ji wata murya daga sama ta ce, “Kai ne Dana, wanda nake Rauna. 
Ina jin dadinka Rwarai.” 4 


Asalin Yesu 
(Mat 1.1-17) 


23 Lokacin da Yesu ya fara aikinsa na koyarwa, yana da 
shekara talatin ne a duniya. Mutane sun dauke shi a kan shi dan 
Yusufu ne, wanda yake dan Heli, 24 Heli dan Matat, Matat dan 
Lawi, Lawi dan Malki, Malki dan Yanna, Yanna dan Yusufu, 
25 Yusufu dan Matatiya, Matatiya dan Amos, Amos dan Nahum, 
Nahum dan Azaliya, Azaliya dan Najaya, 26 Najaya dan Ma'ata, 
Ma'ata dan Matatiya, Matatiya dan Shimeya, Shimeya dan Josek, 
Josek dan Yahuda. 

27 Yahuda dan Yowanan, Yowanan dan Refaya, Refaya dan 
Zarubabel, Zarubabel dan Sheyaltiyel, Sheyaltiyel dan Niri, 28 Niri 
dan Malki, Malki dan Addi, Addi dan Kosama, Kosama dan 
Almadama, Almadama dan Er, 2? Er dan Joshuwa, Joshuwa dan 
Eliyezer, Eliyezer dan Yorim, Yorim dan Matat, Matat dan Lawi, 

30 Lawi dan Simiyon, Simiyon dan Yahuda, Yahuda dan 
Yusufu, Yusufu dan Yonana, Yonana dan Eliyakim. 3! Eliyakim 
dan Malaya, Malaya dan Mainana, Mainana dan Matata, Matata 
dan Natan, Natan dan Dawuda. 32? Dawuda dan Jesse, Jesse dan 
Obida, Obida dan Bo'aza, Bo'aza dan Salmon, Salmon dan 
Nashon. 

33 Nashon dan Amminadab, Amminadab dan Aram, Aram dan 
Hesruna, Hesruna dan Feresa, Feresa dan Yahuda. 34 Yahuda dan 
Yakubu, Yakubu dan Ishaku, Ishaku dan Ibrahim, Ibrahim dan 
Tera, Tera dan Nahor, 35 Nahor dan Serug, Serug dan Reyu, Reyu 
dan Feleg, Feleg dan Eber, Eber dan Shela. 

36 Shela dan Kenan, Kenan dan Arfakshad, Arfakshad dan 
Shem, Shem dan Nuhu, Nuhu dan Lamek, 37Lamek dan 
Metusela, Metusela dan Enok, Enok dan Yared, Yared dan 


3.22: Far 22.2; Zab 2.7; Ish 42.1; Mat 3.17; Mar 1.11; Luk 9.35 
#322 Kai ne Dana ... ina jin dadinka Rwarai: Wadansu rubuce-rubucen 
hannu na da suna da, “Kai Dana ne, yau na zama ubanka” ne a nan. 


LUKA 3-4 135 


Mahalalel, Mahalalel dan Kenan, 38 Kenan dan Enosh, Enosh dan 
Shitu, Shitu dan Adamu, Adamu kuma dan Allah. 


Shaidan Ya Gwada Yesu 

(Mat 4.1-11; Mar 1.12-13) 

4 1 Yesu ya dawo daga Kogin Urdun cike da Ruhu Mai Tsarki. 
Ruhu kuwa ya iza shi zuwa cikin daji, Zinda Shaidan ya 

gwada shi na kwana arba'in. A Karshen wannan lokacin sai yunwa 

ta kama shi, don bai ci kome ba. 

3 Sai Shaidan ya ce masa, “Idan kai Dan Allah ne, ka umarci 
wannan dutse ya zama burodi.” 

4 Yesu ya amsa masa ya ce, “An rubuta a cikin Maganar 
Allah cewa, “Ba da abinci kadai mutum zai rayu ba.” ” > Daga 
nan, Shaidan ya kai shi wani wuri mai tsayi sosai, ya nuna masa 
dukan mulkokin duniya a cikin dan lokaci. é Shaidan ya ce masa, 
“Zan ba ka iko akan dukan wadannan da duk daukakarsu, domin 
dukan wadannan an ba ni. Kuma zan iya ba wa duk wanda nake 
so in ba shi. 7 Dukan wannan zai zama naka idan dai ka yi mini 
sujada.” 

8 Yesu ya ce masa, “Gama a rubuce yake cewa, 

“Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, 
kuma shi kadai za ka bauta masa!” ” 

9 Sai Shaidan ya dauke shi zuwa Urushalima, ya kai shi can 
bisa haikali, ya ce masa, “Idan kai Dan Allah ne, ka yi tsalle 
daga nan ka fadi Kasa. '? Don a rubuce yake cewa, “Zai ba da 
umarni ga mala’ikunsa su lura da kai, su tsare ka.” 11 Da kuma, 
“Za su tare ka da hannayensu don kada ka buga Kafafunka a 
dutse.” ” 

12 Amma Yesu ya ce masa, “A rubuce yake kuma cewa, 
“Kada ka gwada Ubangiji Allahnka.” ” 

13 Da Shaidan ya gama gwada Yesu a ta kowane gefe, sai ya 
bar shi na dan lokaci. 


Yesu Ya Fara Hidimarsa a Galili 
(Mat 4.12-17; Mar 1.14-15) 

14 Sai Yesu ya koma Galili, ikon Ruhu Mai Tsarki kuma yana 
tare da shi. Labarinsa ya kai ko'ina a kewayen. !5Ya yi ta 
koyarwa a majami'unsu,' kowa yana ta yabonsa. 


4.4: M. Sh 8.3 4.8: M. Sh 6.13 4.10: Zab 91.11 4.11: Zab 91.11-12 
4.12: M. Sh 6.16 
'4.15 majami’a: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


136 LUKA 4 


An Ki Yesu a Nazarat 
(Mat 13.53-58; Mar 6.1-6) 

16 Daga nan sai Yesu ya zo Nazarat, inda ya yi girma. Ya 
shiga majami'a a Ranar Hutun Yahudawa wato, Asabar kamar 
yadda ya saba. Ya tashi zai yi karatu ke nan, 17 sai aka mika masa 
littafin annabi Ishaya. Ya kunce littafin ya nemi, ya kuma sami 
wurin da aka rubuta cewa, 





Hoton littafi (4.17) 


18 “Ruhun Ubangiji yana tare da ni, 
Domin ya zae ni in kawo wa talakawa Labari Mai Dadi. 
Ya aike ni in yi shelar ”yanci ga wadanda suke a daure. 
In kuma bude idanun makafi. 
In kuma ba da 'yanci ga wadanda aka danne. 
19 In kuma fada wa kowa cewa lokaci ya yi da Ubangiji zai ceci 
mutanensa.” 

20 Da ya gama karatun, sai ya nade littafin ya ba wa mai lura 
da majami’ar, ya zauna. Dukan mutanen da suke majami’ar, suka 
zuba masa ido, ?! sai ya ce musu, “Wannan Rubutaccen Maganar 
Allah, ya cika a kunnenku a yau.” 

22 Dukansu da suke wurin suka ji dadinsa suna ta mamakin 
kalmomi masu kyau da suke fitowa daga bakinsa, suna ta 
tambaya, suna cewa, “Anya, wannan ba dan Yusufu ba ne?” 


4.18-19: Ish 61.1-2 


LUKA 4 137 


23 Yesu ya ce musu, “Na sani za ku gaya mini karin maganan 
nan, ‘Likita, ka warkar da kanka.’ Za ku kuma ce mini, “Ka yi 
abubuwan da muka ji ka yi a Kafarnahum a nan garinka mana.” ” 
24 Ya sake ce musu, “Ina fada muku gaskiya, ba annabin da a kan 
yarda da shi a garinsa”. 

25 “Amma gaskiya ina gaya muku, a zamanin annabi Iliya, 
akwai matan da mazansu suka mutu da yawa a Isra’ila. A wannan 
lokacin ne ruwan sama ya ki zuwa har shekara uku da wata shida, 
aka kuma yi muguwar yunwa ko'ina a Kasar. 26 Amma ba a aiko 
da annabi Iliya zuwa wurin ko daya daga cikinsu ba. Ai, zuwa 
wurin wata macen da mijinta ya mutu, a Zarifat da yake a yankin 
Sidon ne aka aike shi. ?7 A lokacin annabi Elisha kuma akwai 
kutare wato, masu ciwon fatar jiki da yawa a Isra’ila, amma ba 
a warkar da ko daya a cikinsu ba, sai Na’aman mutumin kasar 
Suriya ne kadai aka warkar.” 

28 Da mutanen da suke cikin majami'a suka ji wannan 
magana, sai haushi ya kama su duka. 2? Suka tashi suka fitar da 
Yesu bayan gari, har suka kai shi kan dutse da aka gina garinsu 
a kai. Sun so su ture shi ya fadi daga kan dutsen, 3? amma sai ya 
bi ta cikinsu ya yi tafiyarsa. 


Mai Aljani 
(Mar 1.21-28) 

31 Sai ya tafi Kafarnahum, wani gari a cikin Galili. A nan ya 
shiga majami'a a Ranar Hutun Yahudawa yana koyar da su. 
32 Suka yi ta mamakin koyarwarsa, domin maganarsa tana da iko. 
33 A cikin majami’ar, akwai wani mutum mai aljani. Sai ya ta da 
murya da Karfi ya ce, 34“Wayyo! Ina ruwanka da mu, Yesu 
mutumin Nazarat? Ko ka zo ne ka halaka mu? Na san wane ne 
kai, kai ne Mai Tsarkin nan na Allah!” 

35 Yesu ya tsawata wa aljanin ya ce, “Ka yi shiru, ka fita daga 
jikin mutumin nan!” Sai aljanin ya daga mutumin, ya buga shi a 
Kasa a gabansu, sa'an nan ya fita, ya bar mutumin ba wani ciwo. 

36 Sai dukan mutane suka kama baki kawai, suna ce wa 
junansu, “Wane irin abu ne haka? Da karfi da iko wannan mutum 
ya umarci aljanu har sun fita!” 37 Wannan abin da Yesu ya yi, ya 
sa an dinga maganarsa ko’ina a Kasar. 


4.24: Yoh 4.44 4.25: 1 Sar 17.1 4.26: 1 Sar 17.8-16 4.27: 2 Sar 5.1-14 
4.32: Mat 7.28-29 


138 LUKA 4-5 


Yesu Ya Warkar da Mutane da Yawa 
(Mat 8.14-17; Mar 1.29-34) 

38 Yesu ya fita daga majami'a, ya tafi gidan Siman. Mamar 
matar Siman kuma ba ta da lafiya, zazzabi ya dame ta sosai. Sai 
aka yi wa Yesu maganar rashin lafiyarta. 3? Ya je ya tsaya kusa 
da gadonta ya umarci zazzabin ya bar ta. Nan take zazzabin ya 
bar ta, ta kuma tashi, ta yi musu hidima. 

40 Da rana ta fadi, kowa da yake da aboki mai rashin lafiya 
da kowane irin ciwo, suka kawo su wurin Yesu; shi kuma ya 
taba kowannensu da hannu ya warkar da su duka. 4! Aljanu suka 
fita daga jikin mutane da yawa suna ihu suna cewa, “Kai Dan 
Allah ne!” 

Amma Yesu ya tsawata musu, ya hana su magana, don sun 
san cewa shi ne Almasihu. 


Yesu Ya Yi Wa'azi a Majami'u 
(Mar 1.35-39) 

42 Da gari ya waye sai Yesu ya bar garin ya je inda ba kowa. 
Mutane suka yi ta nemansa, har suka same shi. Suka yi Kokari 
su hana shi zuwa wani wuri kuma, Bamma ya ce musu, “Ya 
kamata in kai Labarin Mai Dadi na mulkin Allah ga wadansu 
garuruwa, gama saboda wannan dalilin ne aka aiko ni.” 

44 Sai ya yi ta yin wa'azi a majami'un Yahudiya.J 


Yesu Ya Kira Almajiransa na Farko 

(Mat 4.18-22; Mar 1.16-20) 

5 1 Wata rana Yesu yana tsaye a gefen Tekun Janisarat. Mutane 
suka yi ta matsawa kusa da shi domin su ji maganar Allah. 

2 Yesu ya ga jirage biyu a ajiye a bakin tekun. Masu kamun kifin 

kuwa sun fita suna wanke kayansu na kaman kifi. “Sai Yesu ya 

shiga daya daga cikin jiragen, wanda yake na Bitrus, ya kuma 

roke shi ya tura jirgin zuwa cikin ruwa kadan. Sai ya zauna a 

ciki yana koya wa mutane. 

4 Da ya gama magana, sai ya ce wa Bitrus, “Ka Kara tura 
jirgin zuwa inda akwai zurfi, ku saki abin kamun kifinku, ku 
jawo kifi.” 

5 Bitrus ya ce masa, “Mai girma, ai, tun da daddare muna 
a nan muna fama ba mu kama kome ba, amma in ka ce haka, 


5,1-3: Mat 13.1-2; Mar 3.9-10; 4.1 
74.44 Yahudiya: Wadansu rubuce-rybucen hannu na dā suna da “Galili” ne a 
nan. ; 


LUKA 5 139 


to, zan yi.” $ Da suka sa abin kamun kifin, sai suka kama kifi 
da yawa har abin kamun kifin ya fara tsintsinkewa. 7 Ganin 
haka, sai suka kira abokansu na dayan jirgin su zo su taimake 
su. Suka zo suka ciccika jiragen biyu da kifi, har jiragen suka 
kusa nutsewa saboda nauyi. $ Da Bitrus ya ga abin da ya faru, 
sai ya durkusa a gaban Yesu ya ce, “Rabu da ni, Ubangiji! 
Gama ni mai zunubi ne!” 

9 Domin shi da wadanda suke tare da shi duka, mamaki ya 
kama su sosai saboda yawan kifin nan da suka kama; !? haka ma 
Yakubu da Yohanna, 'ya'yan Zabadi, abokan aikin Bitrus. Sai 
Yesu ya ce wa Bitrus, “Kada ka ji tsoro; daga yanzu mutane ne 
za ka rika jawowa, ba kifi ba.” 

11 Sai suka jawo jiragensu zuwa gefen tekun, suka bar kome 
da kome, suka bi Yesu. 


Yesu Ya Warkar da Kuturu 
(Mat 8.1-4; Mar 1.40-45) 


12 Wata rana Yesu yana a wani gari, sai ga wani mutumin da 
ciwon kuturta ya ci Karfinsa, ya zo. Da ganin Yesu, sai ya durkusa, 
ya roke shi, yana cewa, “Mai girma, idan ka yarda, kana iya ka 
tsarkake ni!” 

13 Yesu ya mika hannunsa ya taba shi, yana cewa, “Na yarda, 
ka warke!” Nan da nan, sai kuturtar ta bar shi. !4 Sai Yesu ya 
umarce shi ya ce, “Kada ka gaya wa kowa, amma ka je ka nuna 
kanka a wurin firist, ka kuma yi hadaya kamar yadda Musa ya 
ce a yi don tsarkakewa. Ka yi haka don ka tabbatar wa jama'a 
cewa ka warke.” 

15 Amma duk da haka sai gaba-gaba labarin Yesu yake ta yi, 
mutane da yawa suka rika zuwa don jinsa, suna neman warkarwa 
daga dukan cututtukansu. !6 Amma Yesu yakan tafi wani wurin 
da babu kowa, domin yin addu'a. 


Yesu Ya Warkar da Shanyayye 
(Mat 9.1-8; Mar 2.1-12) 

17 Wata rana Yesu yana koyarwa sai wadansu Farisiyawak da 
malaman dokoki“ wadanda suka zo daga kowane Kauye da yake 
a Galili, da Yahudiya, da kuma daga birnin Urushalima, suna 
zaune a wurin. 


5.5: Yoh 21.3 5.6: Yoh 21.6 5.12: L. Fir 14.1-32 5.14: L. Fir 14.1-32 
k a> 17 Farisiyawa: Dubi ma’anar wadansu kalmomi. 
£5.17 Malaman dokoki: Dubi ma’anar wadansu kalmomi. 


140 LUKA 5 


Ikon Ubangiji kuwa yana tare da shi domin ya warkar da masu 
ciwo. 1$Ana nan sai ga wadansu mutane sun kawo wani 
shanyayye kwance a kan tabarma. Suna Kofari su kai shi cikin 
gida domin su kwantar da shi a gaban Yesu, ? amma ba su sami 
hanya ba saboda yawan mutane. Da suka ga babu dama, sai suka 
hau kan rufin dakin, suka 6alle marufin suka saukar da shi duk 
da tabarmar da yake kwance a kai, suka ajiye shi a tsakiyar 
mutane a gaban Yesu. ?? Da Yesu ya ga bangaskiyarsu, sai ya ce 
wa mutumin da yake kwance, “An gafarta maka zunubanka, 
abokina.” 

21 Malaman dokoki tare da Farisiyawa suka fara ce wa 
junansu, “Wane ne wannan da yake yin maganar reni wa Allah 
haka! Allah ne kadai yake da ikon gafarta zunubai!” 

22 Da Yesu ya gane abin da suke tunani, sai ya ce musu, “Don 
me kuke wannan tunani? 23 Wanne ya fi sauki, a ce, “An gafarta 
maka zunubanka,’ ko kuwa a ce, ‘Tashi, ka yi tafiya’? 24 Amma 
ina so ku sani cewa Dan mutum yana da iko yă gafarta zunubai 
a duniya.” Sai ya ce wa shanyayyen, “Na ce maka, tashi, ka dauki 
tabarmarka ka tafi gida!” 

25 Nan da nan mutumin nan ya tashi a idon kowa, ya dauki 
tabarmar da dā yake kwance a kai, ya tafi gida, yana yabon Allah. 
26 Dukansu suka kama baki suna mamaki! Cike da tsoro, suka 
yabi Allah, suna cewa, “Yau mun ga abin mamaki!” 


Yesu Ya Kira Lawi 
(Mat 9.9-13; Mar 2.13-17) 


27 Bayan haka, Yesu ya fita, ya ga wani mai kar6ar haraji 
mai suna Lawi, yana zaune a wurin karar haraji. Sai Yesu ya 
ce masa, “Bi ni!” 28 Sai Lawi, ya bar kome da kome, ya tashi, 
ya bi shi. 

29 Sai Lawi ya shirya babban biki a gidansa, ya kuma gayyaci 
Yesu. Masu karbar haraji da yawa tare da wadansu mutane suna 
nan suna cin abinci tare da su. 3? Amma Farisiyawa da malamansu 
da malaman dokoki suka fara gunaguni, suna ce wa almajiran 
Yesu, “Don me kuke ci, kuke kuma sha tare da masu karbar haraji 
da masu zunubi?” 

31 Yesu ya amsa musu ya ce, “Masu lafiyar jiki ba sa bukatar 
likita, sai dai marasa lafiya. 2 Ban zo don in kira masu adalci ba, 
sai dai don masu zunubi su tuba, su kuma canza rayuwarsu.” 


5.30: Luk 15.1-2 


LUKA 5-6 141 


Tambaya a kan Yin Azumi 
(Mat 9.14-17; Mar 2.18-22) 

33 Wadansu suka ce wa Yesu, “Almajiran Yohanna sukan yi 
azumi a kai a kai sukan kuma yi addu'a, haka ma na Farisiyawa; 
amma naka sai ci da sha suke yi kullum.” 

34 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Kuna tsammani za ku iya 
hana abokan ango abinci, in suna tare da angon? 35 Lokaci yana 
zuwa da za a dauki angon a bar su. To, a lokacin ne za su yi 
azumi.” 

36 Sai Yesu ya ba su wani misali ya ce, “Ba wanda zai yage 
Kyalle daga sabuwar riga ya yi wa tsohuwar riga faci da shi. Idan 
ya yi haka, sai yă zama ya yage sabuwar rigarsa, kuma facin ba 
zai yi wa tsohuwar rigar kyau ba. 3? Kuma ba wanda zai zuba 
sabon ruwan inabi’ a cikin tsofaffin salkuna. Idan ya yi haka, sai 
sabon ruwan inabi yă faffashe salkunan ruwan inabin yă zube 
salkuna kuma su lalace. 38 Sabon ruwan inabi dai sai a zuba shi 
a cikin sababbin salkuna! 3? Ba wanda zai so shan sabon ruwan 
inabi bayan ya sha tsohon. Ai, yakan ce tsohon, ya fi dadi!” 


Tambaya a kan Kiyaye Ranar Hutu 
(Mat 12.1-8; Mar 2.23-28) 
6 1 Wata Ranar Hutun Yahudawa Yesu da almajiransa suka bi 
ta gonakin alkama; sai almajiran suka karya wadansu kan 
alkama suna murjewa suna ci. ? Sai wadansu Farisiyawa suka ce, 
“Me ya sa kuke yin abin da Doka ta hana a yi a Ranar Hutu?” 
3 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ashe, ba ku karanta abin da 
Dawuda ya yi ba sa'ad da shi tare da mutanensa suka ji yunwa? 
4 Yadda Dawuda ya shiga wurin sujada, ya dauki burodin da aka 
kee, ya ci, har ma ya ba abokan tafiyarsa wanda bai kamata 
kowa ya ci ba, sai firistoci kadai?” 
5 Sai ya gama maganan nan da cewa, “Ai, Dan Mutum 
Ubangiji ne har ma da na Ranar Hutu.” 


Mai Shanyayyen Hannu 
(Mat 12.9-14; Mar 3.1-6) 

6A wata Ranar Hutun Yahudawa kuma, Yesu ya shiga 
majami'a yana koyarwa. Akwai wani mutum a wurin da hannun 
damarsa ya shanye. 7 Sai malaman dokoki da Farisiyawa suka 


6.1: M. Sh 23.26 6.3-4: 1 Sam 21.1-6 6.4: L. Fir 24.9 
5.37 ruwan inabi: A kan sami wannan daga 'ya'yan inabin da aka matse. An 
cika yin amfani da ruwan inabi kamar ruwan sha a Rasar Isra'ila. 


142 LUKA 6 


zuba ido, su ga ko Yesu zai yi warkarwa a Ranar Hutu, domin 
su same shi da laifi. $ Amma Yesu ya san abin da suke tunani. 
Sai ya ce wa mutumin nan, “Tashi ka zo ka tsaya a nan.” Sai 
mutumin ya tashi ya zo ya tsaya a wurin. ? Yesu ya ce musu, “Ina 
tambayarku, mene ne ya dace a yi a Ranar Hutu? A yi alheri ko 
a yi mugunta? A ceci rai, ko a halaka shi?” 10 Sai ya duddube su 
duka; sa'an nan ya ce wa mutumin, “Ka mika hannunka.” Shi 
kuwa ya mike hannun, sai hannunsa ya warke. 

11 Sai haushi ya kama Farisiyawa da malaman dokoki sosai, 
suka fara magana da junansu a kan abin da za su yi da Yesu. 


Yesu Ya Zabi Almajirai Sha Biyu 
(Mat 10.1-4; Mar 3.13-19) 

12 A kwanakin nan, Yesu ya je ya hau dutse domin ya yi 
addu'a. Ya kwana yana addu'a ga Allah. 13 Da gari ya waye, sai 
ya kira almajiransa, ya zabi guda goma sha biyu daga cikinsu, 
wadanda ya ce da su manzanni. 4 Su ne Siman, wanda Yesu ya 
sa masa suna Bitrus, da dan'uwansa Andarawus, da Yakubu, da 
Yohanna, da Filibus, da Batilomi, '”da Matiyu, da Toma, da 
Yakubu dan Halfa, da Siman wanda ake ce da shi mai kishin 
Kasarsu, 16da Yahuda dan Yakubu, da kuma Yahuda Iskariyoti, 
wanda ya zama mai cin amana. 


Yesu Ya Koyar da Mutane, Ya kuma Warkar da Su 
(Mat 4.23-25) 


17 Sai Yesu ya sauko tare da manzanninsa, ya tsaya a wani 
wuri mai fili sosai, tare da mutane da yawa wadanda suke 
almajiransa. A nan kuma ga mutane da yawa da suka zo daga 
ko'ina a Yahudiya, da Urushalima, da kuma yankin Kasar Taya 
da Sidon wadanda suke a bakin babban teku. 18 Sun zo domin su 
ji shi, su kuma sami warkarwa daga dukan cututtukansu. Aka 
kuma warkar da mutanen da aljanu suke damunsu. 1° Kowa ya yi 
Kokari ya taba shi, domin iko yana fitowa daga gare shi, ya kuwa 
warkar da su duka. 


Jin Dadi da kuma Wahala 
(Mat 5.1-12) 
20 Yesu ya dubi almajiransa ya ce, 
“Masu albarka ne, ku talakawa; 
gama mulkin Allah naku ne! 
21 Masu albarka ne ku da kuke jin yunwa yanzu; 
gama za ku Koshi! 


LUKA 6 143 


Masu albarka ne ku da kuke kuka yanzu; 
gama za ku yi dariya! 

22 “Ku masu albarka ne idan mutane sun Ki ku, sun ware ku, 
suna Zaginku, suna cewa, ku mugaye ne, saboda Dan Mutum! 
23 Ku yi farin ciki in wannan ya faru, ku kuma yi rawa don farin 
ciki, domin ladanku yana da yawa a sama. Gama haka kakanninsu 
ma suka yi wa annabawan da suka riga ku. 

24“ Amma zai zama abin tausayi gare ku, ku da kuke da 

arziki yanzu, 
gama kun riga kun ji dadinku ko! 
25 Zai zama abin tausayi gare ku, ku da kuka Koshi yanzu, 
gama za ku zauna da yunwa! 
Zai zama abin tausayi gare ku, ku da kuke dariya yanzu, 
gama za ku yi bagin ciki, kuna kuka! 

26“Zai zama abin tausayi gare ku, ku da mutane suke 
yabonku; gama haka kakanninsu ma suka yi wa annabawan 
Karya.” 


Ku Nuna Kauna ga Masu Gaba da Ku 
(Mat 5.36-46, 7.12a) 

27 “Ina gaya muku, ku da kuke jina: Ku Raunace masu gāba 
da ku, ku yi wa wadanda ba sa son ganinku alheri. ?$ Ku sa wa 
masu zaginku albarka, ku kuma yi wa masu ba ku wahala addu'a. 
29 Idan wani ya mare ka a wannan kumatu, ka juye masa dayan 
ma; idan wani ya Kwace maka babbar riga, ka cire rigar cikin ma 
ka ba shi. 3? Duk wanda ya roke ka abu, ka ba shi. Wanda kuma 
ya yi maka Kwace, kada ma ka nemi a mayar maka. 3! Ku yi wa 
mutane abin da kuke so su yi muku. 

32 “Idan kuna Raunar wadanda suke Kaunarku ne kawai, yaya 
za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna Raunar wadanda 
suke Raunarsu ne! 33 Idan kuma kuna yin alheri ga masu yi muku 
ne kawai, yaya za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna yin 
haka. 34In kuma mutanen da za su iya biyanku ne kuke ba su 
bashi, yaya za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna ba da 
bashi ga masu zunubi don a biya su daidai! 35 Amma ku, ku 
Kaunaci masu gaba da ku, ku kuma yi musu alheri; ku ba da bashi 
ba da nufi sai an biya ku ba. Ta yin haka ne za ku sami lada mai 
yawa, ku kuma zama 'ya'yan Allah Madaukaki. Gama shi mai 
alheri ne ga mutanen da ba sa godiya da kuma mugaye. 3% Ku 
zama masu tausayi kamar yadda Ubanku yake mai tausayi. 


6.22: 1 Bit 4.14 6.23: 2 Tar 36.16; A. M. 7.52 6.31: Mat 7.12 


144 LUKA 6 


Kada Ku Ba Kowa Laifi 
(Mat 7.1-5) 


37 “Kada ku ba kowa laifi, ku kuma ba za a ba ku ba. Kada 
ku hukunta kowa, ku kuma ba za a hukunta ku ba. Ku yafe wa 
kowa, ku kuma za a yafe muku. 38 Ku bayar, ku ma za a ba ku 
mudu a cike, a cika har yă yi tudu yana zuba, har a juye muku 
sauran a hannun riga. Mudun da kuke auna wa mutane da shi, da 
shi za a auna muku.” 

39 Yesu ya kuma ba su wani misali ya ce, “Makaho zai iya 
yin wa wani makaho jagora? Idan ya yi haka, to, dukansu za su 
fadi a rami. Ba dan makarantan da ya fi malaminsa; amma 
kowane dan makaranta wanda ya gama karatunsa, zai zama kamar 
malaminsa. 

41 “Don me kake ganin dan tsinken da yake a idon 
dan'uwanka, amma ba ka kula da gungumen da yake cikin idonka 
ba? 42 Yaya kuma za ka iya ce wa dan'uwanka, “Kai, dan'uwana, 
bari in cire maka dan tsinken nan da yake idonka, bayan kuma 
ba ka iya ganin gungumen da yake a naka idon ba? Kai munafuki! 
Ka fara cire gungumen da yake cikin idonka tukuna, don ka iya 
gani sosai yadda za ka iya cire dan tsinken da yake cikin idon 
dan'uwanka. 


Akan Gane Itace ta Irin "Ya yansa 
(Mat 7. 16-20, 12.33-35) 


43 “Itace mai kyau ba ya yin 'ya'ya marasa kyau, kuma 
mummunan itace ba ya yin 'ya'ya masu kyau. %4 Ana sanin 
kowane itace ta irin "ya" yansa. Ba yadda za a tsinke aure a jikin 
Kaya, ko kuwa inabi a jikin sarkakkiya. 45 Mutumin kirki, yana 
yin abubuwa masu kyau, domin abubuwa masu kyau ne suke 
zuciyarsa; amma mugun mutum yana yin abubuwan da ba su da 
kyau domin abubuwan da suke zuciyarsa ba su da kyau. Ai, abin 
da yake cikin zuciya shi yake fitowa a baki. 


Mutane Biyu Masu Gini 
(Mat 7.24-27) 

46 “Don me kuke ce da ni “Ubangiji, Ubangiji, amma kun Ki 
yin abin da na ce ku yi? 4! Duk wanda ya zo wurina ya saurare 
ni, ya kuma yi abin da na ce ya yi, zan fada muku irin mutum 
da yake. 48 Shi kamar mutum ne wanda, da zai gina gidansa, sai 


6.39: Mat 15.14 6.40: Mat 10.24-25; Yoh 13.16; 15.20 6.44: Mat 12.33 
6.45: Mat 12.35 


LUKA 6-7 145 


ya haka kasa da zurfi, ya kuma kafa tushen ginin a kan dutse. Da 
kogi ya cika, ruwan ya zo ya bugi gidan, amma bai iya girgiza 
gidan ba, saboda an kafa tushensa a kan fa. 4 Amma duk wanda 
ya ji maganata bai kuma yi abin da na ce yă yi ba, daidai yake 
da mutumin da ya gina gidansa ba tare da ya yi wa gidan nan 
tushe mai kyau ba. Da kogi ya cika, ruwan ya zo ya bugi gidan, 
sai ya fadi gaba daya. Faduwar gidan nan kuwa ta yi muni sosai.” 


Yesu Ya Warkar da Bawan Wani Babban Sojan Roma 
(Mat 8.5-13) 
7 1 Da Yesu ya gama gaya wa mutane dukan wadannan 
abubuwa, sai ya tafi Kafarnahum. 2A can din, akwai wani 

babban sojan Roma wanda bawansa yana ciwo sosai har ya kusa 
mutuwa. Wannan babban sojan Roma kuwa yana Raunar bawan 
nan sosai. 3Da ya ji labarin Yesu, sai ya aiki wadansu 
shugabannin Yahudawa don su roke shi ya zo ya warkar da 
bawansa. 4 Shugabannin suka je wurin Yesu, suka roke shi sosai, 
suna cewa, “Wannan mutum ai, ya cancanci ka taimake shi! 
5Yana Raunar mutanenmu, har ya gina mana majami’a.” 6 Sai 
Yesu ya tafi tare da su. Da ya yi kusa da gidan, babban sojan 
Roman nan ya aika da wadansu abokansa su gaya wa Yesu, “Mai 
girma, kada ka dame kanka saboda ni! Ban ma isa har da za ka 
zo gidana ba. 7Shi ya sa ban ma ga na isa in zo wurinka ba, 
amma ka yi magana kawai, yarona kuwa zai warke. 8 Gama ni 
ma a Karkashin ikon wani nake, kuma da sojoji a Karkashina, 
nakan ce wa wannan, ‘Je ka,” sai ya je; wani kuwa in ce masa, 
‘Zo, sai ya zo; in na ce wa bawana, “Yi abu kaza,” sai ya yi.” 

9 Da Yesu ya ji haka, sai mamaki ya kama shi. Sai ya juye 
ya ce wa mutanen da suke binsa, “Ina gaya muku, a cikin Isra’ila 
ban taba sami mai bangaskiya mai Karfi kamar wannan ba!” 

10 Da wadanda aka aika suka koma gidan babban sojan Roma, 
sai suka sami bawan ya warke. 


Yesu Ya Ta da Dan Wata Macen da Mijinta Ya Mutu 


11 Ba da dadewa ba,” sai Yesu ya tafi wani garin da ake ce 
da shi Nayin, almajiransa da mutane da yawa suka tafi tare da 
shi. 12 Da suka yi kusa da Kofar shigar garin, sai ga wadansu 
mutane suna fitowa da gawar wani saurayi, wanda shi kadai 
mamarsa ta haifa, mijinta kuma ya mutu. Mutane da yawa daga 


m7711 Ba da dadewa ba: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“Washegari” ne a nan. 


146 LUKA 7 


garin suna mata rakiya. 3 Da Ubangiji ya ga matar, sai ya ji 
tausayinta, sai ya ce mata, “Kada ki yi kuka!” 14 Sai ya je ya taba 
akwatin gawar, sai mutanen da suke rike da shi suka tsaya. Yesu 
ya ce, “Saurayi, na ce maka ka tashi!” 15 Sai wannan da ya mutu 
ya tashi ya zauna, ya fara magana. Yesu kuma ya mika shi ga 
mamarsa. 

16 Sai tsoro ya kama su duka, suka daukaka Allah suna cewa, 
“Lallai, wani babban annabi ya zo cikinmu! Allah ya zo domin 
ya ceci mutanensa!” 

17 Labarin abin nan da Yesu ya yi, ya kai ko'ina a cikin 
Yahudiya da kewayenta. 


"Yan Aika daga Wurin Yohanna Maibaftisma 
(Mat 11.2-19) 


18 Da almajiran Yohanna maibaftisma suka gaya masa dukan 
abubuwan nan, sai ya kira biyu daga cikinsu, ? ya aike su wurin 
Ubangiji, su tambaye shi, “Kai ne wanda zai zo, ko mu sa ido 
ga wani?” 

20Da suka kai wurin Yesu, sai suka ce, “Yohanna 
Maibaftisma ne ya aike mu, mu tambaye ka, “Ko kai ne mai 
zuwan nan, ko kuma mu sa ido ga wani?” ” 

21 A daidai lokacin nan kuwa, Yesu ya warkar da mutane da 
yawa daga rashin lafiyarsu da cututtukansu, da kuma daga aljanu. 
Makafi da yawa kuma suka sami ganin gari. 22 Sai Yesu ya amsa 
musu ya ce, “Ku koma ku gaya wa Yohanna abin da kuka ji, 
kuka kuma gani; makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, 
kutare suna samun warkarwa, kurame suna jin magana, ana ta da 
wadanda suka mutu, ana kuma ba wa talakawa Labari Mai Dadi. 
23 Allah zai albarkaci kowa da bai yi shakkar bangaskiyar da yake 
da ita a kaina ba!” 

24 Bayan wadanda Yohanna ya aika suka tafi, sai Yesu ya fara 
yi wa taron mutane magana game da Yohanna, yana cewa, “Me 
kuka je gani a daji? Kun je ganin dogayen ciyawa da iska take 
kadawa ne? 25 To, kallon me ya kai ku? Wani da ya ci ado ne? 
Masu sa kayan tsada suna kuma zaman jin dadi ai, a gidan sarki 
suke. 26 To, wai kallon me kuka je yi? Annabi? 1, ina gaya muku, 
ya ma fi annabi. 27 Gama Yohanna ne Maganar Allah ta ce a 
kansa, ‘Ga shi, na aiko manzona yă riga ka gaba, wanda zai shirya 
maka hanya, kafin ka zo.’ 28lna gaya muku, a cikin dukan 


7.22: Ish 35.5-6; 61.1 7.22: Ish 29.18-19; 35.5-6; 61.1-2 7.27: Mal 3.1 


LUKA 7 147 


wadanda mata suka haifa, ba wanda ya fi Yohanna girma. Amma 
duk da haka wanda yake Karami duka a mulkin Allah ya fi shi.” 

29 Duka wanda ya ji wannan, har da masu karbar haraji, suka 
tabbata cewa hanyar Allah ita ce daidai saboda su ne aka yi musu 
baftisma ta Yohanna. 3? Amma Farisiyawa da malaman dokoki 
suka Ki yin biyayya da abin da Allah ya nufe su da shi, suka 
kuma ki Yohanna ya yi musu baftisma. 

31 Yesu ya ci gaba da cewa, “To, da me zan kwatanta mutanen 
zamanin nan? Yaya suke? 32Su kamar yara ne da suke zama a 
kasuwa, suna kiran juna, suna cewa, “Mun hura muku busa, kun Ki 
ku yi rawa! Mun rera wakar mutuwa, kun ki ku yi kuka!” 33 Yohanna 
Maibaftisma ya Zo, ba ya cin abinci, ba ya shan ruwan inabi, amma 
kuna cewa, “Ai, yana da aljani!” 34Dan Mutum ya zo, yana ci, yana 
sha, kuna cewa, ‘Kun gan shi mai yawan ci da sha, abokin masu 
karar haraji da masu zunubi!’ 35 Duk da haka wadanda suka yarda 
da hikimar Allah, suna nuna cewa tana da gaskiya.” 


Yesu a Gidan Siman Bafarisiye 


36 Wani Bafarisiye ya gayyaci Yesu cin abinci a gidansa, sai 
Yesu ya je ya zauna don cin abinci. 37 A wannan garin, akwai 
wata mace wadda ta yi rayuwa marar kyau. Da ta ji cewa Yesu 
yana cin abinci a gidan Bafarisiyen, sai ta kawo wata “yar 
kwalabar man Ramshi mai tsada. 3$Ta zo ta tsaya a bayansa, 





Hoton yadda dā ake zama a ci abinci (7.38) 


7.27; Mal 3.1 7.29-30: Mat 21.32; Luk 3.12 


148 LUKA 7-8 


wajen Kafafunsa, tana kuka. Da hawayenta ya fara zuba a 
Kafafunsa, sai ta goge Rafafun da gashinta, ta yi ta sumbatarsu, 
sa'an nan ta shafa musu man Ramshin nan. 

39 Da Bafarisiyen nan ya ga abin da macen nan take yi, sai 
ya ce a ransa, “Da mutumin nan annabi ne, da ya san kowace 
ce macen nan da take taa shi! Kuma da ya san cewa ita mai 
zunubi ce.” 

40 Yesu ya ce wa Bafarisiyen nan, “Siman, ina da abin da zan 
fada maka.” Shi kuma ya ce, “Fada, malam.” 

41 Yesu ya ce, “An yi wani mutumin da yake bin wadansu 
mutane biyu bashi, daya ana binsa yawan kudin da lebura zai 
samu cikin shekara daya da rabi, dayan kuma yawan kudin da 
lebura zai samu cikin kwana hamsin. ? Da suka gagara biya, sai 
ya yafe musu dukansu biyu. To, a ganinka wa zai fi kaunarsa?” 

43 Siman ya ce masa, “A ganina, wanda aka yafe masa mai 
yawan ne.” Sai Yesu ya ce masa, 

“Yawwa! Ka fada daidai.” 4 Sai ya dubi macen, ya ce wa 
Siman, “Ka ga macen nan? Na shigo gidanka, ba ka ba ni ruwa 
in wanke Kafafuna ba, amma ta wanke Rafafuna da hawayenta, 
ta kuma goge su da gashin kanta. 45 Ba ka rungume ni da na shigo 
gidanka ba, amma tun shigowata a nan macen nan ba ta daina 
sumbar Kkafafuna ba. 46 Ba ka shafa mai a kaina ba, amma ita ta 
shafa man Kamshi a Kkafafuna. 47 Saboda haka ina gaya maka, 
zunuban nan nata masu yawa an yafe mata su, gama ta yi Rauna 
mai yawa. Wanda aka yafe wa kadan kuwa, Rauna kadan yake 
nunawa.” 

48 Sai ya ce wa macen, “An gafarta miki zunubanki.” 

49 Mutanen da suke cin abinci tare da shi suka fara ce wa 
junansu, “Wane ne wannan, wanda har yana yafe zunubai?” 

50 Sai Yesu ya ce wa macen, “Bangaskiyarki ta cece ki, ki 
sauka lafiya.” 


Wadansu Mata Sun Tafi tare da Yesu 

8 1 An jima kadan sai Yesu ya zazzaga birane da kauyuka, yana 
wa'azin Labari Mai Dadi na mulkin Allah. Almajiransa sha 

biyun nan kuwa suna tare da shi, ? da wadansu mata wadanda aka 

raba su da aljanu aka kuma warkar da su daga rashin lafiyarsu. 

A cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, wadda aka fitar 

da aljanu bakwai daga gare ta. 3 Akwai kuma Yowana matar 


7.37-38: Mat 26.7; Mar 14.3; Yoh 12.3 


LUKA 8 149 


Kuza, wani wakili a gidan Hirudus, tare da Suzana, da wadansu 
mata da yawa wadanda suke yi musu hidima da kayansu. 


Misali na Mai Shuka 
(Mat 13.1-9; Mar 4.1-9) 

4Da mutane da yawa suna ta taruwa daga garuruwa 
dabam-dabam suna ta zuwa wurin Yesu, sai ya ba su wannan 
misali: 

5 “An taba yin wani mutumin da ya je ya shuka iri a gonarsa. 
Yana cikin yafa iri ke nan, sai wadansu suka fadi a kan hanya, 
aka tattaka su, sai tsuntsaye kuma suka cinye su. $ Wadansu suka 
fadi a kan dutse; da suka tsira sai suka bushe don babu ruwa a 
wurin. 7 Wadansu kuma suka fadi a cikin Kaya, suka yi girma 
tare, har Kaya suka hana su girma. $ Wadansu irin kuma suka fadi 
a Kasa mai kyau, suka yi girma, suka yi tsaba dari-dari.” 

Da Yesu ya gama fadin haka sai ya daga murya ya ce, “Bari 
mai kunnen ji, ya ji!” 


Manufar Misalin na Mai Shuka 
(Mat 13.10-17; Mar 4.10-12) 


9 Sai almajiran Yesu suka tambaye shi abin da misalin nan 
yake nufi. 1° Ya ce, “An yarda muku ku san asirin mulkin Allah, 
amma ga sauran mutane ina magana da misalai ne domin, ‘Ko 
sun duba ba za su gani ba, ko sun ji ba za su gane ba.’ 


Yesu Ya Ba da Bayanin Misali na Mai Shuka 
(Mat 13.18-23; Mar 4.13-20) 


11 “Ga ma'anar misalin nan: Irin shi ne maganar Allah. 
12 Wadanda suka fadi a kan hanya su ne kwatancin mutanen da 
suka ji, amma Shaidan ya zo ya Kwace maganar daga zuciyarsu, 
don kada su ba da gaskiya su kuma sami ceto. 3 Irin da suka fadi 
a kan dutsen kuwa, su ne kwatancin mutanen nan da suka ji 
maganar, suka kuma kare ta da murna. Amma ba ta yi tushe a 
cikinsu ba; sun ba da gaskiya na dan lokaci, amma da wahala ta 
zo musu, sai suka watsar da bangaskiyarsu. 14 Irin da suka fadi a 
cikin kaya kuwa, su ne kwatancin mutanen da suka ji, amma a 
kwana a tashi, tunanin kayan duniya da neman arziki, da son jin 
dadi, ya sa sun kasa amfani. 15 Irin da suka fadi a Kasa mai kyau 
kuwa, su ne kwatancin mutanen da suka ji maganar, suka kuma 
karba da zuciya daya suka rike, suka jimre har suka yi amfani. 


8.2-3: Mat 27.55-56; Mar 15.40-41; Luk 23.49 8.10: Esh 6.9-10 


150 LUKA 8 


Misali A Kan Fitila 
(Mar 4.21-25) 

16 “Ba wanda zai kunna fitila ya dauka kwano ya rufe ko 
kuwa ya sa ta a Karkashin gado. A maimakon haka, zai sa ta a 
kan tebur domin mutanen da za su shiga su ga haske. 

17 “Gama duk abin da yake a boye za a tone shi, kuma dukan 
abin da yake a rufe za a bayyana shi a fili. 

18 “Ku yi hankali fa da yadda kuke ji, domin idan wani yana 
da abu, za a Rara masa, amma wanda ba shi da wani abu, abin 
da yake tsammani yana da shi ma, za a kara a bar shi.” 


Mamar Yesu tare da "Yan'uwansa 
(Mat 12.46-50; Mar 3.31-35) 

19 Sa'an nan mamar Yesu da 'yan'uwansa suka je wurinsa, 
amma ba su iya kai wurinsa ba saboda yawan mutane. ?? Sai wani 
mutum ya gaya wa Yesu cewa, “Ga mamarka da "yan'uwanka 
suna tsaye a waje suna so su gan ka.” 

21 Yesu ya ce wa dukan mutanen da suke wurin, “Wadanda 
suka ji maganar Allah, suka kuma aikata, su ne mamata da 
"yan'uwana.” 


Yesu Ya Tsawata wa Hadari 
(Mat 8.23-27; Mar 4.35-41) 

22 Wata rana Yesu da almajiransa suka shiga jirgin ruwa, sai 
ya ce musu, “Mu haye zuwa wancan gefen tekun.” Sai suka fara 
tafiya. 23 Da suna cikin tafiya, sai barci ya kwashe shi. Ba labari 
sai wata babbar iska ta taso, tana hurawa zuwa tekun. Suka shiga 
wani hatsari, saboda ruwa ya fara shiga cikin jirgin. 24 Almajiran 
suka je, suka ta da Yesu, suka ce, “Mai girma! Mai girma! Za 
mu halaka!” 

Yesu ya tashi, ya tsawata wa iskar da kuma ruwan da suke 
hauka, sai suka yi tsit. 25Sai ya ce wa almajiran, “Ina 
bangaskiyarku?” 

Amma suka ji tsoro sosai, suka kuma yi mamaki, suna ce wa 
juna, “Wane ne wannan wanda yake wa iska da rakuman ruwa 
umarni har suna masa biyayya?” 


8.16: Mat 5.15; Luk 11.33 8.17: Mat 10.26; Luk 12.2 8.18: Mat 25.29; Luk 19.26 


LUKA 8 151 


Yesu Ya Warkar da Mai Aljanu 
(Mat 8.28-34; Mar 5.1-20) 

26 Yesu da almajiransa suka yi ta tafiya a cikin jirgin ruwa 
har suka kai sashin Kasar Garasinawa,” da yake a hayen Tekun 
Galili. 27 Yesu yana sauka daga jirgin ke nan sai ga wani mutumin 
garin wanda yake da aljanu. Mutumin ya dade yana yawo ba riga, 
kuma ba ya iya zama a gida, kullum yana wurin da ake binne 
mutane. 28 Da ganin Yesu, sai mutumin ya ta da murya da Karfi, 
ya fadi a gaban Yesu yana ihu yana cewa, “Ina ruwanka da ni, 
Yesu Dan Allah Madaukaki? Ina rokonka, kada ka ba ni wahala!” 
29 Ya fada haka ne don Yesu ya riga ya tsawata wa aljanun su 
bar shi. Domin sau da yawa aljanun sukan buge shi, akan kuma 
tsare shi a daure da sarka, amma yakan tsintsinke sarkan, aljanun 
kuma sukan kore shi zuwa daji. 

30 Yesu ya tambaye shi, “Mene ne sunanka?” 

Sai mutumin ya amsa, “Dubu Shida,”” domin aljanun suna da 
yawa a cikinsa. 3! Suka yi ta rokonsa kada ya tura su a ramin da 
ake tsare aljanu a ciki. 

32 Kusa da wurin nan kuwa, akwai wani babban garken aladu 
da yake kiwo a gangaren dutsen, sai aljanun suka roki Yesu ya 
bar su su shiga cikin aladun. Shi kuwa ya yarda musu. 33 Suka 
fita daga cikin mutumin suka shiga cikin aladun. Sai dukan aladun 
suka tashi a guje suka gangara cikin tekun, suka mutu a ciki. 

34 Da masu lura da aladun suka ga abin da ya faru, sai suka 
gudu zuwa gari da karkara don su kai labari. 35 Mutane suka fito 
don su ga abin da ya faru. Da suka kai wurin Yesu, suka ga 
mutumin da aljanun suka fito daga cikinsa yana zama kusa da 
Yesu, ya sa riga kuma hankalinsa daya. Sai tsoro ya kama su 
duka. 36 Wadanda suke nan lokacin da abin ya faru, suka yi ta 
gaggaya wa mutane yadda aka warkar da mutumin. 37 Sai dukan 
mutanen kewayen Kasar Garasinawa suka roki Yesu ya bar 
garinsu, don sun ji tsoro sosai. Da Yesu zai shiga jirgi ya tafi ke 
nan, 38 sai mutumin da aka fitar da aljanu daga cikinsa ya zo, ya 
roki Yesu yana cewa, “Bari in tafi tare da kai.” 

Amma Yesu ya sallame shi ya ce, 3? “Koma gida, ka fada abin 
da Allah ya yi maka.” 

8.26 Kasar Garasinawa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 


“Gadarinas,” wadansu kuma “Gagasina” ne a nan. 


28.30 dubu shida: Da Helenanci “Lijiyon”, wato, Kungiyar sojoji wadda ta kai 
mutum dubu hudu zuwa dubu shida. 


152 LUKA 8 


Sai mutumin ya tafi ya bi ta cikin birnin, yana fadin abin da 
Yesu ya yi masa. 


"Yar Jayirus da Mace Mai Zub da Jini 
(Mat 9.18-26; Mar 5.21-43) 


40 Da komawar Yesu daga wancan gefen tekun, mutane suka 
yi masa maraba don da ma suna jiransa ne. 4! Sai ga wani mutum 
mai suna Jayirus, wanda yake shugaban majami'a yazo ya 
durkusa a gaban Yesu. Ya roke shi ya je gidansa, 4 don wadda 
take 'yarsa kadai, wadda ta kai shekara goma sha biyu, tana 
bakin mutuwa. 

Da Yesu ya kama hanya, mutane suka yi ta binsa suna matsa 
shi ta kowane gefe. 4 A cikinsu kuwa akwai wata mace wadda 
ta sha wahala da ciwon zub da jini, na tsawon shekara goma 
sha biyu. Ta kashe duk abin da take da shi wurin neman 
magani,” amma ba wanda ya iya warkar da ita. 4 Sai ta bi ta 
cikin yawan mutanen nan ta zo ta bayansa, ta taba bakin rigarsa, 
sai zub da jinin nan nata ya tsaya cik. 45 Yesu ya ce, “Wa ya 
taba ni?” 

Kowa ya ce ba shi ba ne, sai Bitrus ya ce, “Mai. girma, ai, 
mutane sun kewaye ka ta kowane gefe; suna tutture ka.” 

46 Amma Yesu ya ce, “Ni dai, wani ya taba ni, domin na ji 
iko ya fita daga gare ni.” 47 Da matar ta ga dai an gane ta, sai ta 
fita, jikinta yana rawa, ta durkusa a gaban Yesu. Ta kuma bayyana 
masa a gaban kowa dalilin da ya sa ta taba shi, da yadda ta warke 
nan take. 48 Yesu ya ce mata, “Yata, bangaskiyarki ta warkar da 
ke. Ki sauka lafiya.” 

49 Bai ma Rare maganar ba, sai ga dan aika daga gidan Jayirus, 
ya zo, yana gaya wa Jayirus cewa, “Kada ma ka sa malam ya yi 
wata wahala, ai, ”yarka ta mutu ko.” 

50 Da Yesu ya ji haka, sai ya ce wa Jayirus, “Kada ka ji tsoro; 
ka dai ba da gaskiya, za ta sāke rayuwa.” 

51 Da suka kai gidan, bai yarda kowa ya shiga tare da shi ba 
sai Bitrus da Yohanna da Yakubu, da kuma baban'yarinyar da 
mamarta. “2 Dukan mutanen da suke gidan, sai kuka suke yi suna 
ihu domin yarinyar. Yesu ya ce musu, “Kada ku yi kuka, yarinyar 
ba ta mutu ba, tana barci ne kawai!” 

53 Sai suka yi masa dariyar reni, domin sun sani ta mutu. 
54 Yesu kuwa da ya kama hannunta sai ya ta da murya ya ce, 


"8.43 Ta kashe duk abin . . . neman magani: Wadansu rubuce-rubucen hannu 
na da ba su da wadannan kalmomin. 


LUKA 8-9 153 


“Yarinya, ki tashi!” $$ Ranta kuma ya dawo, ta tashi tsab, sai 
Yesu ya umarta a ba ta abinci ta ci. * Iyayenta suka kama baki 
suna mamaki, amma Yesu ya ja musu kunne cewa kada su fada 
wa kowa abin da ya faru. 


Yesu Ya Aiki Almajiransa 
(Mat 10.5-15; Mar 6.7-13) 
9 1 Sai Yesu ya kira sha biyun nan wuri daya, ya ba su iko 
da kuma izni a kan dukan aljanu, su kuma warkar da 

cututtuka.:? Ya kuma aike su su je su yi wa'azin mulkin Allah, 
su kuma warkar da marasa lafiya. : Ya ce musu, “Kada ku dauki 
kome don tafiyarku, kada ma ku rike sanda, ko jaka, ko abinci, 
ko kudi. Kada kuma ku dauki wata riga ban da wadda kuka sa. 
4 Duk gidan da aka karbe ku, ku zauna nan sai lokacin da za 
ku bar garin. 5 Duk inda aka ki karbarku, in za ku bar garin sai 
ku kakkabe Kurar kafafunku don ya zama shaida a kansu.” 

6 Sai suka tashi suka zazzaga Kauyuka suna wa'azin Labari 
Mai Dadi, suna warkar da marasa lafiya a ko'ina. 


Hirudus Ya Rikice 
(Mat 14.1-12; Mar 6.14-29) 

7 Da Hirudus mai mulkin Galili ya ji labarin dukan abubuwan 
nan da suke faruwa, sai ya rikice sosai, don wadansu mutane suna 
cewa Yohanna Maibaftisma ne ya tashi daga matattu. $ Wadansu 
kuma suna cewa annabi Iliya ne ya sake bayyana. Wadansu kuma 
har wa yau, suna cewa daya daga cikin annabawa na da ne ya 
tashi. 9 Sai Hirudus ya ce, “Yohanna dai, na sa aka yanke kansa; 
to, wane mutum ne nake ji abubuwan nan a kansa?” Sai ya yi ta 
Kokari ya ga Yesu. 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Biyar 
(Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Yoh 6.1-14) 

10 Da manzannin suka dawo, sai suka fada wa Yesu kome 
da suka yi. Sai ya dauke su su kadai suka tafi wani garin da ake 
ce da shi Betsaida. 1! Da mutane suka ji yana can, sai suka bi 
shi. Ya kuwa yi musu maraba, ya yi musu magana a kan mulkin 
Allah, ya kuma warkar da dukan masu bukata a warkar da su. 

12 Da rana ta kusa faduwa, sai sha biyun suka zo wurinsa suka 
ce, “Ka sallami mutane su shiga Kauyuka da karkara don su nemi 
abinci da wurin kwana; don inda muke ba mutane.” 


9.3-5: Luk 10.4-11; A. M. 13.51 9.7-8: Mat 16.14; Mar 8.28; Luk 9. 19 


154 LUKA 9 


13 Amma Yesu ya ce musu, “Ku, ku ba su wani abu su ci 
mana.” 

Sai suka ce masa, “Duk abin da muke da shi a nan bai wuce 
burodi biyar da kifi biyu ba. Sai dai in za mu je mu saya wa 
dukan jama'an nan abinci.” “Gama maza kadai sun kai wajen 
dubu biyar. 

Yesu ya ce wa almajiransa, “Ku gaya wa mutanen su zazzauna 
a Kungiyoyi hamsin-hamsin.” 

15 Sai almajiran suka bi umarnin, suka sa dukan mutane suka 
zazzauna. 16 Sai Yesu ya dauki burodi biyar da kifi biyu din nan, 
ya daga kansa sama ya yi wa Allah godiya, sa’an nan ya kakkarya 
su, ya ba wa almajiransa, su rarraba wa mutanen. 17 Duka kuwa 
suka ci suka Roshi. Almajiran suka kwashe sauran da ya rage har 
suka cika kwanduna goma sha biyu. 


Bitrus Ya Shaida Yesu Shi Ne Almasihu 
(Mat 16.13-19; Mar 8.27-29) 


18 Wata rana Yesu yana addu'a shi kadai, almajiransa kuma 
suka zo wurinsa. Sai ya tambaye su ya ce, “Wa mutane suke ce 
da ni?” 

19 Almajiransa suka ce masa, “Wadansu suna cewa, kai ne 
Yohanna Maibaftisma, wadansu kuma suna cewa, kai ne annabi 
Iliya; har wa yau wadansu suna cewa, daya daga cikin annabawan 
dā ne ya tashi.” 

20 Sai Yesu ya ce musu, “Amma ku fa, wane ne ni a 
ganinku?” 

Bitrus ya amsa ya ce, “Kai ne Almasihu na Allah.” 


Yesu Ya Fada Irin Mutuwar da Zai Yi 
(Mat 16.20-28; Mar 8.31-9.1) 


21 Sai Yesu ya ja musu kunne sosai kada su gaya wa kowa 
wannan magana. ?? Ya sāke gaya musu cewa, “Lallai ne Dan 
Mutum ya sha wuya iri-iri, shugabannin jama'a da manyan 
firistoci da malaman dokoki su Ki shi, har a kashe shi, amma rana 
ta uku a tashe shi kuma.” 

23 Sai ya ce wa dukansu, “Duk mai so ya bi ni, sai ya ki 
kansa, ya dauki gicciyensa kowace rana, ya bi ni. 24 Gama duk 
mai son ajiyar ransa, Zai rasa shi. Amma duk wanda ya rasa ransa 
saboda ni, ajiyarsa yake yi. 25 Wane amfani ne mutum zai samu, 


9.19: Mat 14.1-2; Mar 6.14-15; Luk 9.7-8 9.20: Yoh 6.68-69 
9.23: Mat 10.38; Luk 14.27 9.24: Mat 10.39; Luk 7.33; Yoh 12.25 


LUKA 9 155 


in ya sami duniya duka, sa'an nan ya rasa ransa? 26 Gama duk 
wanda yake jin kunyata da kuma kunyar maganata, Dan mutum 
ma zai ji kunyarsa, lokacin da zai zo a cikin daukakarsa, da kuma 
daukakar Ubansa, da ta mala'iku masu tsarki. 2? Hakika ina gaya 
muku, akwai wadansu a nan tsaye da ba za su mutu ba sai sun 
ga mulkin Allah.” 


Sakewar Kamannin Yesu 
(Mat 17.1-8; Mar 9.2-8) 

28 Bayan kamar kwana takwas da yin wannan magana, sai 
Yesu ya dauki Bitrus, da Yohanna da kuma Yakubu, suka hau 
kan dutse tare don su yi addu'a. 2 Da yana cikin addu'a, sai 
fuskarsa ta canza kamanni, rigunarsa kuma suka yi fari fat, har 
suna kashen ido. 3? Ba labari sai ga wadansu mutum biyu suna 
magana da shi. Wadannan mutum biyu kuwa annabi Musa ne 
da annabi Iliya. 3! Sun bayyana da daukaka, suna magana da 
Yesu a kan yadda zai cika nufin Allah ta mutuwa da zai yi a 
Urushalima. 3? Bitrus tare da abokan tafiyarsa kuwa suna barci. 
Da suka farka sai suka ga daukakar Yesu da kuma mutum biyun 
nan da suke tsaye tare da shi. 33 Da mutanen nan za su bar Yesu 
ke nan, sai Bitrus ya ce masa, “Mai girma, ya yi kyau da muke 
a nan! Bari mu yi bukkoki uku, daya dominka, daya domin 
annabi Musa, daya kuma domin annabi Iliya.” Bai ma san abin 
da yake fada ba. 

34 Bai rufe baki ba sai ga girgije ya rufe su; da girgijen ya 
rufe su, sai almajiran suka ji tsoro. 35 Sai murya ta fito daga 
cikin girgijen tana cewa, “Wannan Dana ne, wanda na zaba. 
Ku saurare shi!” 

36 Da muryar ta yi shiru, sai aka ga Yesu shi kadai. Almajiran 
kuwa suka yi shiru da bakinsu. A kwanakin nan kuwa ba su fada 
wa kowa abin da suka gani ba. 


Yesu Ya Warkar da Yaro Mai Aljani 
(Mat 17.14-18; Mar 9.14-27) 

37 Washegari, Yesu da almajiran nan guda uku suka sauka 
daga kan dutsen. Sai ga wani babban taro ya zo ya same shi. 
38 Sai wani daga taron ya yi kira da Karfi, ya ce, “Malam! Ina 
rokonka ka ji tausayin dan nan nawa, shi ne kadai nake da shi! 
39 Ga shi, aljani yakan hau shi, yakan sa shi ya yi ihu kawai ba 
dalili. Aljanin kuma yakan buge shi, jikinsa yana rawa, har 


9.28-35: 2 Bit 1.17-18 9.35: Ish 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mar 1.11; Luk 3.22 


156 LUKA 9 


bakinsa ya yi kumfa. Ba ya barinsa sai ya ji masa ciwo sosai. 
40 To, na roki almajiranka su fitar da shi, amma ba su iya ba.” 

41 Sai Yesu ya amsa, ya ce, “Ku mutanen zamanin nan marasa 
bangaskiya, masu yin mugunta! Har zuwa yaushe zan zauna da 
ku, ina jimre muku? Kawo yaronka a nan.” 

42 Yaron yana zuwa ke nan sai aljanin ya daga shi ya buga a 
Kasa, jikinsa ya fara rawa. Amma Yesu ya tsawata wa aljanin, ya 
warkar da yaron, ya mai da shi ga babansa. 43 Dukan mutanen da 
suke wurin suka kama baki suna mamakin ikon Allah. 


Yesu Ya Sake Yin Magana game da Mutuwarsa 
(Mat 17.22-23; Mar 9.30-32) 

Mutane suna cikin mamakin abubuwan da Yesu yake yi, sai 
ya ce wa almajiransa, 44 “Kada fa ku manta da abin da zan fada 
muku! Za a ba da Dan Mutum ga hannun mutane.” $ Amma 
almajiran ba su gane abin da yake nufi da wannan magana ba, 
an boye musu ita ne don kada su gane. Su kuma suka ji tsoro su 
tambaye shi game da wannan magana. 


Wa Ya Fi Girma? 
(Mat 18.1-5; Mar 9.33-37) 

46 Sai mūsu ya tashi a tsakanin almajiran, a kan ko wane ne 
a cikinsu ya fi girma. 47 Yesu ya gane tunaninsu, sai ya dauki 
wani dan karamin yaro, ya sa shi ya tsaya kusa da shi, 48 ya ce 
musu, “Duk wanda ya kar6i wannan dan yaro saboda ni, ya 
kar6e ni ne; kuma duk wanda ya kar6e ni, ya kar6i wanda ya 
aiko ni ne. Domin wanda ya fi kankanta a cikinku duka, shi ne 
ya fi girma.” 
Duk Wanda Ba Ya Gāba da Ku, Naku Ne 
(Mar 9.38-40) 

49 Sai Yohanna ya ce, “Mai girma, mun ga wani yana fitar 
da aljanu a cikin sunanka, muka hana shi, don ba ya cikinmu.” 


50 Yesu ya amsa, ya ce, “Kada ku hana shi, ai, duk wanda ba 
ya gāba da ku, naku ne.” 


Samariyawan Wani Kauye Sun Ki Su Karbi Yesu 


51 Da lokaci ya yi kusa da Yesu zai koma zuwa sama, ya yi 
niyya sosai ya tafi Urushalima. 5? Sai ya aiki "yan aika su yi gaba, 
su kuwa suka je cikin wani Kauye na Samariya, don su shishirya 


9.46: Luk 22.24 9.48: Mat 10.40; Luk 10.16; Yoh 13.20 


LUKA 9- 10 157 


masa abubuwa. 53 Amma mutanen kauyen suka ki su kare shi, 
don sun gane ya yi niyyar zuwa Urushalima ne. 54 Da almajiransa 
Yakubu da Yohanna suka ga haka, sai suka ce, “Ubangiji, kana 
so mu sa wuta ya sauka daga sama ya cinye su?”s 

55 Amma Yesu ya juya, ya tsawata musu.’ 56 Sai suka je wani 
Rauye. 


Masu Cewa Za Su Bi Yesu 
(Mat 8.19-22) 


57 Da suna kan hanya, sai wani mutum ya ce wa Yesu, “Zan 
bi ka duk inda za ka.” 

58 Yesu ya amsa masa ya ce, “Beraye suna da 
ramummukansu, tsuntsaye kuma suna da wurin kwanansu, amma 
Dan Mutum ba shi da wurin kwana.” 

59 Ya kuma ce wa wani, “Bi ni.” Amma mutumin nan ya ce, 
“Mai girma, bari in je in binne babana tukuna.” 

60 Yesu ya amsa masa ya ce, “Bari wadanda suka mutu su 
binne ’yan’uwansu matattu. Amma kai, ka je ka yi shelar mulkin 
Allah.” 

61 Wani mutum kuma ya ce, “Ni zan bi ka, mai girma, amma 
ka bar ni in je in yi bankwana da mutanen gidana tukuna.” 

62 Yesu ya ce masa, “Duk wanda ya fara noma da keken 
noma, yana kuma duban baya, bai dace da mulkin Allah ba.” 


Yesu Ya Aiki Mutum Saba'in da Biyu 


10 1 Bayan haka, Ubangiji ya kuma zabi wadansu mutum 
saba’in da biyu,” ya aike su biyu-biyu su yi gaba zuwa 
garuruwa da wuraren da shi kansa ya shirya zai je. ? Sai ya ce 
musu, “Girbin yana da yawa, amma masu aikin kadan ne. Saboda 
haka, ku rogi mai gonar yi aiko da masu aiki su yi masa girbi. 
3Sai ku tafi. Ga shi, ina aikanku kamar tumaki cikin kuraye. 
4 Kada ku dauki kudi, ko abinci, ko takalma. Kada ku yi doguwar 
gaisuwa a kan hanya. 5Duk gidan da kuka shiga, ku fara cewa, 
‘Salamarku mutanen gida!’ í Idan da dan salama a gidan, to, bari 
gaisuwarku ta salama ta kasance tare da shi; in kuwa babu, sai 


9.54: 2 Sar 1.9-16 9.61: 1 Sar 19.20 10.2: Mat 9.37-38 10.3: Mat 10.16 

“9.54 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Kara, “Kamar yadda annabi 
Iliya ya yi.” 

t9,56 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā sun Rara da cewa “Ba ku san irin 
Ruhun da kuke da shi ba. Dan Mutum bai zo domin yi halaka rayukan 
mutane ba ne, amma yă cece su.” 

”*10.1 saba'in da biyu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“saba’in” ne a nan. 


158 LUKA 10 


gaisuwarku ta salama ta komo muku. 7 Ku zauna a wannan gida, 
ku ci, ku sha duk irin abin da aka ba ku, domin ya kamata a biya 
wa mai yin aiki hakkinsa. Ku daina bin gida-gida. 8 Duk garin da 
kuka shiga, in an kar6e ku, ku ci duk irin abin da aka kawo muku. 
?Ku warkar da marasa lafiya da suke a garin, ku kuma fada wa 
mutanen cewa, ‘Mulkin Allah ya zo kusa da ku.’ 1? Amma duk 
garin da kuka shiga, aka ki kar6arku, ku bi titi-titi, kuna cewa, 
1! ‘Ko Kurar garinku da ta manne mana a kafafu ma, mun kakkabe 
muku. Amma ku sani cewa mulkin Allah ya zo kusa da ku!’ ?? Ina 
dai gaya muku, a Ranar Karshe, Allah zai ji tausayin Sodom fiye 
da wannan gari. 


Garuruwan da ba Su Tuba Ba 
(Mat 11.20-24) 


13 “Kaitonki, Korasin! Kaitonki, Betsaida! Gama, da ayyukan 
ban mamaki da aka yi a cikinku ne, aka yi a Taya da Sidon, da 
sun tuba tun tuni, sun sa tsummoki, sun zauna, suna zuba wa 
kansu toka. 14 A Ranar Karshe, Allah zai ji tausayin Taya da Sidon 
fiye da ku. '” Ke kuma Kafarnahum! Kina tsammani daukaka ki 
za a yi zuwa sama ne? A ina! Kaskantar da ke za a yi har zuwa 
wurin zaman matattu! 

16 “Duk wanda ya ji ku, ni ne ya ji. Duk wanda kuma ya ki 
ku, ni ne ya Ki. Duk wanda ya Ki ni kuwa, ya Ri wanda ya aiko 
ni ne.” 


Saba’in da Biyun Sun Dawo 


17 Mutum saba'in da biyun nan suka dawo da murna, suka 
ce, “Ubangiji, har aljanu ma suna jinmu idan mun umarce su 
cikin sunanka!” 

18 Yesu ya amsa musu, ya ce, “Na ga Shaidan ya fado daga 
sama kamar walkiya. 9 Ku ji nan! Na ba ku iko da za ku taka 
macizai da kunamai, ku kuma shawo kan dukan ikon masu gāba, 
babu kuma abin da zai faru da ku. ?% Duk da haka kada ku yi 
murna don aljanu sun ji ku; ku yi murna dai domin an rubuta 
sunayenku a sama.” 

10.7: 1 Kor 9.14; 1 Tim 5.18 10.4-11: Mat 10.7-14; Mar 6.8-11; Luk 9.3-5 
10.10-11: A. M. 13.51 10.12: Far 19.24-28; Mat 11.24; 10.15 
10.13: Ish 23.1-18; Ez 26.1—28.26; Jow 4.4-8; Amos 1.9-10; Zak 9.2-4 


10.15: Ish 14.13-15 10.16: Mat 10.40; Mar 9.37; Luk 9.48; Yoh 13.20 
10.19: Zab 91.13 


LUKA 10 159 


Yesu Ya Yi Farin Ciki 
(Mat 11.25-27; 13.16-17) 

21 A wannan lokaci, Yesu cike da farin ciki ta wurin Ruhu 
Mai Tsarki, ya ce, “Na gode maka, Uba, Ubangijin sama da kasa, 
domin ka boye wadannan abubuwa ga masu hikima da masu ilimi, 
ka kuma bayyana su ga 'yan yara. Haka ne ya Uba, gama wannan 
shi ne abin da ya yi maka kyau. 

22 “Ubana ya ba ni abu duka. Ba wanda ya san ko wane ne 
Dan sai dai Uban kadai, ko kuma ya san ko wane ne Uban sai 
dai shi Dan, da kuma wanda Dan ya so yă bayyana masa.” 

23 Sai ya juya wurin almajiran, ya ce musu a boye, “Ku masu 
albarka ne da wadannan abubuwa suka faru a idanunku! ?4 Ina 
gaya muku, annabawa da sarakuna da yawa, sun so su ga abin 
nan da kuke gani amma ba su sami dama ba. Sun so su ji abin 
da kuke ji, amma ba su ji ba!” 


Misalin Basamariyen da Ya Nuna Jinkai 


25 Sai ga wani malamin dokoki ya mike tsaye don ya gwada 
Yesu. Ya tambaye shi ya ce, “Malam, me zan yi don in sami rai 
na har abada?” 

26 Yesu ya amsa masa ya ce, “Me Maganar Allah ta ce? Yaya 
kuma kake fassarta ta?” 

27 Mutumin ya ce, “An ce, “Ka Raunaci Ubangiji Allahnka da 
dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan karfinka, da kuma 
dukan hankalinka; ka kuma Kaunaci abokin zamanka kamar yadda 
kake Kaunar kanka'.” 

28 Yesu ya ce masa, “Ka fada daidai. To, ka yi haka, za ka 
rayu.” 

29 Amma malamin dokokin ya so ya nuna cewa ba shi da laifi. 
Saboda haka sai ya tambayi Yesu ya ce, “Shin, wane ne abokin 
zamana?” 

30 Yesu ya amsa masa ya ce, “An taba yin wani mutum 
wanda ya tashi daga Urushalima yana gangara zuwa Jeriko. Sai 
ya hadu da yan fashi, suka Rwace masa kayansa, suka yi masa 
mugun dika, suka bar shi a wurin bakin rai da mutuwa. 2! Ana 
nan sai ga shi wani firist ya biyo kan wannan hanyar. Da ya 
ga mutumin nan a kwance, sai ya bi gefe ya wuce abinsa. 
32 Haka ma wani Balawe, da ya zo wurin ya gan shi a kwance, 
shi ma ya yi gefe, ya wuce abinsa. 33 Ana nan dai, sai hanya ta 


10.22: Yoh 3.35; 10.15 10.27: L. Fir 19.18; M. Sh 6.5 
10.25-28: Mat 22.35-40; Mar 12.28-34 10.28: L. Fir 18.5 


160 LUKA 10-11 


kawo wani mutumin Samariya inda yake. Da ya ga mutumin 
nan, sai tausayi ya kama shi. 34 Ya je wurinsa, ya zuba mai da 
ruwan inabi wato, magani a mikinsa, sa'an nan ya daddaura su; 
ya dauke shi, ya sa a kan jakinsa, ya kai shi wani masauki, ya 
yi jinyarsa. 35 Washegari, sai ya dauki yawan kudin da lebura 
zai samu a kwana biyu ya ba mai masaukin, ya ce, ‘Ka lura 
mini da wannan mutum, idan na dawo, zan biya ka duk abin 
da ka kashe a kansa bayan wannan.’ ” 

36 A Karshe, sai Yesu ya tambayi malamin dokokin nan ya 
ce, “A ganinka wane ne a cikin mutanen nan uku ya nuna halin 
abokin zama ga mutumin nan da ya fadi a hannun 'yan fashi?” 

37 Malamin dokokin ya ce, “Wannan da ya ji tausayinsa.” 

Yesu ya ce masa, “Sai kai ma ka tafi ka yi haka.” 


Yesu Ya Ziyarci Marta da Maryamu 


38 Yesu da almajiransa suna cikin tafiya ke nan, sai ya kai 
wani Rauye inda wata mace mai suna Marta ta karbe shi a 
gidanta. 39Ita Marta tana da ”yaruwa mai suna Maryamu, 
wadda ta zauna kurkusa da Ubangiji tana jin maganarsa. 
40 Marta kuwa aikin abinci ya dauke mata hankali, sai ta je 
wurin Yesu, ta ce, “Ubangiji, ba ka damu da yadda ”yar'uwata 
ta bar mini yin abinci ni kadai ba? Fada mata ta zo ta taimake 
ni mana.” 

41 Amma Ubangiji ya amsa mata ya ce, “Marta, Marta, 
hankalinki ya tashi, kin kuma damu a kan abubuwa da yawa. 
42 Abu daya tak ake bukata.» Maryamu ta riga ta zabi abu mai 
kyau, wanda ba za a iya karbe mata ba.” 


Koyarwar Yesu a kan Addu’a 
(Mat 6.9-13; 7.7-11) 
1 1 1 Wata rana Yesu yana addu'a a wani wuri. Da ya gama, 
sai daya daga cikin almajiransa ya ce masa, “Ubangiji, ka 
koya mana yadda za mu yi addu'a, kamar yadda Yohanna ya 
koya wa almajiransa mana.” 
2 Yesu ya ce musu, “In za ku yi addu'a, ku ce, 
“Ya Uba,” a kiyaye sunanka da tsarki, 
mulkinka yă zo. 


10.33-34: 2 Tar 28.15 10.38-39: Yoh 11.1 


*10.42 Abu daya tak ake bukata: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna 
da, “Abubuwa kadan ne na musamman” ne a nan. 


711.2 Ya Uba: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “Ubanmu wanda 
yake cikin sama” ne a nan. 


LUKA 11 161 


3 Ka ba mu abinci na yau da na kowace? rana. 

4 Ka gafarta mana zunubanmu, gama mu ma muna 

gafarta wa duk wanda ya yi mana laifi. 
Kada ka kai mu cikin jaraba.” ”4 

5 Yesu ya sake ce wa almajiransa, “A ce, dayanku yana da 
aboki, ya je wurinsa da tsakar dare ya ce masa, “Wani, ka ba ni 
bashin burodi guda uku mana. $ Ga shi wani abokina wanda ya fito 
tafiya ya sauka a wurina yanzu-yanzun nan. Kuma ba ni da abincin 
da zan ba shi.” 7Sa’an nan a ce abokin nan da an je neman bashi 
a wurinsa ya amsa daga cikin daki ya ce, “Kada ka dame ni! Ai, 
na riga na kulle kofa, da ni da yarana duk mun kwanta, ba zan iya 
tashi in ba ka wani abu ba.’ $Ina gaya muku, ko da ba zai tashi 
yă ba shi wani abu don shi abokinsa ba ne, zai tashi yă ba shi ko 
nawa yake so domin abokin bai ji kunya ya yi ta roko ba. 

9 “Ina dai gaya muku, ku yi ta roko za a ba ku. Ku yi ta nema 
za ku samu. Ku yi ta kwankwasawa, za a bude muku. 1° Gama 
duk wanda ya roka, za a ba shi, duk wanda ya nema zai samu, 
kuma duk wanda ya kwankwasa za a bude masa. !! Akwai wani 
a cikinku wanda in yaronsa ya roke shi? kifi sai ya ba shi maciji? 
12 Ko kuwa yaron yi roki kwai sai a ba shi kunama? !3 Idan ku 
da kuke mugaye kun san yadda za ku ba 'ya'yanku abubuwa 
masu kyau, balle Ubanku na sama, zai ba da Ruhu Mai Tsarki 
ga masu rokonsa.” 


Yesu da Ba'alzabul 
(Mat 12.22-30; Mar 3.20-27) 


14 Yesu yana fitar da beben aljani daga wani mutum; da 
aljanin ya fita, sai mutumin ya yi magana, taron kuwa suka yi 
mamaki. 15 Amma wadansu mutane suka ce, “A hab! Ai, 
Ba'alzabul, 9 sarkin aljanu ne ya ba shi wannan iko na fitar da 
aljanu.” 

16 Wadansu suna so su gwada Yesu, sai suka ce masa ya yi 
wani abin ban mamaki domin ya nuna Allah yana tare da shi. 
17 Amma Yesu ya gane tunanin da suke ciki, sai ya ce musu, 


11.15: Mat 9.34; 10.25 11.16: Mat 12.38; 16.1; Mar 8.11 

711.3 na kowace rana: Wani juyi na wadannan kalmomin shi ne, “Abincinmu 
na gobe.” 

"11.4 Kada ka kai mu cikin jaraba: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da 
sun kara, “Amma ka cece mu daga mai mugunta.” 

5 11.11 roke shi: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da sun Kara, “Burodi, ya 
a shi dutse, ko kuma in yaro ya tambaya . 
5 11.15 Ba'alzabul: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


162 LUKA 11 


“Duk mulkin da ya rabu kashi biyu suna gaba da juna, mulkin 
ba zai tsaya ba. Haka ma in gida ya rabu kashi biyu, suna gaba 
da juna, zai rushe. !8 In kuma Shaidan ya rabu kashi biyu yana 
gaba da kansa, yaya mulkinsa zai yi Karfi? Kun ce da ikon 
Ba’alzabul nake fitar da aljanu. !° Idan da ikon Ba’alzabul nake 
fitar da aljanu, to, almajiranku fa? Da ikon wa suke fitarwa? 
Almajiranku ne za su yi muku shari’a a kan wannan. ? Amma, 
idan da ikon Allah nake fitar da aljanu, ashe, mulkin Allah ya zo 
muku ke nan. 

21 “Idan mutum mai kKarfi ya yi shiri sosai, yana gadin 
gidansa, kayan gidansa za su zauna lafiya lau. 2 Amma idan 
wanda ya fi shi Rarfi ya zo ya hau shi da fada ya kuma sha 
Karfinsa, sai ya Rwace duk makaman da mutumin ya dogara da 
su, ya kuma rarraba kayayyakin da ya Rwace. 

23 “Wanda ba ya tare da ni, yana gāba da ni ke nan; wanda 
bai taimake ni tarawa ba kuwa, yana watsarwa ne.” 


Dawowar Bakin Aljani 
(Mat 12.43-45) 

24 “Idan bakin aljani ya fita daga jikin mutum, yakan yi ta 
yawo a wuraren da ba ruwa, don yă sami wurin hutawa. Idan 
bai samu ba, sai ya ce, “Zan koma gidana da na fito.” 25 Idan 
ya zo ya samu an share, an kuma gyara gidan, 26 sai ya koma 
ya kwaso wadansu aljanu bakwai wadanda suka fi shi mugunta, 
su zo su zauna a wurin. A Karshe, zaman mutumin nan zai fi 
na farkon muni.” 


Albarka ta Gaskiya 


27 Da Yesu ya fada haka, sai wata mace daga cikin jama'a ta 
daga murya ta ce masa, “Allah ya albarkaci matar da ta haife ka, 
ta kuma goya ka har ka yi girma !” 

28 Yesu ya amsa ya ce, “I, amma albarka ta fi tabbata ga 
wadanda suke jin maganar Allah, suke kuma kiyaye ta!” 


Neman Alama 
(Mat 12.38-42) 

29 Da mutane suka rika aruwa wurin Yesu, sai ya fara cewa, 
“Wannan zamani mugun zamani ne. Suna nema a nuna musu 
wata alama, amma babu wata alamar da za a nuna musu sai ta 
Jona. 3? Kamar yadda Jona ya zama alama ga mutanen Nineba, 


11.23: Mar 9.40 11.29: Mat 16.4; Mar 8.12 


LUKA 11 163 


haka ma Dan Mutum zai zama ga mutanen zamanin nan. 3! A 
Ranar Karshe, Sarauniyar Kudu za ta tashi tare da mutanen 
zamanin nan ta nuna musu ba su yi daidai ba, ta zo ne daga wuri 
mai nisa sosai don ta ji koyarwar hikimar Solomon. Amma ga 
wanda ya fi Solomon a nan. 2A Rana Karshe, mutanen Nineba 
za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su nuna musu ba su yi 
daidai ba, don su sun tuba saboda wa'azin Jona. Ga shi kuwa 
wanda ya fi Jona a nan! 


Fitilar Jiki 
(Mat 5.15; 6.22-23) 

33 “Ba wanda zai kunna fitila sa'an nan ya boye ta, ko kuma 
ya rufe ta da kwano.“ A’a, sai dai ya ajiye ta a kan tebur, inda 
kowa da ya shiga zai ga hasken. 34 Ido shi ne fitilar jiki. In idonka 
yana da lafiya, dukan jikinka zai cika da haske; amma idan idonka 
ba lafiya, sai dukan jikinka ya rasa haske. 35 Ka lura fa, ko hasken 
da kake da shi duhu ne. 36 In dukan jikinka yana da haske, ba 
inda yake da duhu, ai, duk sai ya haskaka gaba daya, kamar yadda 
hasken fitila yake ba ka haske.” 


Yesu Ya Tona Asirin Farisiyawa da Malaman Dokoki 
(Mat 23.1-36; Mar 12.38-40) 


37 Da Yesu ya gama magana, sai wani Bafarisiye ya gayyaci 
Yesu gidansa su ci abinci. Sai Yesu ya je ya zauna don cin abinci. 
38 Da Bafarisiyen ya ga cewa Yesu bai wanke hannu kafin ya fara 
cin abincin ba, sai mamaki ya kama shi. 39 Ubangiji ya ce masa, 
“Ku Farisiyawa kukan wanke bayan kwaf da Kwarya, amma 
cikinku kuna cike da cuce-cuce da mugunta. 4? Wawaye kawai! 
Ashe, ba Allahn da ya yi wajen ne ya yi cikin ma ba? 4! Da za 
ku ba wa talakawa abin da kuke da shi, da kome zai zama da 
tsabta a gare ku. 

42 “Kaitonku, Farisiyawa! Kuna ba wa Allah zakkar kayan 
yaji na ganye, da kuma sauran ganyen miya duka. Amma kun ki 
kula da aikata gaskiya da Kaunar Allah. Wadannan ne ya kamata 
ku yi, ba tare da kun Kyale sauran ba. 

43 “Kaitonku, Farisiyawa! Kun cika so a ba ku wuraren zama 
masu daraja a majami'u, a kuma rika gaishe ku a kasuwa. 


11.30: Yun 3.4 11.31: 1 Sar 10.1-10; 2 Tar 9.1-12 11.32: Yun 3.5 
11.33: Mat 5.15; Mar 4.21; Luk 8.16 11.42: L. Fir 27.30 


€11.33 ya rufe ta da kwano: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da 
wadannan kalmomin. 


164 LUKA 11 — 12 


44 Kaitonku! Kun yi kama da kaburburan da ba a gani, wadanda 
mutane suke tafiya a kai don rashin sani.” 

45 Sai daya daga cikin malaman dokoki ya ce wa Yesu, 
“Malam, in ka fada haka, ai, mu ma, ka zage mu!” 46 Yesu ya 
amsa, ya ce, “Kaitonku, ku ma malaman dokoki! Kun jibga wa 
mutane kaya wato, dokoki masu nauyi su dauka, amma ku 
kanku ba kwa taba kayan ko da yatsa daya, don ku taimake su. 
47 Kaitonku! Kun gina kaburbura masu kyau wa annabawan 
Allah wadanda kakanninku suka kashe. 48 Wato ku da kanku 
kun shaida kun kuma yarda da yadda kakanninku suka yi. Sun 
kashe annabawan, ku kuma kuka gina kaburburan. 4? Shi ya sa 
hikimar Allah ta ce, ‘Zan aika musu da annabawa da manzanni. 
Za su kashe wadansu, su ba wa wadansu wahala.’ 5° Saboda 
haka za a hukunta mutanen zamanin nan saboda kashe-kashe 
da aka yi wa dukan annabawa, tun kafawar duniya, 51 wato, tun 
daga jinin Habila, har zuwa na Zakariya, wanda aka kashe 
tsakanin bagaden hadaya da Wuri Mai Tsarki cikin haikali. I, 
ina gaya muku, za a hukunta mutanen zamanin nan don 
wadannan duka! 

52 “Kaitonku malaman dokoki! Kun rike mabudin gidan 
ilimi, ku kanku ba ku shiga ba, ba ku kuma bar masu son shiga 
su shiga ba.” 

53 Da Yesu ya bar wurin, sai malaman dokoki da Farisiyawa 
suka fara matsa masa, suna tsokanarsa da tambayoyi a kan 
abubuwa da yawa, 54 suna kokari su sa masa tarko don ya fada 
wani abin da ba daidai ba. 


Gargadi game da Munafunci 

(Mat 10.26-27) 

1 2 1 Sa’an da dubban mutane suka taru har suna tattaka juna, 
sai Yesu ya yi wa almajiransa magana da farko ya ce, “Ku 

yi hankali da yistind Farisiyawa, wato munafuncinsu. ? Ba abin 

da yake a rufe da ba za a bude ba, kuma ba abin da yake a boye 

da ba za a sani ba. 3 Saboda haka, duk abin da kuka fada a 6oye, 

za a ji shi a fili. Abin da kuka kuma fada a asirce, ko a cikin 

daki da kuka rufe Kofofinsa ma, za a yi shelarsa a kan rufin 

dakuna. 


11.51: Far 4.8; 2 Tar 24.207 21 12.1: Mat 16.6; Mar 8.15 
12.2: Mar 4.22; Luk 8 


d 12.1 Yisti: Abu ne da ake sa a garin da ake yin burodi da shi domin burodin 
ya kumbura. 


LUKA 12 165 


Wanda Za a Ji Tsoro 
(Mat 10.28-31) 

4 “Ku abokaina, ina gaya muku, kada ku ji tsoron masu kashen 
jiki amma bayan sun kashe shi ba abin da za su iya yi kuma. 
5Zan fada muku wanda za ku ji tsoronsa. Ku ji tsoron Allah, 
wanda bayan ya kashe, yana da iko ya jefa a cikin wuta kuma. 
Gaskiya ina gaya muku, shi ne wanda za ku ji tsoronsa! 

6 “Ba akan sayar da kanari biyar kobo biyu ba? Duk da haka 
Allah bai manta da ko dayansu ba. ?Kai! Har gashin kanku ma 
an Rirga su duka. Saboda haka, kada ma ku ji tsoro, don kun fi 
kanari daraja sau barkatai! 


Nuna Yarda da Almasihu a Gaban Mutane 
(Mat 10.32-33, 12.32; 10.19-20) 

8 “Ina kuma fada muku, duk wanda ya shaida a gaban mutane 
cewa ya yarda da ni, Dan Mutum ma zai shaida ya yarda da shi 
a gaban mala'ikun Allah. ? Wanda kuma ya yi miisu sanina a 
gaban mutane, ni ma zan yi miisu saninsa a gaban mala'ikun 
Allah. 

10 “Duk wanda ya yi maganar reni game da Dan Mutum, za 
a yafe masa, amma duk wanda ya yi maganar reni game da Ruhu 
Mai Tsarki, ba za a yafe masa ba. 

11 “Idan kuma an kawo ku a gaban majami'u, ko gaban masu 
hukunci, ko kuma gaban shugabanni, kada ku damu da yadda za 
ku fitar da kanku, ko kuma abin da za ku ce, 12 domin Ruhu Mai 
Tsarki zai koya muku abin da ya kamata ku fada a lokacin.” 


Misali a kan Wani Wawa Mai Arziki 


13 Sai wani mutum daga cikin jama’a ya ce wa Yesu, “Malam, 
ka ce wa dan'uwana ya ba ni rabona na kayan da babanmu ya 
mutu ya bar mana.” 

14 Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai! Wa ya mai da ni alkali 
ko in zama mai raba muku kayan da babanku ya mutu ya bar 
muku?” 15 Ya ci gaba da yi wa mutane magana, ya ce musu, “Ku 
lura fa, ku yi nesa da kowane irin kwadayi, don yawan kaya ba 
shi ne samun rai ba.” 

16 Sai ya ba su wani misali ya ce, “An taba yin wani mai 
arziki wanda gonarsa ta yi amfani sosai. 17 Ya fara tunani a 
ransa, ya ce, “Ba ni da inda zan sa amfanin gonata duka. Me 
zan yi ke nan?” 


12.10: Mat 12.32; Mar 3.29 12.11-12: Mat 10.19-20; Mar 13.11; Luk 21.14-15 


166 LUKA 12 


18 “Ya ce wa kansa, “Yawwa! Na san abin da zan yi. Zan 
rushe wadannan rumbunana, in gina wadansu manya, in zuba 
dukan amfanin gonata da kayana a ciki. ? Zan kuma ce wa raina, 
“Haba! Kana da kaya masu yawa wanda za ka more a shekaru 
masu yawa. Bari ka huta, ka yi ta ci, ka yi ta sha, kana jin 
dadinka.” ° 20 Amma Allah ya ce masa, “Kai wawa! A wannan 
dare za ka mutu; sa'an nan in ga ko wane ne zai ci duk kayan 
nan da ka tara wa kanka.’ ” 

21 Yesu ya gama maganan nan da cewa, “Haka zai zama ga 
duk wanda ya tara wa kansa dukiya, amma a gaban Allah ba shi 
da arziki.” 


Ku Daina Damuwa 
(Mat 6.25-34) 

22 Sai Yesu ya ce wa almajiransa, “Don haka ina gaya 
muku, kada ku damu da yadda za ku rayu, ko kuma yadda za 
ku sami riguna don jikinku. 23 Domin rai ya fi abinci, jiki kuma 
ya fi riguna. 24 Ku dubi tsuntsaye mana! Ai, ba sa shuka, ba sa 
girbi, ba su da dakunan ajiyar abinci ko rumbuna, amma duk 
da haka Allah yana ba su abinci. Darajarku kuwa ta fi ta 
tsuntsaye sau barkatai! 25Wane ne a cikinku ta wurin 
damuwarsa, zai iya Kara wa kansa ko awa daya ga kwanakin 
rayuwarsa?? 26 To, idan ba za ku iya yin Kankanin abu irin 
wannan ba, don me kuke damuwa a kan sauran? 277 Ku dubi 
yadda su fure suke girma mana. Ba sa aiki, ko sakan kome, ba 
sa yi wa kansu riguna, duk da haka ina gaya muku ko sarki 
Solomon da dukan girmarsa bai taa ado kamar daya daga 
cikinsu ba. 28 To, idan har Allah zai yi wa ciyawar daji ado 
haka, ciyawa wadanda suke nan yau, gobe kuwa a Rone su, 
balle ku? Ya ku marasa bangaskiya! 

29 “Kada ku rika tunani a kan abin da za ku ci, ko abin da 
za ku sha, kada ma ku damu. 3? Ai, mutanen duniya wadanda 
ba su san Allah ba suna ta neman duk irin wadannan abubuwa. 
Ku kuwa, Ubanku ya san kuna bukatarsu. 3! Ku dai sa ranku 
ga mulkin Allah, zai ba ku dukan wadannan abubuwa kuma. 
12.27: 1 Sar 10.4-7; 2 Tar 9.3-6 


{12.25 kara wa kansa ko awa daya ga kwanakin rayuwarsa: Wani juyi na 
wadannan kalmomin shi ne, “Kara wa kansa kafa daya ga tsawonsa.” 


LUKA 12 167 


Koyarwa a kan Tara Dukiya a Sama 
(Mat 6.19-21) 


32 “Ya ku Karamin garkena, kada ku ji tsoro, domin Ubanku 
yana jin dadi ya ba ku mulkinsa. 5” Ku sayar da dukan abin da 
kuke da shi, ku ba wa talakawa kudin. Ku yi wa kanku ajiyar da 
ba za ta tsufa ba, wato, dukiyar da ba za ta lalace ba ke nana 
sama, inda ba 6arawo da zai sace su, ba kuma asu da zai Bata su. 
34 Gama inda dukiyar mutum take, a nan ne tunaninsa ma yake. 


Bayin da Suke a Shirye 


35 “Ku zauna a shirye, fitilunku a kunne. 36 Ku zama kamar 
bayin da suke jiran maigidansu yă dawo daga bikin aure. Da ya 
dawo ya buga Kofa, nan da nan sai su bude masa. 37 Zai zama 
abin farin ciki ga bayin nan in har maigidan ya dawo ya same su 
ba su yi barci ba. Ina gaya muku, zai cire babbar rigar da ya sa, 
ya ce musu su Zazzauna, su ci abinci, sa’an nan ya bi kan kowane 
dayansu ya kawo masa abinci. 38 Bayin nan masu albarka ne in 
ya dawo ko da tsakar dare, ko kuma da asuba, ya same su a 
shirye. 39 Ku dai sani cewa in maigida ya san lokacin da 6arawo 
zai zo masa, ba zai bar shi yă shiga yă yi masa 6arna a gida ba. 
40 Sai ku zauna da shiri, domin Dan Mutum zai zo a lokacin da 
ba ku yi tsammani zai zo ba.” 


Bawa Mai Aminci ko Marar Aminci 
(Mat 24.45-51) 


41 Bitrus ya ce, “Ubangiji, wannan misali a kanmu aka yi ko 
kuwa ya shafi kowa?” 

42 Ubangiji ya amsa masa ya ce, “Wane ne bawan nan mai 
aminci da hikima? Shi ne wanda maigidansa zai sa shi yă lura 
da gidansa, yake kuma ba wa sauran bayi abinci a daidai lokaci. 
43 Mai albarka ne bawan da maigidansa zai zo yă same shi yana 
yin aikinsa. 44 Gaskiya ina gaya muku, zai sa wannan bawa yă 
lura masa da kayansa duka. 45 Amma idan bawan nan ya ce a 
ransa, “Ai, maigidana ya yi letin zuwa,’ sa’an nan ya fara dūkan 
sauran bayin, mata da maza, ya kuma shiga ci da sha, har yana 
buguwa, 46 maigidan wannan bawa zai dawo a ranar da bawan 
bai yi tsammani ba, kuma a lokacin da bai sani ba. Maigidan 
nan zai yi masa mugun dūka yă kuma hukunta shi tare da 
marasa aminci. 


12.35: Mat 25.1-13 12.36: Mar 13.34-36 12.39-40: Mat 24.43-44 


168 LUKA 12 


47 “Bawan da ya san abin da maigidansa yake so ya yi, amma 
bai yi shiri ba, bai kuma yi abin da ake so ya yi ba, za a yi masa 
bulala sosai. 4 Wanda kuwa bai san abin da maigidansa yake so 
ya yi ba, ya kuma yi abin da ya isa a diike shi, za a diike shi 
kadan. Duk wanda aka ba shi abu mai yawa, za a nemi abu mai 
yawa daga gare shi. Wanda kuma aka ba shi abu mai yawa sosai, 
za a nemi abu mai yawa sosai daga gare shi. 


Yesu Ya Kawo Rabuwa Ne 
(Mat 10.34-36) 

49 “Wuta ce na zo in sa wa duniya. Da so na ne, a ce ta huru 
ko! 50 Ina da baftismar da za a yi mini, na kuwa matsu a zuciya 
sosai har sai an yi mini ita! 5! Kuna tsammani zaman lafiya ne 
na kawo wa duniya? A ina! Ina gaya muku, rabuwa ce na kawo. 
52 Daga yanzu, a gida daya, mutum biyar za su rabu kashi biyu, 
uku suna gāba da biyu, biyu kuma suna gāba da uku. 53 Baba zai 
yi gaba da dansa, dan kuma ya yi gāba da babansa. Mama za ta 
yi gaba da 'yarta, "yar kuma ta yi gāba da mamarta. Mamar miji 
za ta yi gāba da matar danta, matar dan kuma ta yi gāba da mamar 
mijinta.” 


Gane Yanayin Lokaci 
(Mat 16.2-3) 

54 Yesu ya kuma ce wa mutane, “In kun ga hadari ya taso 
daga yamma, kukan ce ai, za a yi ruwan sama; sai kuwa a yi. 
55 Idan kuma kun ji iska tana hurawa daga kudu, sai ku ce za 
a yi zafi; sai kuma a yi. 56 Munafukai! Kun iya gane yanayin 
Kasa da na sararin sama, amma ganewar alamun zamanin nan 
ya gagare ku. 


Shirya da Mai Kararka 
(Mat 5.25-26) 

57 “Me ya sa ku kanku ba kwa iya tunani ku gane abin da ya 
fi kyau ku yi? 58 Idan wani ya kai Rararka a kotu, ka yi Kokari 
ku shirya tun kuna a kan hanya. In ka ki, zai kai ka gaban alkali. 
Alkali kuma ya mika ka ga dan sanda. Dan sanda kuma ya sa ka 
a kurkuku. 5° Ina gaya maka, ba za ka fita a wurin ba sai ka biya 
dukan abin da aka yanka maka, ba ko sauran kobo.” 


12.50: Mar 10.38 12.53: Mika 7.6 


LUKA 13 169 


Tuba ko Halaka 


13 1 A daidai wannan lokacin wadansu mutanen da suke 
wurin suka gaya wa Yesu labarin Galilawan da Bilatus 
ya sa aka kashe lokacin da suke mika wa Allah hadayarsu. 
2 Yesu ya amsa musu ya ce, “Don an kashe Galilawan nan haka, 
kuna tsammani sun fi kowa zunubi ke nan a Galili? 3 Sam! Ina 
gaya muku, idan ba ku tuba a kan laifofinku ba, dukanku za ku 
mutu kamarsu. 4Ko kuwa mutane sha takwas din nan da gini 
ya fadi a kansu a Siluwam, ya kashe su, kuna tsammani sun fi 
duk sauran mutanen Urushalima zunubi ne? 5Sam! Ina gaya 
muku, in ba kun tuba ba, za ku mutu kamarsu.” 


Misali na Baure Marar 'Ya'ya 


6 Sai Yesu ya ba su misali ya ce, “An taba yin wani mutum 
wanda yake da itacen 6aure a gonar inabinsa. Sai ya zo don yă 
tsinka 'ya' yan, amma bai sami ko daya ba. 





Hoton baure (13.6) 


7Sai ya ce wa mutumin da yake lura da gonar, ‘Duba, yau 
shekara uku ke nan ina zuwa neman °ya’yan 6auren nan, amma 
kullum ba na samun kome a kansa. Sare shi! Don me za a bar 
shi yă tare wuri a banza?’ 8 Amma mai lura da gonar ya amsa ya 
ce, “Mai girma, a bar shi dai, in yi masa bankasa, in kuma zuba 
masa taki a wannan shekara. ° Idan ya yi `ya’ya nan gaba, to, in 
kuma bai yi ba, sai a sare shi.” ” 


170 LUKA 13 


Yesu Ya Warkar da Mace a Ranar Hutu 


10 Wata rana Yesu yana koyarwa a wata majami'a a Ranar 
Hutu, 11 sai ga wata mace wadda aljani ya sa ciwo ya shanye ta 
na tsawon shekaru goma sha takwas. Duk ta tankware, ba ta ma 
iya mikewa. 12 Da Yesu ya gan ta, sai ya kira ta ya ce, “Uwargida, 
an warkar da ke daga rashin lafiyarki.” 13 Sai ya sa hannunsa a 
kanta, nan da nan sai ta mike tsab, ta yabi Allah. 

14 Amma shugaban majami'ar ya ji haushi yadda Yesu ya 
warkar da ita a Ranar Hutu. Sai ya ce wa mutanen da suke nan, 
“Akwai ranaku har shida da ya kamata a yi aiki, ku zo a ranakun 
nan a warkar da ku, ba Ranar Hutu ba.” 

15 Amma Ubangiji ya ce masa, “Munafukai kawai! Ashe, 
kowannenku ba ya kunce saniyarsa ko jakinsa, ya kai shi wurin 
da zai sha ruwa a Ranar Hutu? 18 Macen nan, 'yar dangin Ibrahim, 
wadda Shaidan ya daure, yau shekara goma sha takwas. Ashe, 
bai yi daidai a warkar da ita a Ranar Hutu ba?” 17 Wannan 
maganarsa da ya yi, ta sa duk masu kin ganinsa suka ji kunya. 
Sauran mutane kuwa, duk suka yi ta murna saboda abubuwan ban 
mamaki da yake yi. 


Misali na Kwayar Mastad 
(Mat 13.31-32; Mar 4.30-32) 

18 Sai Yesu ya ce, “Yaya mulkin Allah yake? Da me kuma 
zan kwatanta shi? 1? Mulkin sama kamar Rwayar mastad ne wadda 
ta fi Kankanta cikin iri duka, wadda wani mutum ya dauka ya 
shuka a lambunsa, sai ta yi girma har ta zama itace, tsuntsaye 
suka yi gida a rassanta.” 


Misali na Yisti 
(Mat 13.33) 

20 Yesu ya sake tambaya, “Da me zan kwatanta mulkin Allah? 
21 Kamar yisti yake wanda wata mace ta kwaba da mudu uku na 
garin alkama, har duk garin ya game da yistin.” 
Karamar Kofa 
(Mat 7.13-14, 21-23) 

22 Da Yesu ya kama hanya zai tafi Urushalima, sai ya bi 
birane da Kauyuka yana koya wa mutane. 5 Sai wani ya tambaye 


shi ya ce, “Malam, shin, wai mutane kadan ne kawai za su sami 
ceto?” 


13.14: Fit 20.9-10; M. Sh 5.13-14 


LUKA 13 — 14 171 


Yesu ya ce musu, ?4“Ku yi kokari ku shiga ta Raramar Kkofa, 
domin mutane da yawa za su yi Kokarin shiga amma ba za su iya 
ba. 25In dai maigidan ya riga ya tashi ya rufe Rofar gidan, ku 
kuwa za ku tsaya a waje kuna bugan Kofar, kuna cewa, “Maigida, 
a bude mana ofa!’ Shi kuma zai amsa muku yi ce, “Ban san 
inda kuka fito ba!” 28 Sa’an nan za ku fara kuka kuna cewa, “Haba, 
mu da muka ci, muka sha tare da kai, har ka koyar a 
garuruwanmu.” 2? Amma zai ce, “Ban san inda kuka fito ba. Ku 
rabu da ni, mugaye kawai!’ 28Sa’ad da kuka ga Ibrahim, da 
Ishaku, da Yakubu, da dukan annabawa a mulkin Allah, ku kuwa 
ana korarku, a nan ne za ku yi kuka da cizon haora. 2? Mutane 
za su zo daga gabas da yamma, kudu da arewa, su zauna cin biki 
a mulkin Allah. 3° A nan ne fa wadanda suke na karshe za su 
zama na farko, na farko kuma su zama na karshe.” 


Yesu Ya Damu sosai a kan Urushalima 
(Mat 23.37-39) 

31 A wannan lokaci sai wadansu Farisiyawa suka zo suka ce 
wa Yesu, “Ka tashi daga nan fa, domin Hirudus yana so yă kashe 
ka.” 

32 Sai ya ce musu, “Ku je ku gaya wa mai makircin nan cewa, 
‘Yau ina fitar da aljanu, ina kuma warkar da mutane, gobe ma 
haka, jibi ne zan gama aikina. 33 Duk da haka lallai ne in ci gaba 
da tafiyata yau da gobe, da kuma jibi, don kuwa bai yi kyau a ce 
annabi ya mutu ba, in ba a Urushalima ne aka kashe shi ba.’ 

34 “Ayya, Urushalima! Urushalima! Masu kashen annabawa, 
masu jifar wadanda aka aiko gare ku! Sau nawa na so in tattara 
ku kamar yadda kaza take tattara "yan yaranta cikin fikafikanta, 
amma kun Ki! 35Ga shi an bar muku gidanku, ba kowa! Ina kuwa 
gaya muku, ba za ku Kara ganina ba, sai ranar da kuka ce, “Mai 
albarka ne, wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji!” ” 


Yesu Ya Warkar da Mai Ciwo 


1 4 1 Wata Ranar Hutun Yahudawa, Yesu ya shiga gidan wani 

shugaban Farisiyawa don yă ci abinci. Mutane suka zuba 
masa ido. “Sai ga wani da Kafafunsa da hannayensa sun 
kunkumbura ya zo wurin Yesu. “Sai Yesu ya tambayi malaman 
dokoki da Farisiyawa ya ce, “Dokarmu ta yarda a yi warkarwa 
a Ranar Hutu, ko babu?” 


13.27: Zab 6.9 13.28: Mat 22.13; 25.30 13.28-29: Mat 8.11-12 
13.30: Mat 19.30; 20.16; Mar 10.31 13.35: Zab 118.26; Irm 22.5 


172 LUKA 14 


4 Amma ba su ce kome ba. Yesu kuwa ya kama mutumin din, 
ya warkar da shi, sa'an nan ya ce masa ya tafi abinsa. 5 Sa'an 
nan Yesu ya tambayi mutanen, ya ce, “Idan jakinku“ ko saniyarku 
ya fadi a rijiya Ranar Hutu, ba za ku cire shi nan da nan ba wai 
don Ranar Hutu ne?” $ Suka rasa amsar wannan tambaya. 


Dauki Kanka Kamar ba Kome ba Ne 


7 Da Yesu ya ga wadansu a cikin mutanen da aka gayyata don 
cin abinci suna Kokarin zaban kujeru masu daraja, sai Yesu ya 
fada musu wannan misali. $ “Idan wani ya kira ka bikin aure, 
kada ka je ka fara zauna a wurin zaman manya, don watakila an 
kira wani da ya fi ka daraja. ? Shi wanda ya kira ku duka biyu 
kuwa zai zo yă ce maka, ‘Tashi, ka ba ma wannan wuri.’ Ka ga, 
za ka ji kunya, don za ka koma kan wurin zama marar daraja. 
10 Amma idan an kira ka biki, ka je ka nemi wurin zama marar 
daraja ka zauna, don in wanda ya kira ka ya zo, sai yă ce maka, 
‘Zo nan, abokina, ka zauna a wannan kujera mai daraja.” Wannan 
zai sa sauran mutanen da aka kira, su ba ka girma. 11 Gama duk 
wanda ya daga kansa za a mai da shi ba kome ba, amma duk 
wanda ya mai da kansa ba kome ba ne, za a ba shi girma.” 


Yin Alheri 


12 Sai Yesu ya ce wa wanda ya kira shi, “Idan ka kira wani 
don cin abinci, ko ka shirya biki, kada ka kira abokanka ne 
kawai, ko 'yan'uwanka, ko danginka, ko abokan zamanka masu 
arziki, don wata rana za su kira ka, su ma. Ta haka za su biya 
ka abin da ka yi musu. ? Amma in za ka kira mutane biki, ka 
kira talakawa, da guragu, da shanyayyu da makafi. 14 Ta haka 
za ka sami albarka, domin wadannan dai ba za su iya biyanka 
ba. Allah ne zai biya ka a ranar da masu halin kirki za su tashi 
daga matattu.” 


Misalin Babban Biki 
(Mat 22.1-10) 


15 Da jin haka, sai wani da yake tare da shi a tebur din ya ce 
wa Yesu, “Mai albarka ne duk wanda zai ci abinci a bikin nan 
na mulkin Allah!” 


14.5: Mat 12.11 14.8-10: K. Mag. 25.6-7 14.11: Mat 23.12; Luk 18.14 
€ 14.5 jakinku: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “yaronku” ne a 
nan. 


LUKA 14 173 


16 Yesu ya ce masa, “An taba yin wani mutumin da ya shirya 
babban biki, ya kuma kira mutane da yawa. !?Da lokacin bikin 
ya yi, sai ya aiki bawansa ya je ya ce wa wadanda aka kira, “Ku 
zo, gama an gama shirya kome!’ 18 Amma sai dukansu suka fara 
ba da hujjoji. Na farko ya ce, “Na sayi gona, dole ne in je in gani 
yadda take, ina rokonka, ka yi mini hakuri.” 19 Dayan kuma ya 
ce, “Na sayi shanun noma guda goma, ina hanyata ke nan in 
gwada su, ina rokonka, ka yi mini hakuri.” 2? Wani kuma ya ce, 
“Kwana-kwanan nan ne na yi aure, saboda haka ba zan sami 
damar zuwa ba.” 

21 “Bawan ya koma ya gaya wa maigidansa dukan abin da 
aka gaya masa. Haushi ya kama maigidan, sai ya ce wa bawan, 
“Yi maza, ka bi titi-titi da lungu-lungu na birni, ka tattara 
talakawa, da guragu, da makafi, da shanyayyu ka kawo su nan.’ 
22 Nan da nan, bawan ya dawo ya ce, ‘Ranka ya dade, an yi 
abin da ka fada, amma da sauran wuri har yanzu.’ 33 Maigidan 
ya ce wa bawan, “Ka je kan manyan hanyoyi da Ranana, ka turo 
mutane su zo, don gidana ya cika. ?4 Ina gaya muku, babu ko 
daya daga cikin mutanen nan da dā aka kira da zai dandana 
abincin bikin nan da na shirya.’ ” 


Wuyar Rayuwar Bin Almasihu 
(Mat 10.37-38) 


25 Wata rana, mutane da yawa suna bin Yesu, sai ya juya ya 
ce musu, 26 “Duk mai son bina, in bai fi Raunata fiye da babansa, 
ko mamarsa, ko matarsa, ko 'ya'yansa, ko '’yan’uwansa maza 
da mata, har ma ransa ba, ba zai iya zama almajirina ba. 2? Duk 
wanda bai dauki gicciyensa ya bi ni ba, ba zai iya zama 
almajirina ba. 

28 “Misali: Idan wani daga cikinku yana so yă yi gini, zai fara 
zauna, yă yi lissafin abin da ginin zai ci tukuna yă gani ko yana 
da isasshen kudin da zai gama ginin. 2? In bai yi haka ba, ba zai 
iya gama ginin ba bayan ya fara, kuma dukan mutanen da suka 
ga wannan aikin za su yi masa dariya, 30 za su ce, ‘Wannan mutum 
ya fara gini amma ya kasa gamawa.” 

31 “Idan wani sarki zai fita da sojoji dubu goma, don ya yi yaki 
da wani da yake da sojoji dubu ashirin, ai, zai zauna tukuna ya 
duba ko yana da isasshen karfin da zai yaki wancan sarkin. 32 Idan 
ba zai iya ba, to, tun suna da nisa sai ya aika da ’yan-aika su je 


14.26: Mat 10.37 14.27: Mat 10.38; 16.24; Mar 8.34; Luk 9.23 


174 LUKA 14 — 15 


su nemi hanyar zaman lafiya. 33 Haka ma kowannenku in bai bar 
duk abin da yake da shi ba, ba zai iya zama almajirina ba.” 


Misali a kan Gishiri 
(Mat 5.13; Mar 9.50) 

34 “Gishiri abu ne mai kyau, amma idan ya rabu da dadinsa, ta 
yaya za a mai da dadinsa? 35Ba shi da wani amfani a gona, ko a 
taki, sai dai a zubar da shi kawai. Bari mai kunnen ji, yă ji.” 


Misali na Tunkiyar da Ta Bace 

(Mat 18.12-14) 

1 5 1 Wata rana masu karbar haraji da “masu zunubi” suka zo 
don su ji koyarwar Yesu. ? Sai Farisiyawa da malaman 

dokoki suka fara gunaguni suna cewa, “Haba! Wannan mutum 

ya mai da kansa abokin masu zunubi, har ma yana cin abinci da 

su.” 3Sai Yesu ya ba su wannan misali: 

4“A ce dayanku yana da tumaki dari, sai dayansu ta bace, to, 
ai, zai bar casa’in da taran a inda suke kiwo, yă je neman wannan 
da ta 6ace. 5 Idan ya same ta, zai yi murna, ya dauke ta a kafada 
6yă kai ta gida. Sa'an nan ya kira abokansa da kuma wadanda 
suke zama tare da shi, yă ce musu, ‘Ku taya ni murna gama na 
sami wannan tunkiya da ta 6ace!” 7 Ina dai gaya muku, haka za 
a yi murna sosai a sama a kan mai zunubi guda daya da ya tuba, 
fiye da masu adalci casa’in da tara, wadanda ba sa bukatar tuba. 


Misali a kan Kudin da ya Bace 


8 “A ce, mace tana da kudin azurfa guda goma, daya ya bata, 
ai, za ta kunna fitila ta share gidan, ta yi ta nemansa sai ta same 
shi. 9? Idan ta same shi, sai ta tara abokanta da wadanda suke zama 
tare da ita, ta ce musu, “Ku taya ni murna, don na sami kudin 
nan da ya bace.” 10 Ina gaya muku, haka zai zama abin murna ga 
mala'ikun Allah in mai zunubi guda ya tuba.” 


Misali a kan Uba Mai Kauna 


11 Sai Yesu ya ce, “An taba yin wani mutum wanda yake da 
yara maza biyu. 1? Karamin a cikinsu ya ce wa babansu, “Baba, 
ni a ba ni yanzu abin da aka shirya za a ba ni bayan ka mutu.” 
Sai baban ya raba musu dukiyarsa. '3 Bayan "yan kwanaki, sai 
yaron ya tattara kayansa duk, ya tashi ya bar gida. Ya je wani 
gari mai nisa. A can ne ya je ya yi banza da kudin, cikin iskanci. 


15.1-2: Luk 5.29-30 


LUKA 15 175 


14 Bayan ya cinye duk abin da yake da shi, sai muguwar yunwa 
ta shiga wannan garin; shi kuwa ya shiga cikin rashi. 15 Sai ya je 
ya nemi aiki a wurin wani mutumin Kasar, sai mutumin ya tura 
shi wajen da aladunsa suke, ya je ya yi kiwo. 16 Ya nemi dusan 
da aladun suke ci don yă ci, amma ba wanda ya ba shi. 17A 
Karshe sai ya dawo ciki hankalinsa, sai ya ce, “Kai! Ga ma'aikatan 
babana duk suna banza da abinci, a ce ga ni zan mutu da yunwa! 
18 Zan tashi in koma wurin babana in ce, “Baba, na yi wa Allah 
laifi, na kuma yi maka. !? Ban ma isa a Rara kirana yaronka ba. 
Ka sa ni in zama kamar daya daga cikin ma’aikatanka.” ” 20 Sai 
ya tashi ya kama hanya zai koma wurin babansa. 

“Tun yana daga nesa, sai babansa ya gane shi. Tausayi ya 
kama baban, ya tashi da gudu, ya je ya kama yaronsa, ya yi ta 
rungumarsa. ?! Yaron ya ce, ‘Baba, na yi wa Allah laifi na kuma 
yi maka. Ban isa a Rara kirana yaronka/ ba.” 22 Amma baban ya 
kira bayinsa, ya ce, ‘Maza! Ku kawo riga mafi kyau, ku sa masa. 
Ku sa masa zobe da takalma, 23a kuma kawo saniya mai Kiban 
nan a yanka, mu ci, mu yi murna. ?4 Domin yaron nan nawa, dā 
ya mutu amma yanzu ya dawo. Da ya ace, amma yanzu an same 
shi.’ Sai suka yi murna sosai. 

25 “To, a wannan lokacin dai babban yaronsa da ya je gona 
yana dawowa. Da ya yi kusa da gida, sai ya ji ana buga ganga, 
ana rawa. ?6 Sai ya kira wani bawan gidan, ya tambaye shi abin 
da yake faruwa. 

27 “Bawan ya ce, “Ai, Kanenka ne ya dawo, shi ne babanka 
ya sa aka yanka saniya mai Kiban nan saboda dan'uwanka ya 
dawo gida lafiya Kalau.” 

28 “Amma wan ya ji haushi sosai, ya Ki ya shiga gida. Babansu 
ya fito ya ba shi hakuri, ya roke shi ya shiga ciki. ? Amma ya 
amsa wa babansa ya ce, “Duba, duk wadannan shekaru, ina maka 
aiki kamar bawa, ban taba Kin yi abin da ka ce in yi ba. Duk da 
haka, ba ka taba ba ni ko dan akuya in kira abokaina mu ci da 
su ba! 3? Amma da yaron nan naka ya dawo, wanda ya je ya cinye 
dukiyarka a kan karuwai, ka yanka masa saniyan nan mai Riba.’ 
31 Sai baban ya ce masa, “Yarona, kullum kana nan tare da ni, 
duk abin da nake da shi, ai, naka ne. 3? Ya kamata mu yi murna 
da farin ciki, domin dan'uwanka nan da ya mutu, yanzu kuwa ya 
dawo, da ya bace, amma yanzu an same shi.” ” 


15.21 Yaronka: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da, “Ka dauke ni 
kamar daya daga cikin ma'aikatanka.” 


176 LUKA 16 


Misali a kan Wakili Marar Gaskiya 
1 6 1 Yesu ya ce wa almajiransa, “An taba yin wani mai arziki 
wanda ya ba wa wakilinsa kaya yă lura masa da su. Daga 
baya an kawo masa labarin yadda wakilin nan yana banza da 
kayan maigidansa. ? Sai maigidan ya kira wakilin ya ce masa, ‘Me 
nake ji haka a kanka? Ka kawo mini lissafin aikin da kake yi, 
domin ba za ka Kara zama wakilina ba.” 3Sai wakilin ya ce a 
ransa, “Maigidana zai kore ni daga aiki, me zan yi? Ga shi ba ni 
da Rarfin noma, kuma ina jin kunya in fara bara. #Yawwa! Na 
san abin da zan yi, don idan an kore ni daga aikina, mutane su 
kar6e ni a gidajensu.’ 

5 “Sai ya kira dukan mutanen da maigidansa yake binsu bashi. 
Ya tambayi na farkon ya ce, ‘Nawa ne maigidana yake binka?’ 
6 Ya ce, “Garwar mai guda dari.” 

“Wakilin ya ce, “Ga takardarka, maza, ka rubuta hamsin.’ 7 Ya 
kuma ce wa wani, ‘Kai fa, nawa ne ake binka?’ Sai shi kuma ya 
ce, ‘Buhun alkama guda dari ne.” Wakilin ya ce, “Ga takardarka, 
ka mai da shi tamanin.” 

8 “Sai maigidan ya yabi wakilin nan marar gaskiya saboda ya 
yi wayo. Gama 'yan zamani sun iya bi da mutanen zamaninsu 
fiye da mutanen haske.” 

9 Yesu ya ci gaba da cewa, “Ina dai gaya muku, ku yi amfani 
da dukiyarku don ku sami wa kanku abokai. Ta haka in dukiyar 
ta Rare, za a karbe ku a gidajensu na har abada. I? Wanda ya isa 
a yarda da shi a Karamin abu, za a iya yarda da shi a babban abu 
ma. Wanda yake marar gaskiya a Raramin abu, zai iya zama marar 
gaskiya ma a babban abu. !! Idan fa ba ku yi aminci da dukiya 
ta wannan duniya ba, wa zai ba ku amanar dukiya ta gaskiya? 
: 12 Idan kuma ba ku yi aminci da kayan wani ba, wa ma zai ba 
ku wanda yake naku? 

13 “Ba bawan da zai iya bauta wa shugabanni biyu, ko dai yă 
Ki daya, ya so daya, ko kuwa ya yi wa dayan aminci, ya rena 
dayan. Ba dama ku sa ranku ga bin Allah ku kuma sa ga kudi 
kuma duk gaba daya.” 


Ba Za a Iya Canza Dokar Allah Ba 
(Mat 11.12-13, 5.31-32) 


14 Da yake Farisiyawa masu son kudi ne, da jin abin nan da 
Yesu ya fada, sai suka yi tsaki. IS Amma Yesu ya ce musu, “Ku 


16.13: Mat 6.24 


LUKA 16 177 


ne masu son nuna a gaban mutane cewa ku masu adalci ne. Amma 
Allah ya san zuciyarku. Abubuwan da mutane suke ba su girma, 
su ne Allah ba ya ma son gani. 

16 “Dokar Musa da littattafan annabawa ne abin da mutane 
suka yi ta bi har zuwa lokacin Yohanna Maibaftisma. Amma tun 
da aka yi wa'azin Labari Mai Dadi na mulkin Allah, kowa yana 
Kokari sosai ya sami shiga. 17 Duk da haka zai fi sauki sararin 
sama da Rasa su shude, da a ce an yar da digo guda daya daga 
Dokan nan. 


Koyarwa a kan Kashen Aure 
(Mat 19.1-12; Mar 10.1-12) 


18 “Duk wanda ya saki matarsa ya auri wata, ya yi zina ke 
nan, kuma duk wanda ya auri matar da ta bar mijinta, zina ne 
yake yi da ita kawai. 


Wani Mai Arziki da Li’azaru 


19 “An yi wani mai arziki wanda yakan sa riguna masu tsada, 
yakan kuma ci abinci mai kyau kowace rana. >? A Rofar gidansa 
kuwa da wani gajiyayye mai suna Li’azaru, wanda miki sun cika 
jikinsa. Akan kawo shi a kwantar da shi a nan kullum. ?! Shi kuwa 
yakan so ya ci ko da sauran abincin da ya fadi daga kan tebur na 
mai arzikin nan. Har karnuka ma suna zuwa su lashe mikinsa. 

22 “Ana nan sai talakan nan ya mutu, mala’iku suka dauke 
shi, suka ba shi wurin zama mai daraja tare da Ibrahim. Mai 
arzikin nan ma ya mutu aka kuma binne shi. 53 Ya je can wurin 
zaman matattu yana shan wuya, sai ya daga kai ya ga Ibrahim 
daga nesa, tare da Li’azaru. 24 Sai ya yi kira ya ce, “Baba Ibrahim, 
ka ji tausayina, ka aiki Li’azaru ya sa dan yatsarsa a ruwa ya 
dan sa a harshena don in ji dan sanyi, domin ina jin jiki a cikin 
wannan wuta!’ 

25 “Amma Ibrahim ya ce, “Ka tuna fa yarona, a lokacin da 
kake duniya, kana da abubuwa masu kyau, Li’azaru kuwa ya sha 
wuya. Amma yanzu yana jin dadì, kai kuwa kana shan wahala. 
26 Ban da haka ma, tsakaninmu da ku akwai wani Katon rami mai 
zurfi sosai da aka shirya don kada wadanda suke son Retarewa 
daga can zuwa wurinmu su iya, kada kuma kowa ya Retare daga 
wurinmu zuwa can.’ 27 Sai mai arzikin nan ya ce, “To, baba, ma 
rokonka, ka aike shi zuwa gidan babana, ?8 don ina da ”yan'uwa 


16.16: Mat 11.12-13 16.17: Mat 5.18 16.18: Mat 5.32; 1 Kor 7.10-11 


178 LUKA 16-17 


guda biyar maza, ya je ya yi musu magana, kada su ma su zo 
nan wurin wahala.’ 

29 “Ibrahim ya ce, “Ai, 'yan'uwanka suna da Dokar Musa 
da littattafan annabawa, su ji abin da suke fada musu.’ 3? Mai 
arzikin ya amsa masa ya ce, “A'a, baba Ibrahim, in dai wani ya 
tashi daga kabari ya je wurinsu za su tuba.” 3! Amma Ibrahim 
ya ce, “Idan ba su ji abin da Dokar Musa da littattafan annabawa 
suke cewa ba, kai, ko da wani ya tashi daga kabari, ba za su ji 
shi ba!” ” 


Magana a kan Zunubi da Yafewar Zunubi 

(Mat 18.6-7, 21-22; Mar 9.42) 

1 7 1 Yesu ya ce wa almajiransa, “Dole ne a sami abubuwan 
da za su sa mutane su yi zunubi. Amma zai zama abin 

tausayi ga duk wanda ya zama dalilin kawo su! ? Da wani ya sa 

daya daga cikin "yan yaran nan ya yi zunubi, gara a daura babban 

dutsen nika a wuyansa a jefa shi cikin teku. 3 Ku lura da kanku 

fa. 

“Idan dan'uwanka ya yi maka laifi, ka yi masa magana. In ya 
nemi gafara, ka yafe masa. 4Ko da ya yi maka laifi sau bakwai 
wato, ba iyaka a rana daya, in har ya rika cewa, “Na yi laifi, ka 
yafe mini,’ sai ka yafe masa.” 


Kara Mana Bangaskiya 


5 Sai manzanni suka ce wa Ubangiji, “Ka Rara mana 
bangaskiya.” 

6 Ubangiji ya amsa musu ya ce, “Idan kuna da bangaskiya da 
ta kai ko da misalin Kwayar mastad, wadda ta fi Ran&anta ciki iri 
duka za ku ce wa wannan babban itace, “Ka bar nan, ka je ka 
tsaya a can cikin teku!’ Zai kuma bi abin da kuka ce yă yi. 


Zama Bawan Kirki 


7 “Misali, wane ne a cikinku in yana da bawa wanda yake yi 
masa noma ko kuwa kiwon tumaki da in ya dawo daga gona, zai 
ce masa, “Yi maza, ka zo ka zauna, ka ci abinci? 8 A maimakon 
haka ba za ka ce masa, ‘Ka shirya mini abincin yamma tukuna, 
ka kawo mini in ci in sha, kafin ka ci naka, ba?’ °? Za a gode wa 
bawa don ya yi aikin da ya kamata yă yi ne? 1° Haka ku ma, idan 
kuka bi duk abin da aka ce muku ku yi, sai ku ce, ‘Mu bayi ne 
kawai. Mu dai muna yin abin da ya kamata mu yi ne kawai.’ ” 


17.3: Mat 18.15 


LUKA 17 179 


Yesu Ya Warkar da Kutare Guda Goma 


11 Da Yesu ya kama hanya zai je Urushalima, sai ya bi kan 
iyaka da take tsakanin Samariya da Galili. 12 Zai shiga wani Rauye 
ke nan sai ga kutare wato, masu ciwon fatar jiki guda goma, suka 
tsaya da nisa 3 suka daga murya suka ce, “Ya Yesu Mai girma! 
Ka ji tausayinmu!” 

14 Da Yesu ya gan su, sai ya ce musu, “Ku je wurin firistoci 
su gan ku.” 

Suna kan hanyar tafiya ke nan sai suka tsarkake. 15 Da dayansu 
ya ga an warkar da shi, sai ya koma, yana yabon Allah da murya 
mai Karfi. 16 Ya zo ya durkusa a gaban Yesu, ya gode masa. Shi 
mutumin nan Basamariye ne. 17 Yesu ya ce, “Ba mutane goma 
ne aka warkar da su ba? Ina sauran taran? 18Me ya sa sai bakon 
nan ne kadai ya dawo don ya yi wa Allah godiya?” 19 Yesu ya 
ce masa, “Tashi ka tafi abinka, bangaskiyarka ce ta sa ka warke.” 


Zuwan Mulkin Allah 
(Mat 24.23-28, 37-41) 


20 Da wadansu Farisiyawa suka tambayi Yesu lokacin da 
mulkin Allah zai zo, sai ya ce musu, “Ai, zuwan mulkin Allah 
ba da ido ake ganinsa ba. 21 Ba wanda zai ce, “Ai, ga shi nan,” 
ko kuma ‘ga shi can.” Domin mulkin Allah yana nan a cikinku.” 

22 Yesu ya kuma ce wa almajiransa, “Lokaci yana zuwa 
wanda za ku yi marmarin ganin rana daya daga cikin ranakun 
Dan Mutum, amma ba za ku gani ba. 33 Mutane za su ce muku, 
‘Duba can,’ ko kuma, ‘Duba nan.’ Amma kada ku je ku duba. 
24 Lokacin da Dan Mutum zai sake zuwa, zai zo kamar walkiyar 
da take haskakawa daga wannan bangon duniya zuwa wancan. 
25 Amma sai ya fara shan wahala iri-iri tukuna, har mutanen 
zamanin nan su Ki shi. ?6Kamar yadda dai ya faru a zamanin 
Nuhu, haka ne zai faru a lokacin da Dan Mutum zai dawo. 
27 Mutane suka rika ci da sha, maza suna aure, ana ba da mata 
ga aure har zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi, ruwan tsufana 
kuma ya zo ya halaka su duka. ?$ Haka ma aka yi a lokacin Lutu. 
Kowa yana ci, yana sha, ana saya, ana sayarwa, ana shuki, ana 
kuma gine-gine. ? Amma a ranar da Lutu ya bar Sodom, aka 
zuba wuta da duwatsu masu zafi daga sama, aka kakkashe su 
duka. 3° Haka zai zama a ranar da Dan Mutum zai bayyana. 


17.14: L. Fir 14.1-32 17.26: Far 6.5-8 17.27: Far 7.6-24 
17.28-29: Far 18.20—19.25 


180 LUKA 17 — 18 


31 “A ranan nan fa, wanda yake kan rufin daki kada ya sauko 
wai zai kwashe kayansa a cikin gida. Haka ma duk wanda ya je 
gona, kada ya koma gida. 32 Ku tuna fa da matar Lutu! 33 Duk 
wanda yake son ajiyar ransa, zai rasa shi; amma wanda ya ba da 
ransa, ajiyarsa yake yi. 34 Ina gaya muku, a daren da wannan zai 
faru za a ga mutane biyu suna kwance a gado daya za a dauki 
daya a bar daya. 35 Mata biyu za su kasance suna nikan dawa tare, 
za a dauki daya, a bar daya.” £ 

37 Sai almajiran suka tambaye shi, suka ce, “Ina ne, 
Ubangiji?” 

Ya ce musu, “Ai, inda gawa take, nan ne ungulaye suke 
taruwa.” 


Misali a Kan Yin Addu’a ba Fasawa 
1 8 1 Sai Yesu ya ba wa almajiransa wani misali don ya koya 
musu cewa ya kamata su rika yin addu'a kullum, kada su 
gaji. ? Ya ce, “An taba yin wani alkali a wani gari wanda ba ya 
tsoron Allah, ba ya kuma kula da mutane. JA nan garin kuma 
akwai wata macen da mijinta ya mutu wadda ta rika zuwa wurin 
alkalin tana rokonsa cewa, “Ka ba ni hakkina cikin Karar da aka 
kawo a kaina.’ 4 Da farko, ya Ri, amma daga baya ya ce a ransa, 
‘Ko da yake ba na tsoron Allah, ba na kuma kula da mutane, 
Samma don macen nan ta dame ni, zan yi Kokari in ga cewa ta 
sami abin da ta roka, don kada yawan zuwanta ya kawo mini 
gajiya!” ” 

6 Sai Ubangiji ya ce, “Ku ji fa abin da alkalin nan marar 
gaskiya ya ce! 7 Ashe, Allah ba zai biya wa mutanen da ya zaba 
wadanda suke masa kuka dare da rana hakkinsu ba? Zai yi 
sanyin jiki wajen taimakonsu ne? 8 Ina dai gaya muku, zai biya 
musu hakkinsu, da wuri-wuri kuwa. Amma sa'ad da Dan 
Mutum ya dawo, zai sami wani da bangaskiya a duniyan nan 
kuwa?” 


Misali na Bafarisiye da Mai Karbar Haraji 


9 Yesu ya kuma fada wannan misali ga mutanen da sun dauke 
kansu masu adalci ne har suna rena sauran mutane. 19 Ya ce, “An 
taa yin mutane biyu wadanda suka shiga haikali don su yi 


17.31: Mat 24.17-18; Mar 13.15-16 17.32: Far 19.26 

17.33: Mat 10.39; 16. 25; Mar 8.35; Luk 9.24; Yoh 12.25 

£17.35 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 36 haka “Mutum 
biyu za su kasance a gona, za a dauki daya, a bar daya.” 


LUKA 18 181 


addu'a. Daya a cikinsu Bafarisiye ne, dayan kuma mai karbar 
haraji. 

11 “Sai Bafarisiyen ya tashi ya tsaya,” ya fara addu'a yana 
cewa, “Allah, na gode maka saboda ni ba kamar sauran mutane 
ba ne, masu sata, masu cuta, masu zina. Ni ba kamar mai karbar 
harajin nan ba ne. 12 Ina azumi sau biyu a mako, ina kuma ba da 
kashi daya bisa goma na kowane abin da na samu.’ 

13 “Amma mai karar harajin nan ya tsaya da nisa, bai ko 
daga idonsa sama ba. Saboda bakin cikinsa ya yi ta bugun 
Kirjinsa, yana cewa, “Allah, ka ji tausayina, ni mai zunubi ne!” ” 
14 Yesu ya ce, “Ina gaya muku, mai karar harajin nan ya koma 
gidansa da samun zaman marar laifi a gaban Allah, ba kamar 
Bafarisiyen ba. Gama duk wanda ya daga kansa, za a mai da 
shi ba kome ba. Amma duk wanda ya mai da kansa ba kome 
ba, za a ba shi girma.” 


Yesu Ya Sa wa "Yan Yara Albarka 
(Mat 19.13-15; Mar 10.13-16) 


15 Wadansu suka kawo 'yan yaransu domin Yesu ya sa musu 
albarka. Da almajiransa suka ga haka, sai suka fara tsawata 
musu. 16 Amma Yesu ya kirawo 'yan yaran, ya ce, “Ku bar yara 
Ranana su zo wurina. Kada ku hana su. Gama, mulkin Allah na 
irinsu ne. 17 Gaskiya ina gaya muku duk wanda bai karbi mulkin 
Allah kamar yadda Karamin yaro yake yi ba, ba zai ta6a shiga 
cikinsa ba.” 


Shugaba Mai Arziki 
(Mat 19.16-30; Mar 10.17-31) 


18 Wani shugaban Yahudawa ya tambayi Yesu ya ce, “Malam, 
mai kirki, me zan yi in sami rai na har abada?” 

19 Yesu ya tambaye shi, ya ce, “Don me kake ce da ni mai 
kirki? Ai, ba wani mai kirki sai Allah kadai. 2°? Ka dai san abin 
da dokoki suka ce, ‘Kada ka yi zina. Kada ka yi kisankai. Kada 
ka yi sata. Kada ka yi shaidar Karya. Ka ba da girma ga babanka 
da mamarka.’ ” 

21 Mutumin ya ce, “Ai, duk na kiyaye wadannan tun ina 


” 


yaro. 


18.14: Mat 23.12; Luk 14.11 18.20: Fit 20.12-16; M. Sh 5.16-20 
h18.11 Ya tsaya: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da, “Ya tashi 
yana yi wa kansa addu'a” ne a nan. 


182 LUKA 18 


22 Da jin haka, sai Yesu ya ce masa, “Akwai abu daya tak da 
ya rage maka ka yi. Ka sayar da duk abin da kake da shi, ka raba 
wa talakawa, za ka sami dukiya a sama. Sa'an nan ka zo ka bi 
ni.” 3 Da jin wannan magana, sai mutumin ya bata rai, don shi 
mai arziki ne sosai. 

24 Da Yesu ya ga ya bata rai, sai ya ce, “Zai zama da wuya 
sosai masu arziki su shiga mulkin Allah! 25 Gama zai fi wa rakumi 
sauki ya bi ta ramin allura, da mai arziki ya shiga mulkin Allah.” 

26 Mutanen da suka ji wannan magana suka tambaye shi, suka 
ce, “To, in haka ne, wa zai iya samun ceto?” 

27 Yesu ya ce, “Abin da ya fi Karfin mutum, bai fi Rarfin 
Allah ba.” 

28 Sai Bitrus ya ce, “To, ga shi mun bar gidajenmu mun bi 
ka.” 

29 Yesu ya amsa ya ce, “Na san da haka, kuma ina gaya muku, 
ba wanda zai bar gida, ko mata, ko :yan'uwa, ko iyaye, ko "yaya 
saboda mulkin Allah 30da zai kāsa samun abubuwa da yawa a 
yanzu, a can wurin zaman matattu kuma yă sami rai marar 
Karewa.” 


Yesu Ya Sāke Yin Magana a kan Irin Mutuwar da Zai Yi 
(Mat 20.17-19; Mar 10.32-34) 


31 Sai Yesu ya kai sha biyun nan gefe daya, ya ce musu, “Ga 
shi, za mu je Urushalima, inda dukan abin da annabawa suka 
rubuta a kan Dan Mutum zai cika. 3? Za a ba da shi ga wadanda 
ba Yahudawa ba, a yi masa ba’a, a wulakanta shi, a kuma tofa 
masa miyau. 33 Za su yi masa bulala, su kuma kashe shi, amma 
a rana ta uku zai tashi.” 

34 Amma almajiran ba su gane da maganan nan da Yesu ya 
yi ba. An boye musu ma'anar maganan nan, shi ya sa ba su gane 
abin da yake fada ba. 


Yesu Ya Warkar da Makaho Mai Bara 
(Mat 20.29-34; Mar 10.46-52) 

35 Da Yesu ya yi kusa da Jeriko, sai ga wani makaho yana 
zaune a gefen hanya, yana bara. 36 Da ya ji mutane da yawa suna 
wucewa, sai ya yi tambaya komene ne yake faruwa. 

37 Suka ce masa, “Ai, Yesu Banazare ne yake wucewa.” 

38 Sai ya daga murya da Karfi ya ce, “Yesu! Dan Dawuda! 
Ka ji tausayina!” 


LUKA 18 — 19 183 


39 Mutanen da suke gaba suka tsawata masa ya yi shiru. 
Amma sai ya Kara daga murya da Karfi sosai, yana cewa, “ Ya 
Dan Dawuda, ka ji tausayina!” 

40 Sai Yesu ya tsaya, ya ce a kawo shi wurinsa. Da ya zo 
kusa, Yesu ya tambaye shi, “Me kake so in yi maka?” Sai 
makahon ya amsa ya ce, “Mai girma, ina so in sami ganin gari.” 

42 Yesu ya ce masa, “To, ka sami ganin gari! Bangaskiyarka 
ce ta warkar da kai.” 

43 Nan da nan sai ya sami ganin gari, ya bi Yesu, yana 
daukaka Allah. Da mutane suka ga wannan, sai duka suka yabi 
Allah. 


Yesu Ya Ceci Zakka 


1 9 1 Yesu ya shiga Jeriko, yana wucewa cikin garin ke nan, 

2sai ga wani shugaban masu karbar haraji, mai suna 
Zakka. Shi kuwa mai arziki ne, “ya yi ta Kokari ya ga kowane 
ne Yesun nan, amma bai iya ba domin shi wani dan gajere ne, 
kuma mutane sun yi yawa. “ Saboda haka sai ya yi gaba da gudu, 
ya sami wani babban itace ya hau, don ya gan shi, gama Yesu 
zai bi ta nan ne. “Da Yesu ya kai wurin, sai ya daga kansa sama 
ya ce, “Zakka, yi maza ka sauko! Yau zan sauka a gidanka.” 
é Zakka ya yi sauri ya sauka, ya karbe shi da murna. ? Da jama'a 
suka ga haka, sai duk suka fara gunaguni, suka ce, “Ai! Gidan 
mai zunubin nan ne ya sauka!” 

8 Sai Zakka ya tashi a tsaye, ya ce wa Ubangiji, “Ka ji nan, 
mai girma, zan ba da rabin arzikin da nake da shi wa talakawa. 
Duk wanda kuma na taba cutarsa, zan biya shi sau hudu abin da 
da na karba.” 

9 Sai Yesu ya ce masa, “Yau dai, ceto ya zo gidan nan, tun 
da shi ma dan Ibrahim ne. 1? Gama Dan Mutum ya zo ne ya nemi 
ya kuma cece wadanda suka bace.” 


Misali na Fam Goma 
(Mat 25.14-30) 

11 Tun suna jin wadannan abubuwa, Yesu ya ci gaba da gaya 
musu wani misali, domin ya yi kusa da Urushalima, mutane kuma 
suna tsammani mulkin Allah zai bayyana nan da nan. '? Sai ya 
ce musu, “An taba yin wani babban mutum wanda za shi wani 
gari da nisa don a nada shi sarki, yi dawo. 13 Kafin ya tafi, ya 
kira bayinsa guda goma, ya ba kowannensu yawan kudin da 


19.8: Fit 22.1; 2 Sam 12.6 19.10: Mat 18.11 19.11: Mat 25.14-30 





184 LUKA 19 


lebura zai samu cikin wata uku, ya kuma ce musu, “Ku yi 
kasuwanci da su sai na dawo.’ 14 Mutanen garinsa kuwa ba sa 
sonsa. Saboda haka, sai suka aika da 'yan aika bayan ya tafi su 
ce, “Ba ma son wannan mutum yi zama sarkinmu.’ 

15 “Aka nada mutumin nan sarki, ya dawo gida. Da shigarsa 
sai ya aika a kira masa duk bayinsa, don yă san riba nawa suka 
samu a kan kudin da ya bar musu. !śNa fari ya zo ya ce, “Mai 
girma, na ci riba fam goma daga fam daya da ka ba ni.” 17 Sai 
maigidan kuma ya ce masa, “Madalla, bawan kirki! Tun da ka yi 
gaskiya a kan Karami abu, zan sa ka ka yi mulkin garuruwa 
goma.’ 18 Bawa na biyu ya zo, ya ce, ‘Mai girma, na ci riba fam 
biyar daga fam daya da ka ba ni.” 19 Maigidan ya ce wa wannan, 
“Za ka yi mulkin garuruwa biyar.’ 

20 “Wani kuma ya zo, ya ce, “Mai girma, ga fam dayanka. 
Na daure shi a dan tsumma, na boye. ?! Gama ina jin tsoronka, 
don kai wani irin mutum ne mai wuyar sha'ani. Ga so na banza 
a wurinka ba dama; kakan yi girbin abin da ba ka shuka ba.” 
22 Sai ya ce masa, “Kai wani mugun bawa ne! Zan yi maka shari'a 
a kan abin da ka fada da bakinka. Ashe, ka san cewa ni mutum 
ne mai wuyar sha'ani, mai so na banza, ina kuma girbin abin da 
ban shuka ba? 23To, in ka san haka, me ya sa ba ka sa kudina a 
banki ba, don in na dawo in sami riba a kai?” 

24 “Sai ya ce wa wadanda suke tsaye a wajen, “Karbi fam 
dayan daga wurinsa a ba wa bawan nan mai.fam goma.’ 25 Amma 
suka amsa masa suka ce, “Mai girma, ai, yana da fam goma ko.’ 
26 Ya amsa ya ce, ‘Ina gaya muku, gama duk wanda yake da abu 
za a Rara masa. Wanda ba shi da abu kuwa, ko dan kadan din da 
yake da shi ma, sai an kar6e masa. 2? Wadannan masu kina kuma, 
wadanda ba sa so in yi mulki a kansu, ku kawo su nan a kashe 
su a gabana.”” 


Yesu Ya Shiga Urushalima 
(Mat 21.1-11; Mar 11.1-11; Yoh 12.12-19) 

28 Da Yesu ya fada haka, sai ya yi gaba zuwa Urushalima. 
29 Da ya kai kusa da wadansu Kauyukan da ake ce da su Betafaji 
da Betani da suke gefen Dutsen Itatuwan Zaitun, ya aika 
almajiransa guda biyu, 30 ya ce musu, “Ku shiga kauyen nan na 
gabanku. Da kun kai, za ku ga wani dan jaki da ba a taba hawa 
ba a daure. Ku kunce shi ku kawo nan. 3! Idan wani ya ce, “Don 
me kuke kunce jakin?’ Ku ce masa, Mai girma yana bukatarsa.” 


19.26: Mat 13.12; Mar 4.25; Luk 8.18 


LUKA 19 185 


32 Wadanda aka aika, suka tafi, suka kuma sami kome kamar 
dai yadda Yesu ya gaya musu. 33 Suna cikin kuncewa ke nan, sai 
masu jakin suka ce musu, “Don me kuke kunce shi?” 

34 Suka ce, “Ai, Mai girma ne yake bukatarsa.” 35 Suka kai 
shi wurin Yesu. Da suka shimfida rigunansu a kan jakin, sai suka 
dauki Yesu suka sa shi a kai. 3 Yana cikin tafiya, sai mutane 
suka rika shimfida rigunansu a kan hanya. 

37 Da ya yi kusa da Urushalima, daidai wurin da hanyar ta 
gangara a kan Dutsen Itatuwan Zaitun, sai taron almajiransa da 
yawa suka fara gode wa Allah, suna yabonsa da murya mai Karfi 
a kan abubuwa masu ban mamaki da suka gani. 38 Suna cewa, 

“Mai albarka ne Sarkin da yake zuwa a cikin sunan 
Ubangiji! 

Salama ta kasance a sama, 

daukaka kuma ga Allah!” 

39 Sai wadansu Farisiyawa da suke cikin jama'ar suka ce 
masa, “Malam, ka tsawata wa almajiranka su yi shiru!” 

40 Ya amsa ya ce, “Ina gaya muku, ko wadannan sun yi shiru, 
duwatsu ma da kansu za su fara ihu.” 


Yesu Ya Yi Kuka saboda Urushalima 


41 Da ya zo kurkusa, ya ga birnin Urushalima, sai ya yi 
masa kuka. 42 Ya ce, “Da ma a ce yau kun san abin da ake 
bukata don zaman lafiya! Amma ga shi ba za ku iya gani ba. 
43 Lokaci yana zuwa da masu gāba da ku za su gina bango 
kewaye da ku su yi yaki da ku. Sojoji za su kewaye ku ta 
kowane gefe. 44Za su yi kaca-kaca da ku, su kuma kashe 
mutanenku duka. Ba ko dutse daya na gine-ginenku da za a bari 
a kan dan'uwansa. Wannan zai faru ne saboda ba ku yarda cewa 
Allah ya zo domin yă cece ku ba.” 


Yesu Ya Tsabtace Haikali 
(Mat 21.12-17; Mar 11.15-19; Yoh 2.13-22) 

45 Sai Yesu ya shiga haikali ya fara korar masu sayar da kaya, 
46 yana ce musu, “Ai, a rubuce yake cewa, “Gidana zai zama gidan 
addu'a.” Amma kun mai da shi wurin buyan “yan fashi!” 

47 Kowace rana ya yi ta koyarwa a haikali. Amma manyan 
firistoci, da malaman dokoki, da shugabannin jama'a sun nemi 
hanyar da za su kashe shi. 4 Amma ba su sami hanyar da za su 


19.38: Zab 118.26 19.46: Ish 56.7; Irm 7.11 19.47: Luk 21.37 


186 LUKA 19 — 20 


kashe shi ba domin maganarsa ta dauki hankalin kowa da yake 
a wurin, kuma ba sa so ko kalma daya ta wuce musu. 


Ana Shakkar Iznin Yesu 

(Mat 21.23-27; Mar 11.27-33) 

20 1 Wata rana Yesu ya shiga haikali yana koyarwa, yana 
kuma wa'azin Labari Mai Dadi ga mutane, sai manyan 

firistoci da malaman dokoki tare da shugabannin jama'a suka zo 

2suka ce masa, “Gaya mana iznin da kake da shi da kake yin 

wadannan abubuwa. Wa ya ba ka iznin?” 

3 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ni ma zan yi muku wata 
tambaya. Ku gaya mini, 4 iznin da Yohanna ya yi baftisma da shi, 
Allah ne ya ba shi, ko kuwa mutum?” 

5 Sai suka tattauna a junansu, suna cewa, “Idan mun ce, ‘Daga 
wurin Allah ya zo, zai ce, “Don me ba ku gaskata shi ba?” 6 In 
kuma muka ce, ‘Daga mutum ne,” yawan mutanen nan za su 
jejjefe mu da duwatsu, domin kowa ya yarda cewa Yohanna 
annabi ne.” 7Don haka suka ce masa, “Ba mu san inda ya fito 
ba.” 

8 Sai Yesu ya ce musu, “Ni ma ba zan fada muku, ko da wane 
izni nake yin wadannan abubuwa ba.” 


Misali na Masu Noma da Suka Karbi Hayar Gonar Inabi 
(Mat 21.33-46; Mar 12.1-12) 

9 Sai Yesu ya gaya wa mutane wannan misali, ya ce, “An taba 
yin wani mutumin da ya yi gonar inabi, sa’an nan ya ba da hayarta 
ga wadansu manoma, sa'an nan ya tafi wata kasa, ya dade a can. 
10 Da lokacin girbin inabin ya yi, sai ya aiki wani bawansa yă je 
wurin wadannan da suka kari hayar gonar, ya karo masa 
wadansu 'ya'yan inabi daga gonar. Amma 'yan hayar suka yi 
masa daka, suka sallame shi hannu wofi. 1! Sai mutumin nan ya 
sake aiki wani bawa; amma wadannan 'yan hayar suka yi masa 
duka shi ma, suka kuma wulakanta shi suka sallame shi hannu 
wofi. 12 Har wa yau mutumin ya aika da wani bawa na uku, shi 
kuma suka ji masa ciwo, suka jefa shi waje. 13 Sa'an nan, mutumin 
nan mai gonar inabin ya ce, “Yanzu me zan yi? Zan aika da dana 
wanda nake Rauna; na san lallai za su ba shi girma!’ 14 Amma da 
“yan hayar suka gan shi, suka ce wa juna, “Aha! Ga wanda zai 
ci gādon gonar, bari mu kashe shi, don gādonsa yă zama namu!’ 
15 Sai suka wurga shi a bayan katanga, suka kashe shi. 


20.9: Ish 5.1 


LUKA 20 187 


“To, me kuke tsammani mai gonan nan zai yi da "yan hayan 
nan? 16 Zai zo ya halaka "yan hayan nan, ya ba wa wadansu hayar 
gonar.” 

Da mutane suka ji haka suka ce, “Allah ya sawwake!” 

17 Amma Yesu ya dube su ya ce, “Me Maganan nan ta Allah 
take nufi? “Dutsen da masu gini suka Ki shi ne ya zama dutsen 
da ya fi amfani duka a ginin!” 18 Duk wanda ya fadi a kan wannan 
dutsen, zai yi kucu-kucu; kuma idan dutsen nan ya fadi a kan 
wani, zai nika shi ya zama kamar gari.” 


Tambaya game da Biyan Haraji ga Kaisar 
(Mat 22.15-22; Mar 12.13-17) 


19 A nan ne malaman dokoki da manyan firistoci suka so su 
kama Yesu, domin sun gane cewa ya yi wannan misali a kansu 
ne; amma sun ji tsoron mutane. 2 Sai suka nemi hanya, suka biya 
wadansu mutane su yi kamar su masu kirki ne. Suka aike su su 
sa wa Yesu tarko da irin tambayoyin da za su yi masa, don su 
samu su ba da shi ga iko da kuma hukuncin mai mulki. 
21 Wadanda aka aika kuwa suka tambayi Yesu, suka ce, “Malam, 
mun sani cewa maganarka da koyarwarka gaskiya ne, mun kuma 
sani ba ka nuna bambanci, kuma kana koyar da hanyar Allah 
cikin gaskiya. ?? To, kana gani daidai ne mu biya wa Kaisar haraji, 
ko a'a?” 

23 Amma Yesu ya gane wayonsu, sai ya ce musu, ?4 “Nuna 
mini dinari. Hoton wa da sunan wane ne a kansa?” 

Suka amsa, “Na Kaisar ne.” 

25 Sai ya ce, “To, sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, 
ku kuma ba Allah abin da yake na Allah.” 

26 A nan kuma suka kasa kama shi da magana a gaban mutane. 
Sai suka yi shiru suna mamakin wannan amsar da ya ba su. 


Tambaya a kan Tashin Matattu 
(Mat 22.23-33; Mar 12.18-27) 

27 Sai ga wadansu Sadukiyawa,' wadanda suke cewa wai 
babu tashin matattu, sun zo wurin Yesu, suka ce, 28 “Malam, 
Musa ya rubuta mana wannan umarni cewa, ‘Idan mutum ya 
mutu ya bar matarsa ba ’ya’ya, ya kamata dan'uwansa ya aure 
ta don ya samo masa 'ya' ya.” 2 To, an taba yin wadansu mutane 
su bakwai, duk "yan'uwan juna. Babban ya yi aure ya mutu ba 


20.17: Zab 118.22 20.27: A. M. 23.8 20.28: M. Sh 25.5 
120.27 Sadukiyawa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


188 LUKA 20 


yaro. 30 Na biyun ya auri matar, ya mutu ba yaro. 3! Na ukun 
ma haka. Sai ya zama dukansu bakwai din sun auri macen nan, 
amma sai suka mutu babu 'ya'ya. 32 A Karshe kuma, ita macen 
ta mutu. 33 To, a tashin matattu, matar wa za ta zama? Gama 
duk bakwai din sun aure ta.” 

34 Yesu ya ce musu, “A zamanin nan maza suna aure, ana 
kuma ba da mata ga aure, 35 amma wadanda za su cancanci tashi 
daga matattu su kuma zauna a zamani mai zuwa maza ba za su 
yi aure ba, ba za a kuma ba da mata ga aure ba. 3$ Gama ba ya 
yiwuwa su sake mutuwa domin za su zama kamar mala'iku. Za 
su kuwa zama 'ya' yan Allah ke nan domin sun tashi daga matattu. 
37 Kuma Musa ya nuna a fili cewa wadanda suka mutu za su tashi. 
A labarin Karamin itacen da ya ci wuta, ya yi magana a kan 
Ubangiji cewa, “Shi ne Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, da 
kuma Allah na Yakubu'. 38 Shi ba Allah na matattu ba ne, amma 
na masu rai. Wannan ya nuna cewa a gare shi kowa mai rai ne.” 

39 Sai wadansu malaman dokoki suka yi magana suka ce, 
“Malam ka fada daidai!” 40 Daga nan kuma ba su yi karfin hali 
su Kara tambayarsa wani abu ba. 


Tambaya a kan Almasihu 
(Mat 22.41-46; Mar 12.35-37) 


41 Yesu ya tambaye su ya ce, “Yaya za a ce Almasihu dan 
Dawuda ne? 42 Dawuda da kansa ya ce a Zabura, 
“Ubangiji ya ce wa Ubangijina, 
“Zauna a damana, 
43 Sai na sa ka taka masu kinka.” ° 
44 Dawuda ya ce da Almasihu “Ubangiji.” To, yaya kuma za a ce 
da shi dan Dawuda?” 


Yesu Ya Tona Asirin Malaman Dokoki 
(Mat 23.1-36; Mar 12.38-40; Luk 11.37-54) 


45 Ya gaya wa almajiransa a gaban mutane cewa, 4% “Ku yi 
hankali da malaman dokoki, su masu son sa manyan riguna suna 
yawo, masu so a gaishe su a kasuwa, masu so a ba su wuraren 
zama masu daraja a majami’u, da wuraren zama masu kyau a 
wurin biki. 4? Su ne masu cin kayan matan da mazansu suka mutu, 
sa'an nan su yi doguwar addu'a don a gan su. Ai, su za su sha 
hukunci mafi tsanani.” : 


20.37: Fit 3.6 20.42-43: Zab 110.1 


LUKA 21 189 


Baikon Macen da Mijinta Ya Mutu 

(Mar 12.41-44) 

21 1 Yesu ya daga kai ya ga wadansu masu kudi suna sa 
baikonsu a wurin zuba baiko. 2 Sai ya ga wata matalauciya 

da mijinta ya mutu ta zo ta sa baiko na "yan tagulla biyu da ba 

su kai kobo ba. ? Sai Yesu ya ce, “Gaskiya, ina gaya muku, baikon 

da matalauciyan nan ta sa, ya fi na sauran duka. 4Gama dukansu 

sun bayar daga yawan abin da suke da shi ne, amma ita kuwa 

cikin rashinta ta sa duk dan kudin da take da shi a rayuwarta.” 


Yesu Ya Fada Irin Rushewar da Za Ta Sami Haikali 
(Mat 24.1-2; Mar 13.1-2) 

5 Wadansu suka fara magana a kan haikali, da irin duwatsu 
masu kyau da aka gina shi da su, da kuma irin kyautai da aka yi 
masa ado da su. Sai Yesu ya ce, “Idan don wadannan abubuwan 
da kuke kallo ne, to, lokaci yana zuwa da ba wani dutsen da za 
a bari nan a kan dan'uwansa, kowannensu za a rushe shi.” 


Farkon Wahala 
(Mat 24.3-14; Mar 13.3-13) 

7 Sai suka tambaye shi suka ce, “Malam, yaushe wannan zai 
faru? Kuma mé za mu gani don mu san lokaci ya zo da za su 
faru?” 8Sai ya ce musu, “Ku lura fa, kada wani ya rude ku. 
Domin mutane da yawa za su zo a cikin sunana, suna cewa, ai, 
su ne ni, suna kuma cewa, “Lokaci ya yi.” Kada fa ku bi su. ? Kada 
ma ku ji tsoro in kun ji labarin yake-yake da tashin hankali. Lallai 
ne wannan ya fara zuwa, amma Karshen bai zo ba tukuna.” 

10 Ya ci gaba da cewa, “Aľumma za ta tasar wa al'umma, 
mulki ya tasar wa mulki. 11 Za a yi mummunar rawar kasa, da 
yunwa da annoba a wurare dabam-dabam. Za a ga abubuwa masu 
ban tsoro da alamu masu ban mamaki suna fitowa daga sama. 
12 Kafin duk abubuwan nan su faru, za su kama ku, su ba da ku 
don a tsananta muku. Za a kai ku gaban majami’u a kuma sa ku 
a kurkuku. Za a kuma kai ku gaban sarakuna da shugabanni 
saboda sunana. 3 Wannan ne zai ba ku damar ba da Labari Mai 
Dadi a kaina. 14 Saboda haka sai ku shirya a ranku tun da wuri a 
kan ba za ku damu da yadda za ku kare kanku ba. 15 Gama zan 
ba ku kalmomi da hikima yadda ko daya daga cikin masu gaba 
da ku ba zai iya juye maganar ko yă yi mūsun abin da kuka ce 
ba. 16Har iyayenku ma, da 'yan'uwanku, da danginku, da 


21.14-15: Luk 12.11-12 


190 LUKA 21 


abokanku sai sun ba da ku, su kuma sa a kashe wadansunku. 
17 Kowa zai Ri ku saboda sunana. 18 Amma ba ko daya daga cikin 
gashin kanku da zai bata. 1° Idan kuka jimre, za ku tsira. 


Yesu Ya Fada yadda Urushalima Za Ta Fadi 
(Mat 24.15-28; Mar 13.14-23) 


20 “Idan kuka ga sojoji sun kewaye Urushalima, ku san an yi 
kusa a rushe ta. ?! To, sai wadanda suke cikin Yahudiya, su gudu 
zuwa cikin duwatsu. Wadanda suke birni kuma su fita, wadanda 
suke a Rauye kuma kada su shiga birnin. 22 Gama kwanakin nan 
kwanakin hukunci ne, don dole ne a cika duk abin da Maganar 
Allah ta ce. 3 Kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan 
lokaci! Gama mummunar wahala za ta shiga Kasar, kuma fushin 
Allah zai sauko a kan mutanen nan. Za a kashe wadansu a yaki, 
a kuma kama wadansu a kai su bauta a wadansu Kasashe. 
Wadanda ba Yahudawa ba za su tsananta wa Urushalima, har sai 
lokacinsu ya cika. 


Dawowar Dan Mutum 
(Mat 24.29-31; Mar 13.24-27) 


25 “Za a kuma ga abubuwa masu ban tsoro a jikin rana, da 
wata, da taurari. A duniya kuma al ummai za su rikice don tsoro 
saboda tafasa da haukan teku. 26 Mutane za su yi suma don tsoro, 
za su kuma yi fargaba da ganin abubuwan da suke faruwa ga 
duniya. Gama za a girgiza manyan abubuwan da suke sararin 
sama. ?” Sa'an nan za a ga Dan Mutum yana zuwa a cikin girgije 
da iko da daukaka mai yawa. 28 Idan wadannan abubuwa suka 
fara faruwa, ku shirya kanku sosai domin cetonku ya yi kusa.” 


Koyarwa a kan Itacen Baure 
(Mat 24.32-35; Mar 13.28-31) 

29 Sai Yesu ya ba su wani misali ya ce, “Ku duba itacen baure 
da sauran itatuwa mana. 30 Da zarar sun fara fitar da sababbin 
ganye, ku da kanku kun san cewa damina ta yi kusa ke nan. 
31 Haka ma, idan kuka ga wadannan abubuwa suna faruwa, ku 
sani mulkin Allah ya yi kusa. 

32 “Gaskiya ina gaya muku mutanen zamanin nan ba za su 
mutu ba sai duka abubuwan nan sun faru. 33 Sama da kasa za su 
shude, amma maganata ba za ta shude ba ko kadan. 


21.22: Hos 9.7 21.25: Ish 13.10; Ez 32.7; Jow 3.4; R. Yoh 6.12-13 
21.27: Dan 7.13; R. Yoh 1.7 


LUKA 21 — 22 191 


Gargadi a kan Zama da Shiri 


34“Ku zauna a shirye fa. Kada ku bar ciye-ciye da 
shaye-shaye, da damuwar rayuwar duniya su dauki hankalinku. 
Idan ba haka ba, Ranan nan za ta zo ba labari ta cafke ku 35 kamar 
tarko. Gama za ta zo a kan kowa da yake zama a duniya duka. 
36 Ku zauna a shirye fa, kuna addu'a kullum don ku sami karfin 
kubuce wa dukan wadannan abubuwan da za su faru, ku kuma 
tsaya a gaban Dan Mutum.” 

37 Kowace rana, Yesu yakan yi koyarwa a haikali, amma idan 
yamma ta yi sai ya fita ya je Dutsen Itatuwan Zaitun ya kwana 
a can. 38 Da sassafe kuma dukan mutane sukan zo wurinsa a 
haikali su ji shi. 

Shugabanni Sun Yi Shawara Su Kashe Yesu 

(Mat 26.1-5; Mar 14.1-2; Yoh 11.45-53) 

2 2 1 To, da lokacin Bikin Burodi Marar Yistin da ake ce da 
shi “Bikin Ketarewa” ya yi kusa, ? sai manyan firistoci da 

malaman dokoki suka yi ta neman yadda za su kashe Yesu. Sun 

nemi su yi haka a boye don suna tsoron mutane. 


Yahuda Ya Yarda Ya Ba da Yesu 
(Mat 26. 14-16; Mar 14. 10-11) 

3 Sai Shaidan ya shiga cikin zuciyar Yahuda wanda ake ce da 
shi Iskariyoti, daya daga cikin almajirai sha biyun nan. “Sai ya 
je ya yi magana da manyan firistoci da shugabannin dogarawan 
haikali a kan yadda zai ba da Yesu gare su. 5 Suka yi murna sosai, 
suka shirya a kan za su biya shi kudi. 6 Yahuda kuwa ya yarda 
da haka, ya fara neman hanyar da zai ba da Yesu gare su ba da 
sanin mutane ba. 


Yesu Ya Shirya Cin Bikin Ketarewa 
(Mat 26.17-25; Mar 14.12-21; Yoh 13.21-30) 

7 Da ranar Bikin Burodi Marar Yisti ta kewayo, wato ranar 
yankan ragunan Bikin Ketarewa, 8 Yesu ya aiki Bitrus da Yohanna 
ya ce musu, “Ku je ku shirya mana abincin Ketarewa mu ci.” 

9 Suka tambaye shi suka ce, “Ina kake so mu je mu shirya 
shi?” 

10 Ya ce musu, “Da kun shiga cikin gari, za ku sadu da wani 
mutum rike da tulun ruwa. Ku bi shi zuwa gidan da zai shiga. 
1l Ku ce wa maigidan, “Malam ne ya aike mu mu ce maka, “Ina 
dakin da ni da almajiraina za mu ci abincin Ketarewa?” ” 12 Zai 


192 LUKA 22 


nuna muku wani babban dakin sama a shirye. A nan za ku shirya 
mana kome.” 

13 Sai suka tafi, suka kuma sami kome daidai kamar yadda 
Yesu ya fada musu, suka kuma shirya abincin Bikin Ketarewa. 


Jibin Ubangiji 
(Mat 26.26-30; Mar 14.22-26; 1 Kor 11.23-25) 

14 Da lokaci ya yi sai Yesu ya zauna tare da manzanninsa 
don cin abinci. 15 Sai ya ce musu, “Na yi marmari in ci wannan 
Bikin Ketarewa tare da ku kafin in sha wahala! 16 Ina dai gaya 
muku, ba zan Kara cin bikin nan ba, sai ma'anarsa ta cika a 
mulkin Allah.” 

17 Sai ya dauki kwaf, ya yi godiya ga Allah, ya ce, “Ku karba 
ku rarraba tsakaninku. 18 Ina gaya muku cewa, daga yanzu ba zan 
Rara shan wannan ruwan inabi ba sai mulkin Allah ya zo.” 

19 Sai ya dauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya kakkarya 
shi, ya kuma ba su, yana cewa, “Wannan jikina ne wanda za a 
bayar dominku. Ku rika yin haka don tunawa da ni.” 20 Haka 
kuma, bayan jibin, ya dauki kwaf din, ya ce, “Wannan kwaf na 
sabon alkawari ne, wanda aka tabbatar da jinina, wanda za a zubar 
dominku.j 21 Amma ga wanda zai bashe ni yana ci tare da ni! 
22 Dan Mutum zai mutu kamar yadda aka shirya, amma kaiton 
mutumin da ya ba da shi!” 

23 Sai almajiran suka fara tambayar juna ko wane ne a cikinsu 
zai yi haka. 


Gardama a kan ko Wane Ne Babba 


24 Sai gardama ta tashi a cikin almajiran a kan wane ne a 
cikinsu zai zama babba. 25 Yesu ya ce musu, “Sarakunan 
mutanen da ba su san Allah ba sukan nuna wa mutanensu iko, 
kuma shugabanninsu sukan ce da kansu ‘masu taimakon mutane.’ 
26 Amma kada yă zama haka a tsakaninku. A maimakon haka, 
bari babba a cikinku yă zama kamar Karami; shugaba kuma yă 
zama kamar bawa. 27 Wane ne ya fi girma, shi wanda ya zauna 
yana ci ne, ko kuma shi da yake kai masu abinci? Ai, wanda ya 
zauna yana ci ne. Amma ga shi ina a cikinku kamar mai kai 
abinci ne. 


22.24: Mat 18.1; Mar 9.34; Luk 9.46 22.25-26: Mat 20.25-27; 10.42-44 

22.26: Mat 23.11; Mar 9.35 22.27: Yoh 13.12-15 
22.20 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da sashi na aya ta goma sha 
tara da kuma aya ta ashirin gaba daya. 





LUKA 22 193 


28 “Ku ne kuka tsaya da aminci tare da ni a duk gwaje-gwajen 
da na sha. ? Kamar dai yadda Ubana ya ba ni iko in yi mulki, 
haka nake ba ku. 30 Za ku ci, ku sha, a teburina, a can cikin 
mulkina. Kuma za ku zauna a kujerun mulki, ku yi sarautar kabilu 
goma sha biyu na Isra'ila. 


Bitrus Zai Yi Mūsun Sanin Yesu 
(Mat 26.31-35; Mar 14.27-31; Yoh 13.36-38) 


31 “Bitrus, Bitrus! Ka ji nan! Shaidan ya nemi izni ya gwada 
ku duka, ya tankade ku kamar yadda ake tankade alkama daga 
dusa. 2 Amma na yi maka addu'a, Bitrus, kada bangaskiyarka ta 
kasa. Bayan ka juyo wurina, ka Karfafa "yan'uwanka.” 

33 Bitrus ya amsa, ya ce, “Ubangiji, ina a shirye in je har ma 
kurkuku tare da kai. In ma mutuwa ce, mu mutu tare!” 

34 Yesu ya ce, “Ina gaya maka, Bitrus, kafin zakara ya yi cara 
a daren yau, za ka ce ba ka san ni ba sau uku!” 


Ku Shirya Kanku don Lokacin Wahala 


35 Sai Yesu ya tambayi almajiransa ya ce, “A lokacin da na 
aike ku ba kudi, ba abinci, ba takalma, kun rasa wani abu ne?” 

Suka ce, “A'a!” 

36 Ya ce musu, “Amma yanzu, duk wanda yake da kudi, ko 
abinci, ya dauka ya rike, kuma duk wanda ba shi da takobi, ya 
sayar da rigarsa ya saya daya. 37” Gama ina gaya muku, cewa 
wannan Maganar Allah da ta ce, “An hada shi cikin masu zunubi,” 
dole ne ta cika a kaina. Gama abin da aka rubuta a kaina yana 
kan cikawa.” 

38 Almajiran suka ce masa, “Mai girma, ga takobi guda biyu 
a nan.” Yesu ya ce, “Ya isa.” 


Yesu Ya Yi Addw'a a Dutsen Itatuwan Zaitun 
(Mat 26.36-46; Mar 14.32-42) 

39 Yesu ya bar birnin, ya hau Dutsen Itatuwan Zaitun kamar 
yadda ya saba, sai almajiransa suka bi shi. 4 Da ya kai wurin, sai 
ya ce musu, “Ku yi addu'a fa, don kada ku fadi cikin jaraba.” 

41 Sai ya ci gaba ya yi dan nisa da su, misalin nisan jifa, sai 
ya durkusa ya yi addu'a. 42 Ya ce, “Uba, in ka yarda ka dauke 
mini wannan kwaf na wahala. Amma ba nufina ba, sai dai nufinka 
za a bi.” 


22.30: Mat 19.28 22.35: Mat 10.9-10; Mar 6.8-9; Luk 9.3; 10.4 22.37; Esh 53.12 


194 LUKA 22 


43 Sai ga mala’ika daga sama ya bayyana gare shi yana Karfafa 
shi. 44 Domin yana cikin wahała sosai, sai ya Kara nacewa cikin 
addu'ar, har zufa tana sauka masa kamar jini.” 

45 Da Yesu ya tashi daga addu'a, sai ya koma wurin da 
almajiran suke, ya same su suna barci saboda bakin ciki. 46 Ya 
ce musu, “Don me kuke barci? Ku tashi, ku yi addu'a don kada 
ku fadi cikin jaraba.” 


An Kama Yesu 
(Mat 26.47-56; Mar 14.43-50; Yoh 18.2-11) 

47 Bai ma rufe baki ba, sai ga taron mutane suka zo. Yahuda, 
daya daga cikin sha biyun ne, ya kawo su. Sai ya gusa kusa da 
Yesu don yă rungume shi. 48 Amma Yesu ya ce, “Yahuda, ashe, 
da runguma ne za ka ba da Dan Mutum?” 

49 Da almajiran da suke tare da Yesu suka ga haka, suka 
tambaye shi, suka ce, “Mai girma, mu yi amfani da takobin ne?” 
50 Sai dayansu ya sari bawan babban firist, ya yanke kunnensa na 
dama. 

51 Amma Yesu ya ce musu, “Ku bari.” Sai ya taa kunnen 
mutumin da aka sara, ya warkar da shi. 

52 Sai Yesu ya ce wa manyan firistoci da shugabannin 
dogarawan haikali da shugabannin jama’a, wadanda suka zo don 
su kama shi, “Kun fito da takuba, da sanduna ku kama ni sai ka 
ce dan fashi? 53 Kullum ina tare da ku a haikali, ba ku kama ni 
ba. Amma wannan ne lokacinku da na ikon duhu.” 


Bitrus Ya Yi Musun Sanin Yesu 
(Mat 26.57-58, 69-75; Mar 14.53-54, 66-72; Yoh 18.12-18, 25-27) 
54 Suka kama Yesu suka tafi da shi, suka kai shi gidan babban 
firist. Bitrus ya rika binsu daga nesa-nesa. 55 Da suka hura wuta 
a filin gidan suka zazzauna, Bitrus ma ya zauna a cikinsu. 56 Da 
daya daga cikin "yan matan da suke aiki a gidan ta gan shi zaune 
kusa da wutar, ta kafa masa ido ta ce, “Ai, wannan mutumin ma 
yana tare da Yesu!” 
57 Amma Bitrus ya yi mūsu ya ce, “Ke! Ni ban san shi ba!” 
58 Bayan dan lokaci kadan, wani mutum ya gane Bitrus, ya 
ce, “Lallai, kai ma dayansu ne!” 
Amma Bitrus ya amsa ya ce, “Kai! Ba ni ba ne!” 


22.53: Luk 19.47; 21.37 
k 22.44 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da ayoyi 43-44. 


LUKA 22 — 23 195 


59 Bayan kamar awa daya sai wani mutum ya ce, “Ba shakka 
mutumin nan ma yana tare da shi, don shi mutumin Galili ne.” 

60 Amma Bitrus ya ce, “Kash! Ban ma san abin da kake fada 
ba!” Tun bai rufe baki ba, sai zakara ya yi cara. $! Ubangiji kuma 
ya juye ya dubi Bitrus. Sa'an nan Bitrus ya tuna yadda Ubangiji ya 
ce masa, “Kafin zakara ya yi cara a daren yau, za ka ce ba ka san 
ni ba sau uku.” 62 Sai ya fita waje, ya yi kuka mai zafi. 


An Yi wa Yesu Ba'a, An kuma Dike Shi 
(Mat 26.67-68; Mar 14.65) 


63 Sai wadanda suke gadin Yesu suka yi masa ba'a suka kuma 
yi masa dika. 64 Suka daure masa idanu suna tambayarsa, “Ka yi 
annabci, wa ya mare ka!” $5 Suka kuma yi ta yi masa wadansu 
maganganu, suna zaginsa. 


An Kawo Yesu a Gaban “Yan Majalisa 
(Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Yoh 18.19-24) 

66 Da gari ya waye, sai shugabannin jama'a da manyan 
firistoci da malaman dokoki suka taru, suka kai Yesu gaban 
majalisa. 67 Suka ce, “Ka fada mana, kai ne Almasihu?” 

Sai ya amsa ya ce, “Ko na gaya muku ba za ku gaskata ba, 
68 idan kuma na yi muku tambaya ba za ku ba ni amsa ba. 9 Amma 
daga yanzu, Dan Mutum zai zauna a dama na Allah Mai Iko.” 

70 Sai dukansu suka ce, “Ashe, kai din nan Dan Allah ne?” 

Ya amsa ya ce, “Kun fada, Ni ne.” 

71 Sai suka ce, “Wace shaida ce kuma muke nema? Ai, mu 
da kanmu mun ji abin da ya ce da bakinsa!” 


An Kai Yesu Gaban Bilatus 
(Mat 27.1-2, 11-14; Mar 15.1-5; Yoh 18.28-38) 
23 1 Sai dukan taron majalisa suka tashi suka kai Yesu gaban 
Bilatus. ? Sai suka fara zarginsa suna cewa, “Mun sami 

wannan yana rikitar da mutanenmu, yana ce musu wai kada su biya 
wa Kaisar haraji. Yana kuma cewa wai shi ne Almasihu, sarki.” 

3 Sai Bilatus ya tambaye shi ya ce, “Kai ne sarkin 
Yahudawa?” 

Yesu ya ce, “Kai ne ka fada haka.” 

4 Sai Bilatus ya ce wa manyan firistoci da jama’a, “Ni kam, 
ban sami mutumin nan da wani laifi ba.” 

5 Sai suka fara matsa masa lamba suna cewa, “Da koyarwarsa 
ne yake ta da hankalin mutane a dukan Yahudiya. Ya fara tun 
daga Galili, yanzu kuma har nan wurin.” 


196 LUKA 23 


An Kai Yesu Wurin Hirudus 

6 Da Bilatus ya ji haka, sai ya yi tambaya, ya ce, “Shi mutumin 
Galili ne?” 7 Da ya ji cewa Yesu ya fito daga sashin da Hirudus 
yake mulki ne, sai ya aika da Yesu zuwa wurin Hirudus, gama a 
lokacin Hirudus ma yana Urushalima. $ Hirudus ya yi murna sosai 
da ganin Yesu, gama tun da ma yana marmari ya gan shi, don 
ya riga ya ji labarinsa yana kuma fata ya ga wani abin mamakin 
da Yesu zai yi. 9 Sai Hirudus ya yi masa tambayoyi masu yawa, 
amma Yesu bai ce kome ba. 1° Sai manyan firistoci da malaman 
dokoki suka zo gaba suka kawo zargi masu Karfi a kan Yesu. 
11 Hirudus da sojojinsa suka yi masa renin wayo, suka yi masa 
ba'a, sa'an nan suka sa masa babbar riga, suka mai da shi wurin 
Bilatus. 12 A ranan nan ne Hirudus da Bilatus suka zama abokan 
juna, don tun da ba sa so su ga juna. 


An Yanke wa Yesu Hukuncin Mutuwa 
(Mat 27.15-26; Mar 15.6-15; Yoh 18.39-19.16) 


13 Bilatus ya tara manyan firistoci, da shugabannin jama'a 
da mutane duka, Mya ce musu, “Kun kawo mini wannan 
mutum, wai yana rikitar da mutane. Yanzu, na bincike shi a 
gabanku, ban same shi da wani laifi da kuka kawo a kansa ba. 
15 Haka ma Hirudus. Shi ya sa ya dawo da shi nan wurinmu. 
Ba abin da mutumin nan ya yi da ya isa a kashe shi. 16 Saboda 
haka zan yi masa bulala in sake shi.” 

18 Amma duk suka yi ihu gaba daya, suka ce, “A yi gaba da 
shi, a saki mana Barabbas!” 19 Da an sa shi Barabbas a kurkuku 
saboda laifin tashin hankalin da ya jawo a garin, har aka kashe 
mutum. 

20 Sai Bilatus ya sāke yi musu magana, don yana so yă saki 
Yesu. 21 Amma sai ihu suke ta yi, suna cewa, “A gicciye shi! A 
gicciye shi!” 

22 Bilatus ya sāke ce musu sau na uku, “Don me? Wane laifi 
ne mutumin nan ya yi? Ni dai ban same shi da wani laifin da ya 
isa a kashe shi ba. Zan sa a yi masa bulala, a sake shi.” 

23 Amma suka tsaya dam! Suna matsa masa lamba, cewa sai 
an kashe shi. A karshe dai suka ci nasara. ?4 Bilatus kuwa ya 
yanke shari’ar da suke so. 25 Ya saki mutumin da suka ce a sake 
wato, wannan da aka jefa a kurkuku a kan laifin ta da hankali da 
R 23.17 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 17 haka: “A 


kowane Bikin Ketarewa Bilatus yakan saki mutum daya daga kurkuku, wanda 
mutane suka roka.” 


LUKA 23 197 


kuma kashe mutumin da ya yi. Amma Bilatus ya ba da Yesu gare 
su su yi masa abin da suke so. 


An Gicciye Yesu 
(Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Yoh 19.17-27) 

26 Da sojoji suna tafiya da Yesu, sai suka sadu da wani da 
ake ce da shi Siman, mutumin Sayirin, yana zuwa daga kauye. 
Suka cafke shi, suka sa masa gicciye ya dauka ya bi Yesu a baya. 

27 Mutane da yawa sosai suka yi ta binsa, a cikinsu kuwa har 
da wadansu matan da suke kuka, suna ihu dominsa. 23 Amma Yesu 
ya juya wurinsu, ya ce, “Matan Urushalima! Kada ku yi kuka 
saboda ni, ku yi kuka wa kanku da 'ya' yanku. >? Gama lokaci yana 
zuwa da mutane za su ce, “Abin farin ciki ne ga matan da ba su 
taba haihuwa ba, wadanda ba sa haihuwa, wadanda kuma ba su 
goyi yara ba.” 30 A wannan lokaci ne, mutane za su ce wa duwatsu, 
“Ku fado a kanmu!’ Za su kuma ce wa tuddai, ‘Ku rufe mu.” 31 Idan 
fa suna yin irin wadannan ga danyen itace, yaya ke nan zai zama 
in ya bushe?” 

32 Aka kuma kai wadansu mutum biyu masu laifi don a kashe 
su tare da Yesu. 33 Da suka kai wurin da ake ce da shi “Kokon 
Kai”, suka gicciye shi a nan, tare da masu laifin nan, daya a 
damarsa, daya kuma a hagunsa. 





Hoton gicciye (23.33) 


23.30: Hos 10.8; R. Yoh 6.16 23.30: Hos 10.8 


198 LUKA 23 


34 Sai Yesu ya ce, “Uba, ka yafe musu, gama ba su san abin 
da suke yi ba.”? 

Suka rarraba wa juna rigunansa, ta wurin jefa kuri a. 35 Mutane 
suka tsaya suna kallo. Shugabannin kuma suka yi masa ba’a, suna 
cewa, “Ya ceci wadansu, to, ya ceci kansa mana, in shi ne 
Almasihun da Allah ya zaba!” 

36 Sojojin ma suka yi masa ba’a ta wurin zuwa wurinsa suna 
mika masa ruwan tsami. 37Suna cewa, “In kai ne Sarkin 
Yahudawa, to, ceci kanka mana!” 

38 Sama da shi kuma aka yi wani rubutu cewa, “Wannan shi 
ne Sarkin Yahudawa.” 

39 Daya daga cikin masu laifin da aka gicciye ya yi masa 
bakar magana, ya ce, “Shin, in ce kai din nan ne Almasihu? To, 
ka ceci kanka, ka kuma cece mu mana!” 

40 Amma dayan ya tsawata wa wancan ya ce, “Ba ka ma 
tsoron Allah? Kai da ka sami hukunci daidai da shi? 4! Mu kam, 
daidai aka yi mana, domin muna samun ladan abin da muka yi 
ne. Amma shi fa, wane laifi ya yi?” #2Ya kuma ce, “Ya Yesu, 
ka tuna da ni cikin mulkinka!” 

43 Yesu ya ce masa, “Ina gaya maka, yau din nan za ka zauna 
tare da ni a sama.” 


Mutuwar Yesu 
(Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Yoh 19.28-30) 

44 Wajen tsakar rana, duhu ya rufe dukan Kasar, har zuwa 
Rarfe uku na yamma. 45 Rana ta daina haske; labulen” da yake 
cikin haikali kuma ya yage kashi biyu. # Sai Yesu ya daga murya 
da Karfi ya ce, “Uba! A cikin hannayenka nake ba da raina.” Da 
ya fada haka, sai ya mutu. 4 Da sojan da yake wurin a lokacin 
ya ga abin da ya faru, sai ya yabi Allah yana cewa, “Lallai, 
wannan mutum marar laifi ne!” 

48 Da mutanen da suka taru a nan don shan kallo suka ga abin 
da ya faru, sai dukansu suka koma gida suna bugun Kirjinsu cikin 
bakin ciki. 4 Duk mutanen da suka san Yesu, da kuma matan da 
suka biyo shi tun daga Kasar Galili, suka tsaya da nisa suna kallo. 


23.34: Zab 22.19 23.35: Zab 22.8 23.36: Zab 69.22 23.45: Fit 26.31-33 
23.46: Zab 31.6 23.49: Luk 8.2-3 


123.34 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da “Yesu ya ce, ‘Uba, ka 
yafe musu, gama ba su san abin da suke yi ba.’ ” (Dubi Zab 22.18). 


™ 23.45 labulen: Wato yadin da aka rufe Rofar Wuri Mafi Tsarki a cikin haikali. 


LUKA 23 199 





mw 
Hoton babban sojan Roma (23.47) 


Jana'izar Yesu 
(Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Yoh 19.38-42) 


50-51 Akwai wani mutum mai suna Yusufu, wanda shi daga 
wani gari ne da ake ce da shi Arimatiya, a cikin Yahudiya. Shi wani 
mutumin kirki ne, mai adalci kuma. Yana marmarin mulkin Allah 
ya zo. Shi kuma daya ne daga cikin "yan majalisa na Yahudawa, 
amma bai yarda da su a kan abin da suka shirya suka kuma yi ba. 

52 Sai ya je wurin Bilatus don ya roka a ba shi jikin Yesu. 
53 Sai ya sauko da jikin, ya nannade shi a cikin yadin lilin, ya sa 
shi a wani kabarin da aka haka a jikin dutse, wanda ba a taba sa 
kowa a ciki ba. 54 Ranar Shiri” ce kuwa, ya rage kadan a shiga 
Ranar Hutun Yahudawa. 

55 Matan da suka bi Yesu daga Galili suka tafi tare da Yusufu 
don su ga inda kabarin yake da kuma yadda aka sa jikin Yesu. 
56 Sa'an nan suka koma gida, suka shirya turare da man shafawa. 
Ranar Hutu kuwa, suka huta kamar yadda Doka ta umarta. 


23.56: Fit 20.10; M. Sh 5.14 
23.54 Ranar Shiri: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


200 LUKA 24 


Tashin Yesu daga Matattu 
(Mat 28.1-10; Mar 16.1-8; Yoh 20.1-10) 
2 4 1 Da sassafe Ranar Farko ta mako, matan suka je kabarin 
da kayan Ramshin da suka shirya. 2 Sai suka sami an riga 
an ture dutsen daga bakin kabarin. 3 Suka shiga ciki, amma ba su 
ga jikin Ubangiji Yesu ba. 4 Tun suna cikin damuwa a kan wannan 
abin, sai ga wadansu mutum biyu tsaye kusa da su, sun sa fararen 
riguna masu haske sosai. SCike da tsoro, matan suka sunkuyar 
da kansu Kasa. Mutanen suka ce musu, “Don me kuke neman mai 
rai cikin wadanda suka mutu? “Ba ya nan, ya tashi.” Ku tuna da 
abin da ya gaya muku tun yana Galili. 7Ya ce, “Lallai ne a ba 
da Dan Mutum a hannun mutane masu zunubi, a gicciye shi, a 
rana ta uku kuma yă tashi.” 

8 Sai matan suka tuna da maganarsa. ? Da suka dawo daga 
kabarin, sai suka fada wa sha dayan nan da sauran mutane 
dukan wadannan abubuwa. l0Matan da suka gaya wa 
manzannin wadannan abubuwa kuwa su ne, Maryamu daga 
Magadala, da Yowana, da Maryamu mamar Yakubu, da 
wadansu matan da suke tare da su. 11 Amma manzannin suka 
dauki maganar matan nan wani zancen banza ne kawai, don 
haka ba su gaskata ba. 

12 Amma Bitrus ya tashi wuf! Ya je wurin kabarin da gudu. 
Ya sunkuya, ya leka ciki, ya ga yadin lilin a ajiye a gefe daya. 
Sai ya koma gida yana mamakin abin da ya faru.” 


A Hanyar Imawus 
(Mar 16.12-13) 

13 A wannan ranar kuma biyu daga cikin masu bin Yesu suna 
tafiya za su je wani Kauyen da ake ce da shi Imawus, wanda 
nisansa daga Urushalima ya kai misali kilomita goma sha daya. 

14 Suna tadi da juna a kan dukan abubuwan da suka faru. 
15 Suna cikin tadi suna tattauna ke nan, sai Yesu da kansa ya ja 
kusa yana tafiya da su. 16 Amma an rufe musu idanunsu, har ba 
su gane shi ba. 17 Sai ya ce musu, “Wane tadi kuke yi haka da 
juna, kuna tafiya?” 

Sai suka tsaya cik, suna ba£in ciki. 18 Daya daga cikinsu, mai 
suna Kiliyobas, ya amsa masa ya ce, “Ashe, kai ne kawai bako 


24.6-7: Mat 16.21; 17.22-23; 20.18-19; 
Mar 8.31; 9.31; 10.33-34; Luk 9.22; 18.31-33 
° 24.12 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da aya ta 12. 


LUKA 24 201 


a Urushalima da ba ka san abubuwan da suka faru a can 
kwana-kwanan nan ba?” 

19 Sai ya ce musu, “Wadanne abubuwa?” 

Suka ce masa, “Abubuwan da suka faru da Yesu Banazare. Shi 
kuwa annabi ne mai iko cikin ayyuka da magana a gaban Allah da 
dukan mutane, ?? wanda kuma manyan firistoci da shugabanninmu 
suka ba da shi a yi masa hukuncin mutuwa, suka kuwa gicciye shi. 
21 Da muna tsammani shi ne zai fanshi Isra'ila! Ga shi, yau kwana 
uku ke nan tun da wannan abin ya faru. ?? Ban da haka ma wadansu 
mata a cikinmu sun ba mu mamaki. Gama sun je kabarin da sassafe, 
23da ba su sami jikinsa ba, sai suka dawo, suka ce, an yi musu 
ru'uya, sun ga mala’iku wadanda suka ce yana da rai. #Wadansu 
a cikinmu ma suka je kabarin suka kuma sami abin nan kamar dai 
yadda matan suka fada, amma shi din ba su gan shi ba.” 

25 Sai Yesu ya ce musu, “Haba, ku marasa tunani, ba ku da 
saurin gaskatawa game da abin da annabawa suka fada! 26 Ashe, 
ba dole ne Almasihu ya sha wadannan wahaloli ba, ya kuma shiga 
daukakarsa?” ?7Sai ya bayyana musu duk abin da Rubutattun 
Maganar Allah sun fada a kansa, daga Dokar Musa har zuwa 
littattafan annabawa duka. 

28 Da suka yi kusa da kauyen da za su, sai Yesu ya yi kamar 
zai wuce, 2 amma suka matsa masa suka ce, “Zauna da mu, ai, 
yamma ta yi, ga rana duk ta fadi.” Sai ya bi su ya sauka a wurinsu. 
30 Da suka zauna za su ci abinci, sai ya dauki burodi ya yi godiya, 
ya kakkarya ya ba su. 31 Nan da nan sai idanunsu suka bude, suka 
kuma gane shi. Amma sai ya ace musu. 32 Suka ce wa juna, 
“Ashe, zuciyarmu ba ta Kuna ba lokacin da yake magana da mu 
a hanya, yana bayyana mana Maganar Allah?” 

33 Suka tashi nan da nan suka koma Urushalima. Suka sami 
sha dayan nan, suna nan tare da wadansu mutane, 34 suna cewa, 
“Ai, Ubangiji ya tashi da gaske! Har ma ya bayyana ga Bitrus!” 
35 Sa’an nan su kuma biyun suka ba da labarin abin da ya faru a 
hanya, da kuma yadda suka gane shi sa'ad da yake kakkarya 
burodi. < 


Aikin da Yesu Ya Ba wa Almajiransa 
(Mat 28. 16-20; Mar 16. 14-18; Yoh 20.19-23; A. M. 1.6-8) 


36 Tun suna magana game da wannan, sai kawai ga Yesu da 
kansa tsaye a tsakiyarsu, ya ce musu, “Salama a gare ku!”” 


T 24.36 ya ce musu, “Salama a gare ku.”: Wadansu rubuce-rubucen hannu na 
da ba su da wadannan kalmomin. 


202 LUKA 24 


37 Tsoro ya kama su suna rawar jiki, suna tsammani fatalwa 
ce suke gani. 38 Sai ya ce musu, “Don me kuka ji tsoro haka, 
kuke kuma shakka a zuciyarku? 3?Ku duba hannayena da 
Kafafuna ku gani, ai, ni ne da kaina. Ku taba ni, ku ji, don fatalwa 
ba ta da nama da Kashi, yadda kuke gani nake da su.” 

40 Da ya fada haka, sai ya nuna musu hannayensa da 
Rafafunsa.s 41 Tun suna da sauran shakka saboda yawan farin ciki 
da mamaki, sai ya ce musu, “Kuna da abinci a nan kuwa?” 42 Suka 
ba shi tsokar gasasshen kifi. 43 Ya karða ya ci, su kuma suna 
kallonsa. 

44 Sai ya ce musu, “Wadannan su ne abubuwan da na yi 
magana a kai tun ina tare da ku, cewa dole ne a cika duk abin 
da aka rubuta a kaina a cikin Dokar Musa, da littattafan annabawa, 
da kuma Zabura.” 

45 Sai ya wayar da hankalinsu suka gane da Rubutattun 
Maganar Allah, 46 ya kuma ce musu, “Haka aka rubuta, cewa dole 
ne Almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga 
matattu. 47 Kuma a sunansa za a yi wa dukan al'umman duniya 
wa'azin tuba da yafewar zunubai. Za a kuwa fara daga 
Urushalima. 48 Ku ne shaidun wadannan abubuwa. 9 Ga shi, ni 
zan aiko muku da abin da Ubana ya yi alkawari. Amma ku jira 
a birni tukuna, sai an ba ku iko daga sama.” 


An Dauke Yesu zuwa Sama 
(Mar 16.19-20; A. M. 1.9-11) 


50 Sai ya fitar da su zuwa bayan birni, suka kai har Betani. A 
wurin ya daga hannayensa ya sa musu albarka. 51 Yana cikin sa 
musu albarka ke nan, sai ya rabu da su, aka kuma dauke shi zuwa 
sama.’ 52 Su kuwa suka yi masa sujada, suka koma Urushalima, 
cike da farin ciki sosai. 53 Ko yaushe kuma suna cikin haikali suna 
yabon Allah. 


24.49: A. M. 1.4 24.50-51: A. M. 1.9-11 
“24.40 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da aya ta 40. 


f24.51 aka dauke shi zuwa sama: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su 
da wadannan kalmomin. 


BISHARA TA HANNUN 
YOHANNA 


Gabatarwa 


Marubucin wannan Bisharar bai ambaci sunansa a cikin littafin ba. 
Amma ana da tabbaci sosai cewa manzo Yohanna, “Wanda Yesu yake 
Rauna” ne ya yi wannan rubutun (Dubi 13.23, 19.26, 20.2, 21.7,20). 
Ana zato an rubuta Bisharan nan bayan shekara ta A.D. 85. 

Dalilin da aka mbuta wannan bisharar shi ne don a nuna yadda 
Kalman Allah ya zama mutum. Ya zama haka ne, domin ku ba da 
gaskiya cewa Yesu wato Kalman Allah, shi ne Almasihu, Dan Allah. 
Sa'an nan kuma, ta wurin ba da gaskiya za ku sami rai a cikin sunansa 
(20.31). 

Bishara ta Hannun Yohanna ce ta nanata cewa Yesu shi ne 
Almasihun. A cikin dukan al'ajabai da abubuwan ban mamaki iri-iri 
da Yesu ya yi, wannan bisharar ta maimaita kadan ne kawai. Wadannan 
kuwa su ne akan ce da su “alamu”, domin manufarsu ita ce su bayyana 
Yesu. Wadansu kalmomin da Bishara ta Hannun Yohanna ta mora 
sosai domin a bayyana Yesu su ne, “ba da gaskiya”, “haske”, “rai”, 


59 e 


“Rofa”, “hanya”, “itacen inabi”, “makiyayi”, “abinci”, 
Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-18 

Yesu ya fara ayyukansa 1.19-51 

Koyarwa da ayyukan da Yesu ya yi a fili 2.1— 12.50 
Shirin Yesu saboda mutuwarsa 13.1— 17.26 
Mutuwar Yesu 18.1— 19.42 

Tashin Yesu daga matattu 20.1—21.25 





Kalman Ya Zama Mutum 
1 l Tun farko akwai Kalma, Kalman kuwa tare da Allah yake, 
Kalman kuwa Allah ne. ? Shi ne tun farko yake tare da Allah. 
3Ta wurinsa ne aka yi dukan abubuwa, kuma babu wani abu a 
cikin dukan halittar da aka yi da ba tare da shi ba. #Kalman ne 
tushen rai, wannan rai kuwa shi ne haske ga mutane. 5Hasken 
yana haskakawa cikin duhu, amma duhu bai iya yă sha kansa ba. 
6 Akwai wani mutum mai suna Yohanna wanda Allah ne ya 
aiko shi. 7 Ya zo yă shaida wa mutane gaskiya game da hasken, 


1.6: Mat 3.1; Mar 1.4; Luk 3.1-2 


203 


204 YOHANNA 1 


don ta wurinsa dukan mutane su ji labarin hasken su kuma ba da 
gaskiya. 8 Ba Yohanna ne hasken ba, amma ya zo ne don ya yi 
shaida game da hasken. ° Haske na gaskiya wanda yake ba da 
haske ga dukan mutane yana zuwa cikin duniya. 

10 A dā Kalman yana cikin duniya, kuma ko da yake ta 
wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba. 
11 Ya zo Kasarsa, amma mutanensa ba su karbe shi ba. 1? Amma 
dukan wadanda suka kare shi, suka kuma ba da gaskiya gare 
shi, ya ba su iko su zama 'ya'yan Allah. 3 Ba su zama "ya yansa 
ta hanyar irin ta "yan Adam ba, ba ta wurin kwadayin jiki ko 
kuma nufin mutum ba, amma Allah ne da kansa Ubansu. 

14 Kalman nan ya zama mutum, ya kuwa zauna a cikinmu. 
Mun ga daukakarsa, daukakar da take ta Makadaicin Da daga 
wurin Uba, yana kuma cike da alheri da gaskiya. 

15 Yohanna ya yi shaida a kansa, ya kuma daga murya ya ce, 
“Wannan shi ne mutumin da nake magana a kansa a lokacin da 
na ce, ‘Wanda zai zo bayana ya fi ni, don yana rayuwa kafin a 
haife ni.” ” 16 Saboda yawan alherinsa ne ya albarkacemu duka, 
yana kuma ba mu albarku babu fasawa. 17 Allah ya ba da Doka 
ta hannun Musa, amma ya ba da alheri da gaskiya ta hannun Yesu 
Almasihu. 18 Ba mutumin da ya taba ganin Allah. Makadaicin 
Dansa wanda yake daidai da Allah, yake kuma tare da Uba, shi 
ya bayyana mana yadda Allah yake. 


Yohanna Ya Yi Shaida a kan Yesu 
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-18) 

19 Ga shaidar da Yohanna ya bayar a lokacin da Yahudawa 
na Urushalima suka aiki firistoci da Lawiyawa su tambaye shi, 
“Wane ne kai?” 

20 Yohanna bai yi mūsu ba, amma ya fada a fili cewa, “Ba 
ni ne Almasihu ba”. 

21 Sai suka tambaye shi suka ce, “To, wane ne kai? Kai ne 

Iliya?” 
Sai ya amsa musu ya ce, “A'a, ba ni ne shi ba” 
“Kai ne Annabin? nan?” Ya sake amsa ya ce, “A'a.” 

22 Sai suka ce masa, “To, wane ne kai? Ka ba mu amsar da 

za mu mayar wa wadanda suka aiko mu. Me kake ce da kanka?” 


1.21: M. Sh 18.15,18; Mal 3.23 
41.21 Annabin: Wato, wanda Yahudawa suna sa zuciya zai bayyana ya sanar 
musu da mai ceto. 


YOHANNA 1 205 


23 Yohanna ya amsa musu da annabcin Ishaya ya ce, “Ni ne 
murya ta wanda yake kira a daji cewa, “Ku gyara hanya domin 
Ubangiji.” ” 

24 Sai wadansu Farisiyawa? wadanda aka aiko 25 suka 
tambayi Yohanna suka ce, “Idan ba kai ne Almasihu ba, ba kai 
ne Iliya ba, ba kai ne kuma Annabin nan ba, to, don me kake yin 
baftisma?” 

26 Sai Yohanna ya amsa musu ya ce, “Ni kam, da ruwa nake 
baftisma, amma akwai wani a cikinku, wanda ba ku san shi ba. 
27 Shi ne mai zuwa a bayana, wanda ni ban isa in kunce igiyar 
takalminsa ba.” 

28 Dukan wannan ya faru ne a Betani, a hayin Kogin Urdun, 
inda Yohanna yake yi wa mutane baftisma. 


Yesu Shi Ne Dan Rago na Allah 


29 Washegari Yohanna ya ga Yesu yana zuwa wurinsa. Sai 
Yohanna ya ce, “Ku ga Dan Rago na Allah wanda yake dauke 
da zunubin duniya! 39 Wannan shi ne wanda na ce, “Wani mutum 
yana zuwa bayana wanda ya fi ni, domin yana rayuwa kafin a 
haife ni.’ 31 A da ni ma ban san shi ba, amma na zo ina baftisma 
da ruwa ne don a bayyana shi ga mutanen Isra” ila.” 

32 Sai Yohanna ya ba da wannan shaida cewa, “Na ga Ruhu 
yana saukowa da kamannin kurciya daga sama, ya kuma zauna 
a kansa. 33A dā ni ma ban san shi ba, sai dai Allah wanda ya 
aiko ni in yi baftisma da ruwa, shi ne ya ce mini, “Mutumin da 
ka ga Ruhu yana sauko masa ya kuma zauna a kansa, to, shi ne 
mai yin baftisma da Ruhu Mai Tsarki.’ 34Na kuwa ga haka ya 
faru, na kuma shaida cewa, wannan mutum Dan Allah ne.” 


Almajiran Yesu na Farko 
(Mat 4.18-22; Mar 1.16-20; Luk 5.2-11) 

35 Washegari kuma Yohanna yana tsaye a wurin tare da 
mutum biyu daga cikin almajiransa. 3 Sai Yohanna ya ga Yesu 
yana wucewa, sai ya ce, “Ku ga Dan Rago na Allah!” 

37 Da almajiran nan biyu suka ji maganar Yohanna, sai suka 
bi Yesu. 38 Da Yesu ya juya ya dubi bayansa, sai ya ga suna binsa, 
sai ya tambaye su ya ce, “Me kuke nema?” 


1,23: Ish 40.3 
51.24 Farisiyawa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


1.24 Sai wadansu Farisiyawa wadanda aka aiko: Wani ani juyi na wadannan 
kalmomi shi ne “Yan aika wadanda Farisiyawa suka aika 


206 YOHANNA 1 


Suka ce masa, “Rabbi” wato, Malam ke nan, “Ina kake da 
zama?” 

39 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku zo ku gani.” 

Wajen karfe hudu ke nan na yamma, sai almajiran nan suka 
je suka ga inda yake da zama, suka kuwa zauna a wurin tare da 
shi a ranar. 

40 Andarawus, dan'uwan Siman Bitrus, yana daya daga cikin 
mutane biyun nan da suka bi Yesu bayan da suka ji maganar 
Yohanna a kan Yesu. 4! Sai Andarawus ya fara nemi dan'uwansa 
Siman, ya ce masa, “Ai, mun sami Almasihun”“ wato, Kiristi. 
42 Sai ya kai Siman a wurin Yesu. 

Yesu ya dube shi, ya ce, “Kai ne Siman dan Yohanna? Za a 
ce da kai Kefas.” Ko kuma Bitrus mai ma'ana “dutse”. 


Yesu Ya Kira Filibus da Nataniyel 


43 Washegari kuma Yesu ya yi niyyar zuwa Galili. Sai ya 
sami Filibus, ya ce masa, “Ka bi ni.” 

44 Filibus mutumin Betsaida ne, garin su Andarawus da 
Bitrus. 45 Filibus ya sami Nataniyel, ya ce masa, “Mun sami 
mutumin da aka rubuta labarinsa a Dokar Musa da littattafan 
annabawa wato, Yesu Banazare, dan Yusufu.” 

46 Sai Nataniyel ya yi tambaya ya ce, “Wani abin kirki zai 
iya fito daga Nazarat kuwa?” 

Filibus ya ce masa, “Ka zo ka gani.” 

47 Yesu ya ga Nataniyel yana zuwa wurinsa, sai ya ce, “Ku 
ga mutumin Isra'ila na gaske, wanda ba shi da Karya a cikinsa.” 

48 Sai Nataniyel ya tambayi Yesu ya ce, “Ta yaya ka san ni?” 

Yesu ya amsa masa ya ce, “Na gan ka tun kana gindin itacen 
6aure, kafin ma Filibus ya kira ka.” 

49 Sai Nataniyel ya ce wa Yesu, “Malam, kai ne Dan Allah; 
kai ne sarkin Isra’ila.” 

50 Yesu ya ce wa Nataniyel, “Ka ba da gaskiya ne domin na 
gaya maka cewa na gan ka a gindin itacen baure? Ai, za ka ga 
abubuwan da sun fi wannan.” 5! Sai Yesu ya Kara fada musu 
cewa, “Gaskiya ina gaya muku, za ku ga sama ya bude, mala'ikun 
Allah kuma suna hawa suna sauka a kan Dan Mutum.” 

1.51: Far 28.12 


€ 1.41 Almasihun: Da Ibraniyanci “Masiha” da Helenanci “Kiristi”. Ma’anar 
Almasihu ita ce wanda aka shafe, aka kuma kebe. 


YOHANNA 2 207 


Bikin Aure a Kana ta Galili 


1 A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta Galili. Mamar 

Yesu kuwa tana wurin auren. ZAn gayyaci Yesu da 
almajiransa ma a auren. 3 Da ruwan inabi ya Kare, sai mamar Yesu 
ta ce masa, “Ruwan inabinsu ya Kare.” 

4 Yesu ya amsa mata ya ce, “Mama, me ya sa kika zo wurina? 
Ai, lokacina bai yi ba tukuna.” 

5 Sai mamar Yesu ta ce wa masu hidimar, “Duk abin da Yesu 
ya ce ku yi, sai ku yi.” 

6 Yahudawa suna da al'adar tsarkakewa, saboda haka akwai 
randuna shida wadanda da dutse ne aka gina su a ajiye a wurin, 
kowacce tana cin kimanin galan ashirin zuwa talatin. 7 Sai Yesu 
ya ce wa masu hidimar, “Ku cika randunan nan da ruwa.” Sai 
suka ciccika su fal. 8 Sa’an nan ya ce musu, “To, yanzu ku diba, 
ku kai wa uban bikin.” Sai suka diba ruwan suka kai masa. 
? Ruwan kuwa ya canza ya zama ruwan inabi, sai uban bikin ya 
sha kadan. Shi kuwa bai san inda aka samo ruwan inabin ba 
(amma masu hidimar da suka debo ruwan sun sani). Sai ya kira 
angon suka tsaya a gefe, 1° sa’an nan ya ce masa, “Ai, kowa yakan 
fara ba da kyakkyawan ruwan inabi tukuna, bayan mutane sun 
sha da yawa, sa’an nan kuma ya kawo wanda bai kai na farin 
kyau ba. Amma kai ka oye kyakkyawan ruwan inabin sai 
yanzu!” 

11 Wannan shi ne abin ban mamaki na farko wanda Yesu ya 
yi, ya kuwa yi wannan ne a Kana ta Galili inda ya bayyana 
daukakarsa, almajiransa kuma suka ba da gaskiya gare shi. 

12 Bayan haka sai Yesu ya gangara zuwa Kafarnahum, da shi 
da mamarsa da '"yan'uwansa da kuma almajiransa. Suka yi zama 
na 'yan kwanaki a can. 


Yesu Ya Tsabtace Haikali 
(Mat 21.12-13; Mar 11.15-17; Luk 19.45-46) 

13 Da lokacin Bikin Ketarewad na Yahudawa ya yi kusa, sai 
Yesu ya tafi Urushalima. 14 A cikin filin haikalin, ya sami mutane 
suna sayar da shanu, da tumaki, da tattabaru, da kuma masu canjin 
kudi suna zaune a teburorinsu. !5 Sai Yesu ya tuka bulala da igiya, 
ya kore su duka daga haikalin, har da tumakin da shanun. Ya 
kuma tutture teburorin masu canjin, ya warwatsar da dukan 


2.3: Ezra 3.12 2.5: Fit 29.45-46 2.6: Ibr 12.26 2.12: Mat 4.13 
2.13: Fit 12.1-27; L. Kid 19.1 1-22 
42,13 Bikin Ketarewa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


208 YOHANNA 2-3 


kudadensu. '$Sai Yesu ya ce wa mutanen da suke sayar da 
tattabarun, “Ku fitar da wadannan daga nan! Kada ku mai da 
haikalin Ubana kasuwa.” 17 Da wannan ya faru, sai almajiransa 
suka tuna da abin da aka rubuta a Maganar Allah cewa, “Kaunar 
da nake yi wa haikalinka yana Kunana kamar wuta.” 

18 Sai shugabannin Yahudawa suka tambayi Yesu suka ce, 
“To, wane abin ban mamaki ne za ka nuna mana wanda ya sa 
ka yi dukan wadannan abubuwan da ka yi?” 

19 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku rushe wannan haikali, ni 
kuwa zan ta da shi a cikin kwana uku.” 

20 Sai suka tambaye shi suka ce, “Ya dauki shekara arba'in 
da shida ana kan ginin wannan haikali! Kai kuma ka ce za ka ta 
da shi a cikin kwana uku?” 

21 Amma haikalin da Yesu ya yi magana a kai, jikinsa ne. 
22 Bayan da aka ta da Yesu daga matattu, sai almajiransa suka tuna 
da wannan abin da Yesu ya fada, suka kuma ba da gaskiya ga 
Rubutaccen Maganar Allah, da kuma maganar da Yesu ya fada. 


Yesu Ya San Zuciyar Kowa 


23 A lokacin da Yesu yana Urushalima domin Bikin Ketarewa, 
mutane da yawa sun ba da gaskiya gare shi domin abubuwan ban 
mamaki wadanda suka gani ya yi. 4 Amma Yesu bai yarda da su 
ba, domin ya san su duka sosai. > Gama ba ya bukatar wani ya 
gaya masa wani abu game da mutum, domin ya san abin da yake 
a zuciyar dan Adam. 


Nikodimus Ya Zo wurin Yesu 


3 1 Akwai wani mutum mai suna Nikodimus, wanda yake a 
Rungiyar Farisiyawa, shi shugaba ne cikin Yahudawa. 

2Wannan mutum ya zo wurin Yesu da dare, ya ce masa, “Malam, 
mun san cewa kai malami ne wanda Allah ya aiko, domin babu 
wanda zai iya yin wadannan abubuwan ban mamaki sai dai wanda 
Allah yana tare da shi.” 

3 Sai Yesu ya amsa masa ya ce, “Hakika, ina gaya maka, babu 
wanda zai iya shiga mulkin Allah, sai dai an sake haife shi.” £ 

4 Nikodimus ya yi tambaya ya ce, “Ta yaya za a haifi mutum 
bayan ya tsufa? Zai sāke koma cikin mamarsa ne a sāke 
haihuwarsa sau na biyu?” 


2.17: Zab 69.9 2.19: Mat 26.61; 27.40; Mar 14.58; 15.29 
3.3 sai dai an sake haife shi: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne “Sai an 
haife shi daga sama.” 


YOHANNA 3 209 


5 Yesu ya amsa masa ya ce, “Hakika, ina gaya maka, in ba 
an haifi mutum ta ruwa da Ruhu ba, ba zai iya shiga mulkin Allah 
ba. é Abin da mutum ya haifa mutum ne, amma abin da Ruhu ya 
haifa Ruhu ne. 7 Kada fa ka yi mamaki don na ce maka, ‘Dole a 
sake haife ku’. 8Iska tana busawa inda ta ga dama. Kakan ji 
motsinta, amma ba ka san wurin da take fitowa ba, ba ka kuma 
san inda za ta ba. Haka yake daidai da dukan mutumin da Ruhu 
ya haifa.” 

9 Nikodimus ya tambayi Yesu ya ce, “Ta yaya wannan zai 
yiwu?” 

10 Sai Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai babban malami ne a 
Isra'ila, amma duk da haka ba ka gane wadannan abubuwa ba? 
11 Hakika, ina gaya maka, muna maganar abin da muka sani ne, 
muna kuma shaida muku abin da muka gani, amma duk da haka 
kun Ki karbar abin da muka gaya muku. '? Ina yin muku magana 
game da abubuwan da suke a nan duniya, amma ba ku ba da 
gaskiya ba, yaya za ku ba da gaskiya idan na gaya muku 
abubuwan da suke na sama? 3 Ba wanda ya taba hawa zuwa cikin 
sama sai dai shi Dan Mutum kadai da ya sauko daga can. 

14 “Kamar dai yadda Musa ya daga maciji a daji, haka kuma 
dole ne a daga Dan mutum, 15 domin duk wanda ya ba da gaskiya 
gare shi, zai sami rai na har abada. 

16 “Gama Allah ya Kaunaci duniya sosai har ya ba da 
Makadaicin Dansa, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare 
shi kada ya halaka, amma ya sami rai na har abada. 17 Gama Allah 
bai aiko Dansa duniya don yă hukunta duniya ba, amma domin 
duniya ta sami ceto ta wurinsa. 

18 “Duk wanda ya ba da gaskiya ga Dan Allah, ba za a 
hukunta shi ba. Amma duk wanda bai ba da gaskiya gare shi ba, 
an riga an hukunta shi ke nan domin bai ba da gaskiya ga sunan 
Makadaicin Dan Allah ba. Ga yadda shari'ar take, haske ya 
shigo duniya, amma mutane suka fi kaunar duhu da hasken, don 
ayyukansu mugaye ne. 2? Duk wanda yake aikata rashin gaskiya 
yakan Ki hasken, ba zai ma zo wurin hasken ba, don kada 
ayyukansa su tonu. ?! Amma mai aikata gaskiya kuwa yakan zo 
wajen hasken, domin a gani a fili cewa abin da yake yi yana yi 
ne da taimakon Allah.” 


3.14: L. Kid 21.9 3.14: L. Kid 21.5-9 


210 YOHANNA 3 


Shaidar Yohanna Maibaftisma a kan Yesu 


22 Bayan haka Yesu da almajiransa suka tafi yankin 
Yahudiya. A nan ya jima da su, yana yi wa mutane baftisma. 
23 Yohanna kuma yana yin baftisma a Ainon kusa da Salim, 
domin akwai ruwa mai yawa a can. Mutane suka yi ta zuwa 
ana yin musu baftisma. 24(Wannan ya faru ne kafin a kulle 
Yohanna cikin kurkuku.) 

25 Sai almajiran Yohanna suka shiga gardama da wani 
Bayahude® a kan aladar wanke-wanke don tsarkakewa. 26 Sai 
almajiran suka je wurin Yohanna suka ce masa, “Malam, 
mutumin da kuke tare da shi a da a hayin Kogin Urdun, wanda 
kai da kanka ma ka ba da shaida a kansa, ga shi can yana yin 
baftisma, har kowa da kowa yana zuwa wurinsa.” 

27 Sai Yohanna ya amsa ya ce, “Ba mai iya samun kome 
sai ko an ba shi daga sama. ?8 Ku da kanku ma shaiduna ne 
domin na ce, “Ba ni ne Almasihu ba, amma an aike ni ne in 
riga shi zuwa.’ 2 A bikin aure, ango ne mai amarya. Abokin 
ango wanda ya je auren kuwa yakan jira ne kurum yă ji muryar 
ango. Yakan kuma cika da farin ciki idan yă ji ango ya yi 
magana. A ta haka ne farin ciki nawa ya cika. 3? Dole ne 
wannan ya yi ta Karuwa, ni kuma in yi ta raguwa. 


Wanda Ya Zo daga Sama 


31 “Shi wanda ya zo daga sama ya fi kowa. Dukan wanda ya 
fito duniya kuwa na duniya ne, kuma yakan yi maganar abubuwan 
duniya ne. Wanda kuma ya zo daga sama ya fi kowa duka. 
32 Gama yana shaidar abin da ya ji ya kuma gani ne, duk da haka 
ba wanda ya yarda da shaidarsa. 33 Amma duk wanda ya karôi 
shaidarsa, ya tabbatar ke nan cewa, lallai Allah mai gaskiya ne. 
34 Gama shi wanda Allah ya aiko, yana maganar Allah ne, domin 
Allah ya ba shi Ruhunsa babu iyaka. 35Uban yana Raunar Dan, 
ya kuma sa kome a hannunsa. 3$ Dukan wanda yake ba da gaskiya 
ga Dan, yana da rai na har abada. Amma duk wanda ya Ri Dan, 
ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya kasance a kansa.” 
3.24: Mat 14.3; Mar 6.17; Luk 3.19-20 3.28: Yoh 1.20 
3.35: Mat 11.27; Luk 10.22 


“3.25 Wani Bayahude: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da 
“Wadansu Yahudawa” ne a nan. 


YOHANNA 4 211 


Yesu da Wata Mace daga Samariya 

4 1 Farisiyawa suka ji labari cewa Yesu yana samun almajirai, 
yana kuma yi musu baftisma fiye da Yohanna. 2 (Amma dai ba 

Yesu ne da kansa yake yin baftismar ba, almajiransa ne.) 3 Da Yesu 

ya sami labari game da wannan sai ya bar Yahudiya, ya koma Galili. 

4 Ya zama dole ne Yesu ya bi ta cikin Samariya. 5 Sai ya zo 
wani gari a cikin Samariya mai suna Saikar. Garin yana kusa da 
yankin Kasar da Yakubu ya ba dansa Yusufu tun dā. SA wannan 
wuri ne rijiyar Yakubu take. Da Yesu ya gaji da tafiya, sai ya 
zauna a bakin rijiyar. Wannan ya faru wajen tsakar rana ne. 

7 Sai ga wata mace 'yar Samariya ta zo diban ruwa. Yesu ya 
ce mata, “Ba ni ruwa in sha.” 8 (Almajiransa kuwa sun shiga cikin 
gari don sayen abinci.) 

9 Sai macen nan Basamariya ta ce wa Yesu, “Yaya kai 
Bayahude za ka roke ni ruwan sha, ni da nake mutuniyar 
Samariya?” (Don Yahudawa ba sa hada ido da Samariyawa.)/ 

10 Yesu ya amsa mata ya ce, “Da kin san kyautar Allah, da 
kuma wanda yake ce miki, “Ba ni ruwa in sha, ai, da kin roke 
shi, shi kuwa zai ba ki ruwa mai ba da rai.” 

11 Sai macen ta ce wa Yesu, “Mai girma, ai, ba ka da guga, 
rijiyar kuwa da zurfi. To, a ina ne za ka sami wannan ruwa mai 
ba da rai? 12 Ko ka fi ubanmu Yakubu ne, wanda ya bar mana 
rijiyar, har shi da kansa, da 'ya'yansa, da dabbobinsa, suka sha 
ruwa daga ciki?” 

13 Yesu ya amsa ya ce, “Duk wanda ya sha wannan ruwa zai 
sake jin Kishi. 14 Amma duk wanda ya sha ruwan da zan ba shi, 
ba zai kara jin Kishi ba har abada. Ruwan da zan ba shi zai zama 
masa mabubbugan ruwa wanda yake 6u6ĵugowa zuwa rai 
madawwami.” 

15 Sai macen ta ce masa, “Mai girma, ka ba ni ruwan nan, 
don kada in Kara jin Kishi, don kada kuma in rika zuwa nan domin 
diban ruwa.” 

16 Sai Yesu ya ce mata, “Ki je ki kira mijinki ku zo nan.” 

17 Sai ta amsa ta ce, “Ai, ba ni da miji.” 

Yesu ya ce mata, “Kin fada gaskiya da kika ce ba ki da miji. 
18 Don ainihin gaskiyar kuwa shi ne, kin auri maza biyar, wanda 
kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne.” 


4.5: Far 33.19; Josh 24.32 4.9: Ezra 4.1-5; Neh 3.33-34 

14.9 Don Yahudawa ba sa hada ido da Samariyawa; Wani juyi na wadannan 
kalmomin shi ne “Yahudawa ba sa amfani da kwaf da kwanonin da 
Samariyawa suka yi amfani da su.” 


212 YOHANNA 4 


19 Sai macen ta ce wa Yesu, “Mai girma, ina gani kai annabi 
ne. 20 Kakanninmu sun yi wa Allah sujada a dutsen nan. Amma 
ku Yahudawa kun ce a Urushalima ne ya kamata a yi wa Allah 
sujada.” 

21 Sai Yesu ya amsa mata ya ce, “Uwargida, ki ba da gaskiya 
ga abin da nake fadi, gama lokaci yana zuwa da mutane ba za 
su yi wa Uba sujada a dutsen nan, ko a Urushalima ba. 2 Ku 
mutanen Samariya ba ku san abin da kuke yi wa sujada ba. 
Amma mu Yahudawa mun san abin da muke yi wa sujada, 
domin ceto ya fito daga Yahudawa ne. 5 Amma lokaci yana 
zuwa, har ma ya riga ya zo, da masu sujada na gaskiya za su 
yi wa Uba sujada cikin ruhu, da kuma gaskiya, domin Uba yana 
neman irin wadannan ne su yi masa sujada. 24 Allah ruhu ne, 
masu yi masa sujada kuma sai su yi masa sujada cikin ruhu, da 
cikin gaskiya kuma.” 

25 Sai macen ta ce wa Yesu, “Na sani Almasihu yana zuwa 
wanda ake ce da shi Kiristi. Idan ya zo zai bayyana mana dukan 
kome.” 

26 Yesu ya ce mata, “Ni mai magana da ke, ni ne shi.” 

27 Suna gama magana ke nan sai ga almajiransa suka dawo, 
suka kuwa yi mamakin ganin yana magana da mace. Amma babu 
wanda ya ce mata, “Me kike bukata,” ko kuma yă tambaye shi, 
“Me ya sa kake magana da ita?” 

28 Sai macen nan ta bar tulunta a wurin ta je cikin gari ta ce 
wa mutane, 2 “Ku zo, ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin 
da na taba yi! Ko ya yiwu wannan mutumin ne Almasihun?” 
30 Sai mutane suka fiffito daga cikin gari suka zo wurin Yesu. 

31 Ana cikin wannan ke nan, sai almajiran Yesu suka roke shi 
suka ce, “Malam, ka ci abinci.” 

32 Amma Yesu ya ce musu, “Ina da wani abincin da zan ci 
da ba ku san kome a kai ba.” 33 Sai almajiransa suka tambayi 
juna suka ce, “Ko wani ya kawo masa abinci ne?” 

34 Amma Yesu ya ce, “Abincina shi ne in yi nufin wanda ya 
aiko ni, in kuma gama aikinsa. 35 Ba kuna cewa sauran watanni 
hudu a yi girbi ba? Amma ina gaya muku fa, ku dubi gonaki da 
kyau, sun nuna, sun kuma isa girbi. 36 Mai girbi yana samun lada, 
yana kuma tara amfani zuwa rai na har abada, domin mai shuka 
da mai girbi su yi farin ciki tare. 37A nan kam, karin maganan 
nan gaskiya ne, cewa, “Wani ya yi shuki, wani ya yi girbi.” 38 Na 
aike ku girbin abin da ba ku yi wahalarsa ba. Wadansu sun yi 
wahala, ku kuwa kun mori ribar wahalarsu.” 


YOHANNA 4 213 


39 Mutanen Samariya da yawa daga wannan gari suka ba da 
gaskiya ga Yesu saboda maganar matan nan da ta ce, “Ya gaya 
mini duk abin da na taba yi.” 4? Da mutanen Samariya suka zo 
wurin Yesu, sai suka roke shi ya zauna tare da su, sai ya kuwa 
zauna kwana biyu. 

41 Mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu saboda 
maganarsa. 42? Sa’an nan mutanen Samariya suka ce wa macen, 
“Yanzu kam, mun ba da gaskiya, ba don ma abin da kika fada 
kawai ba, amma don mu ma mun ji da kanmu, mun kuma tabbata 
lallai wannan mutum ne Mai Ceton duniya.” 


Yesu Ya Warkar da Yaron Ma’aikacin Hukuma 


43 Bayan kwana biyun nan sai Yesu ya tashi daga Kasar 
Samariya zuwa Galili. (Gama Yesu da kansa ya taba fada cewa, 
“Annabi ba shi da daraja a kasarsa”.) $ Da ya kai Galili, sai 
mutanen Galili suka kar6e shi hannu biyu-biyu domin su ma sun 
je Bikin Ketarewa a Urushalima, suka kuma ga duk abin da Yesu 
ya yi. 

46 Sai Yesu ya sāke koma garin Kana ta Galili, wato inda ya 
mai da ruwa ya zama ruwan inabi. A wurim kuwa akwai wani 
ma’aikacin hukuma wanda yaronsa a Kafarnahum ba shi da 
lafiya. 47 Da wannan mutumin ya ji cewa Yesu ya dawo Galili 
daga Yahudiya, sai ya tafi wurinsa ya roke shi ya je ya warkar 
da dansa wanda yake bakin mutuwa. 48 Yesu ya amsa masa ya 
ce, “Idan ba ku ga alamu da abubuwan ban mamaki ba, ba za ku 
ba da gaskiya ba ko kadan.” 

49 Sai ma'aikacin hukuman nan ya ce wa Yesu, “Mai girma, 
ka zo mu tafi kafin yarona ya mutu.” 

50 Yesu ya ce masa, “Ka tafi, gama yaronka zai rayu.” 
Mutumin kuwa ya gaskata da abin da Yesu ya fada masa, sai 
ya yi tafiyarsa. 51! Yana kan hanyarsa zuwa gida ke nan, sai ga 
bayinsa suka gamu da shi, suka ce masa, “Yaronka yana samun 
sauki.” 

52 Sai ya tambaye su ainihin lokacin da ya fara samun saukin. 
Sai suka ce masa, “Jiya da Karfe daya na rana ne zazzabin ya 
sake shi.” 5 Sai baban yaron ya gane cewa a daidai wannan lokaci 
ne Yesu ya ce masa, “Ka tafi, gama yaronka zai rayu.” Sai 
mutumin da dukan iyalinsa suka ba da gaskiya ga Yesu. 


4.44: Mat 13.57; Mar 6.4; Luk 4.24 4.45: Yoh 2.23 4.46: Yoh 2.1-11 


214 YOHANNA 4-5 


54 Wannan ne abin ban mamaki na biyu da Yesu ya yi bayan 
da ya bar Yahudiya ya tafi Galili. 


Yesu Ya Warkar da Gurgu a Tafkin Betasda 


1 Bayan wannan, Yesu ya tafi Urushalima domin wani bikin 

Yahudawa. 2A Urushalima kuwa akwai wani tafkin ruwa 
wanda aka kewaye shi da rumfuna guda biyar. Da Yahudanci ana 
ce da shi Betasda. Wannan tafki yana kusa da Kofar Tumaki ne. 
3A rumfuna nan ne marasa lafiya, da makafi, da guragu, da 
shanyayyu da yawa sun saba kwanciya.s SA nan kuwa akwai 
wani mutumin da ya yi shekara talatin da takwas a cikin rashin 
lafiya. “Da Yesu ya gan shi kwance, ya kuma sani mutumin ya 
dade da wannan ciwo, sai Yesu ya ce wa mutumin, “Kana so ka 
warke?” 

7 Mai ciwon ya amsa masa ya ce, “Mai girma, ai, ba ni da 
wanda zai taimake ni in shiga cikin tafkin lokacin da aka motsa 
ruwan. Idan na yi kokari in shiga, sai wani ya riga ni.” 

8 Sai Yesu ya ce masa, “Tashi, ka dauki tabarmarka, ka yi 
tafiya!” “Nan take, mutumin ya warke, ya kuma dauki tabarmarsa 
ya yi tafiya. 

Wannan abin ya faru a Ranar Hutun Yahudawa ne, wato, 
Asabar. !! Saboda haka Yahudawa suka ce wa mutumin da aka 
warkar, “Yau Ranar Hutu ne, kuma bisa ga Dokarmu ba daidai 
ba ne ka dauki tabarmarka.” 

11 Sai mutumin ya amsa musu ya ce, “Ai, wanda ya warkar 
da ni, shi ne ya ce mini, in dauki tabarmata in yi tafiya.” 

12 Suka tambaye shi suka ce, “Wane ne wannan mutumin da 
ya ce maka ka dauki tabarmarka ka yi tafiya?” 

13 Mutumin da aka warkar din kuwa bai san ko wane ne ma 
ya warkar da shi ba, domin akwai mutane da yawa a wurin, kuma 
Yesu ya bace cikin jamaa. 

14 Bayan dan lokaci, Yesu ya same shi a cikin haikali, ya ce 
masa, “Ka ga fa, ka warke! To, ka daina yin zunubi, don kada 
wani abu da ya fi wannan muni ya same ka.” IS Sai mutumin ya 
tafi ya gaya wa shugabannin Yahudawa cewa, Yesu ne ya warkar 
da shi. 16 Saboda haka suka fara tsananta wa Yesu, don dai yana 


5.2: Neh 3.1, 12.39 5.10: Neh 13.19; Irm 17.21 

£5.3 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da aya ta 3b-4 haka “Suna jira 
a motsa ruwan. Don a lokaci-lokaci mala'ikan Ubangiji yakan sauko ya motsa 
ruwan. Duk kuwa wanda ya fara shi 
daga duk irin ciwon da yake da shi. 


iga bayan an motsa ruwan, sai yă warke 


YOHANNA 5 215 


yin irin wadannan abubuwa a Ranar Hutu. !” Sai Yesu kuwa ya 
ce musu, “Ubana yana aiki har yanzu, ni ma ina yi.” 

18 Wannan magana kuwa ya sa Yahudawa suka kara nema su 
kashe Yesu. Suka ce, “Ba don ma ya karya dokar Ranar Hutu 
kawai ba, amma ya ce Allah Ubansa ne, wato, ya mai da kansa 
daidai da Allah ke nan.” 


Ikon Yesu Dan Allah 


19 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Hakika, ina gaya muku, 
Dan ba ya yin kome shi kadai, sai dai abin da ya ga Uban yake 
yi. Domin duk abin da Uban yake yi, shi ne ma Dan yake yi. 
20 Gama Uban yana Raunar Dan, yana kuma nuna masa duk abin 
da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyukan da suka fi 
wadannan, domin ku yi mamaki. ?! Kamar dai yadda Uba yake 
ta da matattu ya kuma raya su, haka ma Dan yana ba da rai ga 
dai duk wanda ya ga dama. 22 Uba kuma ba ya yin wa kowa 
shari'a, amma ya ba Dan ikon yin dukan shari’a, 5 domin dukan 
mutane su girmama Dan, kamar yadda suke girmama Uban. Duk 
wanda ba ya girmama Dan, ba ya girmama Uban da ya aiko shi 
ke nan. 

24 “Hakika, ina gaya muku, duk mutumin da yake jin 
maganata, yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana 
da rai na har abada. Ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ya 
Retare mutuwa zuwa rai. 25 Hakika, ina gaya muku, lokaci yana 
zuwa, ya riga ya zo ma, da matattu za su ji muryar Dan Allah, 
wadanda suka ji kuwa za su rayu. 26 Gama kamar yadda Uba da 
kansa tushen rai ne, haka ma ya sa Dansa yă zama tushen rai. 
27 Ya kuma ba shi ikon yin shari’a domin shi Dan Mutum ne. 
28 Kada ku yi mamakin wannan magana, domin lokaci yana 
zuwa da duk wadanda suke cikin kaburbura za su ji muryarsa, 
29 su fito. Wadanda suka yi abu mai kyau za su tashi, su rayu, 
amma wadanda suka yi rashin gaskiya kuwa, za su tashi a kuwa 
yi musu hukunci. 30 Ba na iya yin kome ni kadai. Ina shari’ata 
ne yadda Allah ya fada mini in yi. Saboda haka shari'ata ta 
gaskiya ce, domin ba nufin kaina nake bi ba, amma nufin wanda 
ya aiko ni ne. 


Shaidun Yesu 


31 “Idan na yi wa kaina shaida, to, shaidata ba gaskiya ba ce. 
32 Amma akwai wani wanda yake yin shaida a kaina, na kuma 


5.29: Dan 12.2 


216 YOHANNA 5-6 


san shaidar da yake yi a kaina gaskiya ce. “Kun aiki mutane 
wurin Yohanna, shi kuwa ya shaida muku gaskiya. 34 Duk da haka 
ban dogara da shaidar mutum ba. Na dai fada haka ne domin ku 
sami ceto. 35 Yohanna fitila ne mai ci, mai haske kuma, kun kuwa 
yarda ku yi farin ciki sosai da haskensa a dan lokaci kadan. 
36 Amma ina da tawa shaida a kaina wadda ta fi shaidar da 
Yohanna ya bayar game da ni. Abubuwan da nake yi, wadanda 
Ubana ya ba ni in yi, su ne abubuwan da suka zama shaidata, 
cewa Uba ne ya aiko ni. 37 Uban kuma wanda ya aiko ni shi da 
kansa ya zama shaidata. Ba ku taba jin muryarsa ba, ba ku kuma 
taba ganin yadda yake ba. 38 Maganarsa ba ta zama a zuciyarku, 
domin ba ku ba da gaskiya ga shi wanda Uba ya aiko ba. 39? Kuna 
ta binciken Rubutattun Maganar Allah, don a tsammaninku za ku 
sami rai na har abada a cikinsu. Wadannan Rubutattun Maganar 
Allah kuwa su ne suke ba da shaida a kaina. 4# Amma duk da 
haka kun Ri zuwa wurina ku sami rai. 

41 “Ba na karar yabo daga wurin mutane. 2 Amma fa na 
san ku, na kuma san cewa ba ku da Raunar Allah a cikin 
zukatanku. 43 Na zo a cikin sunan Ubana, ba ku kare ni ba, 
amma idan wani ya zo a cikin sunan kansa, za ku kare shi. 
44 To, yaya za ku ba da gaskiya bayan kuna kokarin samun yabo 
daga junanku, amma ba kwa kokarin samun yabon da yake 
fitowa daga wurin Allah wanda yake daya kadai? 45 Kada ku 
yi tsammani zan yi Rararku wurin Uba. Akwai mai Rararku, shi 
ne Musa, wanda kuke tsammani zai taimake ku. 46 Da a ce kun 
ba da gaskiya ga Musa, da kun ba da gaskiya gare ni, domin 
Musa ya rubuta game da ni. 47 Amma in kuwa ba ku gaskata 
da abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskata da maganata?” 


Yesu Ya Ciyar da Mutum Dubu Biyar 
(Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Luk 9.10-17) 
6 1 Bayan dan lokaci Yesu ya haye Tekun Galili, wato, Tekun 
Tibariya. ? Sai mutane da yawa suka bi shi, domin sun ga 
abubuwan ban mamaki da yake yi wa masu ciwo. 3? Sai Yesu ya 
hau dutse ya zauna a can tare da almajiransa. 4 To, lokacin Bikin 
Ketarewa, wato, bikin Yahudawa ya yi kusa. 5Da Yesu ya daga 
ido ya ga mutane da yawa suna ta zuwa wurinsa, sai ya ce wa 
Filibus, “Ina za mu sayo isasshen abincin da mutanen nan za su 
ci?” 6 Yesu ya yi wa Filibus wannan tambaya ne don dai ya gwada 
shi, domin Yesu ya riga ya san abin da zai yi. 


5.33: Yoh 1.19-27; 3.27-30 5.37: Mat 3.17; Mar 1.11; Luk 3.22 


YOHANNA 6 217 


7 Filibus ya amsa ya ce, “Ai, ko abinci na yawan kudin da 
lebura zai samu a ranaku dari biyu ma ba zai isa kowannensu ya 
sami kadan ba.” 

8 Sai daya daga cikin almajiran mai suna Andarawus, 
dan'uwan Siman Bitrus, ya ce wa Yesu, ? “Ga wani dan yaro nan 
da dunkulen burodi biyar da aka yi da garin bale da kuma kifi 
biyu. Amma me wadannan za su yi wa mutane masu yawa haka?” 

10 Yesu ya ce wa almajiransa, “Ku fada wa mutane su zauna.” 
A wannan wurin kuwa akwai ciyawa da yawa. Sai mazaje suka 
zazzauna, sun kai wajen dubu biyar. 1! Yesu ya dauki dunkulen 
burodin, bayan ya yi godiya ga Allah kuma, sai ya rarraba wa 
mutanen da suke zaune, ya ba su duk abin da zai ishe su. Haka 
kuma ya yi da kifin. 1? Da suka ci suka Koshi, sai ya ce wa 
almajiransa, “Ku tattara gutsattsarin da suka rage domin kada 
kome ya lalace.” 13 Sai almajiran suka tattara gutsattsarin burodin 
suka cika kwanduna goma sha biyu, wato, gutsattsarin nan daga 
dun£ulen burodi biyar na bale nan ne wadanda mutane suka ci 
suka rage. 

14 Da jama'a suka ga wannan abin mamakin da Yesu ya yi, 
sai suka ce, “Ba shakka, wannan shi ne Annabin nan mai zuwa 
duniya.” 15 Da Yesu ya gane mutanen suna shirin zuwa su dauke 
shi Karfi da yaji su nada shi sarki, sai ya sake komawa kan dutse 
shi kadai. 


Yesu Ya Yi Tafiya a kan Ruwa 
(Mat 14. 22-33; Mar 6.45-52) 


16 Da yamma ta yi, sai almajiran Yesu suka gangara zuwa 
teku. 17A lokacin wuri ya fara duhu, kuma Yesu bai riga ya zo 
wurinsu ba tukuna. Sai almajiransa suka shiga jirgin ruwa suka 
soma ketare tekun zuwa Kafarnahum. 18 Sai tekun ya fara hauka 
saboda wata mummunar iska da take busawa. 19 Bayan sun yi tuki 
wajen kilomita biyar ko shida, sai suka ga Yesu yana tafiya a kan 
ruwa, yana ta zuwa kusa da jirgin. Sai almajiran suka firgita. 
20 Amma Yesu ya ce musu, “Ni ne, kada ku ji tsoro.” 21 Sa'an 
nan suka yarda su kare shi cikin jirgin. Nan da nan jirgin ya kai 
wurin da za su. 


Mutane Sun Nemi Yesu 


22 Da gari ya waye sauran mutanen da suke zaune a hayin 
tekun suka lura cewa dā ma jirgi daya kurum ya zo wurin, suka 
kuma lura Yesu bai shiga cikin jirgin tare da almajiransa ba, 


218 YOHANNA 6 


almajiransa ne kadai suka tafi. 3 Amma akwai wadansu jiragen 
da suka zo daga Tibariya suka tsaya kusa da wurin da mutanen 
suka ci burodi bayan Yesu ya yi godiya ga Allah. 24 Da mutanen 
suka ga cewa Yesu da almajiransa ba sa nan a wurim, sai suka 
shiga jiragen ruwan, suka tafi Kafarnahum suna neman Yesu. 


Yesu Ne Burodi Mai Ba da Rai 


25 Da suka same shi a hayin tekun, suka ce masa, “Malam, 
yaushe ka zo nan?” 

26 Yesu ya amsa musu ya ce, “Hakika, ina gaya muku, kuna 
nemana ne don kun ci burodi nan kun Koshi, amma ba don kun 
ga abin ban mamaki da na yi ba ne. ?7 Kada ku yi wahalar aiki 
a kan neman abimci mai lalacewa, amma ku yi aiki a kan abincin 
da ba zai lalace ba, sai dai yă ba da rai na har abada. Wannan 
shi ne abimcin da Dan mutum zai ba ku. Domin a kan Dan Mutum 
ne Allah Uba ya riga ya buga hatiminsa na nuna yarda.” 

28 Sai mutanen suka tambayi Yesu suka ce, “Me za mu yi 
don mu cika abin da Allah yake so?” 

29 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Wannan shi ne abin da 
Allah yake so ku yi, wato, ku ba da gaskiya ga wanda ya aiko.” 

30 Sai mutanen suka tambayi Yesu kuma suka ce, “To, wane 
irin abin ban mamaki ne za ka yi don mu gani mu ba da gaskiya 
gare ka? Me za ka yi? 31 Kakannin kakanninmu sun ci manna a 
daji, yadda yake a rubuce cewa, ‘Ya ba su abinci daga sama don 
su ci? ” 

32 Sa’an nan Yesu ya amsa musu ya ce, “Hakika, ina gaya 
muku, ba Musa ne ya ba ku abincin nan daga sama ba, Ubana 
ne yake ba ku abinci na gaskiya daga sama. 33 Ai, abincin Allah 
shi ne wanda yake saukowa daga sama yana ba duniya rai.” 

34 Sai suka ce masa, “Mai girma, ka rika ba mu irin wannan 
abinci kullum!” 

35 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ni ne abinci mai ba da rai, 
wanda ya zo wurina ba zai Rara jin yunwa ba, wanda ya gaskata 
da ni kuma ba zai taba jin Kishin ruwa ba. 36 Amma kamar yadda 
dai na fada muku, kun gan ni, duk da haka ba ku ba da gaskiya 
ba. 37 Duk wadanda Uba ya ba ni, za su zo wuria, wanda kuma 
ya zo wurina kuwa ba zan Ri shi ba. 38 Gama na sauko daga sama, 
ba domin in yi nufina ba, sai dai in yi nufin wanda ya aiko ni. 
39 Kuma nufin wanda ya aiko ni shi ne, kada in batar da ko da 


6.31: Fit 16.4,15; L. Kid 11.8; Neh 9.15; Zab 78.24 


YOHANNA 6 219 


daya daga cikin dukan wadanda ya ba ni, amma dai in tashe su 
a ranar Rarshe. #Domin wannan shi ne nufin Ubana cewa, duk 
wanda yake duban Dan, yake kuma gaskatawa da shi yana da rai 
na har abada, ni kuma zan tashe shi a ranar Rarshe.” 

41 Sai Yahudawa suka yi gunaguni game da Yesu domin ya 
ce, “Ni ne abincin da ya sauko daga sama.” 42 Yahudawan suka 
ce, “Ashe, wannan ba Yesu ne ba, yaron Yusufu, wanda mun san 
duk babansa da mamarsa? To, yaya yanzu zai ce, “Na sauko ne 
daga sama?” 

43 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ku bar yin gunaguni a 
tsakaninku. 44 Ba mai iya zuwa wurina, sai dai in Uba wanda ya 
aiko ni ne ya jawo shi, ni kuwa zan ta da wannan mutum a ranar 
Rarshe. 45 An rubuta a cikin littattafan annabawa cewa, ‘Dukansu 
Allah ne zai koya musu.’ To, duk wanda ya ji, ya kuma koya a 
wurin Uban, yakan zo wurina. 4 Ba wanda ya taba ganin Uban 
sai dai wanda ya fito daga wurin Allah, shi ne kadai ya taba ganin 
Uban. 4 Hakika, ina gaya muku, duk wanda ya ba da gaskiya 
yana da rai na har abada. 48 Ni ne abinci mai ba da rai. 4 Kakannin 
kakanninku sun ci manna a daji, amma duk da haka suka mutu. 
50 Amma ga abinci mai saukowa daga sama. Duk wanda ya ci 
wannan abinci, ba zai mutu ba. 51 Ni ne abincin rai da ya sauko 
daga sama. Duk wanda ya ci wannan abinci, zai rayu har abada. 
Wannan abincin naman jikina ne, wanda zan bayar domin duniya 
ta sami rai.” 

52 Sai Yahudawa suka shiga gardama mai zafi a tsakaninsu, 
suna cewa, “Yaya mutumin nan zai ba mu naman jikinsa mu ci?” 

53 Sai Yesu ya ce musu, “Hakika, ina gaya muku, in ba kun 
ci naman jikin Dan Mutum kun kuma sha jininsa ba, ba ku da 
rai a cikinku ke nan. 54 Duk wanda yake cin naman jikina, yake 
shan jinina kuma, yana da rai na har abada, zan kuwa tashe shi 
a ranar Rarshe. 55 Domin naman jikina abinci ne na Rwarai, jinina 
kuma, abin sha ne na kwarai. 56 Duk wanda yake cin naman jikina, 
yake kuma shan jinina, yana rayuwa a cikina, ni kuwa a cikinsa. 
57 Kamar yadda Uba mai rai ya aiko ni, saboda shi ne kuma nake 
rayuwa, haka ne kuma wanda ya mai da ni abincinsa zai rayu 
saboda ni. 58Ni ne abincin da ya sauko daga sama. Kakannin 
kakanninku sun ci manna, amma duk da haka suka mutu, amma 
duk mutumin da ya ci wannan abinci zai rayu har abada.” 


6.45: Ish 54.13 


220 YOHANNA 6-7 


59 Yesu ya fada dukan wadannan abubuwa ne a lokacin da 
yake koyarwa a cikin majami'a# a Kafarnahum. 


Kalmomin Rai na har Abada 


60 Da jin haka, sai da yawa daga cikin almajiransa suka ce, 
“Wannan maganar mai wuya ce, wa zai iya yă karbe ta?” 

61 Yesu kuwa da yake ya sani cewa almajiransa suna gunaguni 
a kan wannan koyarwa, sai ya ce musu, “Wannan koyarwa ta 
bata muku rai ne? 62 To, yaya ranku zai zama ke nan in kuka ga 
Dan Mutum yana hawa zuwa inda ya fito? 63 Ruhu ne yake ba 
da rai. Jiki ba shi da ikon kome. Kalmomin da na fada muku 
Ruhu ne, da kuma rai. 6 Amma akwai wadansunku da ba su ba 
da gaskiya ba.” Gama tun farko Yesu ya san wadanda ba su ba 
da gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi. 65 Sai Yesu ya Kara 
da cewa, “Shi ya sa na gaya muku cewa, ‘Babu wanda zai iya 
zuwa wurina, sai dai Uban ya yarda masa.’ ” 

66 Bayan wannan maganar da Yesu ya yi, sai da yawa daga 
cikin mutanen da suke binsa suka bar shi, suka kuma daina binsa. 

67 Sai Yesu ya tambayi sha biyun nan ya ce, “Ku ma kuna 
so ku tafi ne?” 

68 Siman Bitrus ya amsa masa ya ce, “Ubangiji, wurin wane 
ne za mu je? Ai, kai ne kake da magana mai ba da rai na har 
abada. 6? Mu kuwa mun ba da gaskiya, mun kuma sani cewa kai 
ne Mai Tsarkin nan na Allah.” 

70 Sai Yesu ya amsa ya ce, “Na zai dukanku goma sha biyu, 
amma dayanku shaidan ne.” 71 Wato, yana nufin Yahuda, dan 
Siman Iskariyoti, don shi ne zai bashe shi, ko da yake shi daya 
daga cikin sha biyun nan ne. 


'Yan'uwan Yesu ba Su Gaskata da Shi Ba 


7 1 Bayan wannan Yesu ya zazzaga cikin Galili, amma bai so 

yă tafi cikin Yahudiya ba, don Yahudawan da suke can suna 
nema su kashe shi. ? Bikin Bukkoki' na Yahudawa ya yi kusa ke 
nan, 3sai 'yan'uwan Yesu suka ce masa, “Ya kamata ka tashi 
daga nan ka tafi Yahudiya don almajiranka su ma su ga abubuwan 
ban mamakin da kake yi. “Ai, duk wanda yake so a san shi sosai 
ba ya boye abin da yake yi. Tun da yake kana yin wadannan 


6.68-69: Mat 16.16; Mar 8.29; Luk 9.20 7.2: L. Fir 23.34; M. Sh 16.13 
16.59 majami'a: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 
17.2 Bikin Bukkoki: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


YOHANNA 7 221 


abubuwa, ai, sai ka nuna kanka domin duniya ta san ka.” “Gama 
su 'yan'uwan Yesu ma ba su ba da gaskiya gare shi ba. 

6 Sai Yesu ya ce musu, “Lokacina bai zo ba tukuna, amma a 
wajenku kowane lokaci daidai ne. 7 Ku kam duniya ba za ta iya 
Rinku ba, amma ni take Ri, domin ina fada mata mugayen 
abubuwan da take yi. $Ku dai ku tafi bikin. Ni ba za ni wannan 
biki ba, don lokacina bai yi ba tukuna.” ? Bayan da Yesu ya fada 
musu wannan magana, sai ya dan dakata a Galili. 

10 Amma bayan da 'yan'uwansa suka tafi bikin kuwa, Yesu 
ma ya tafi, amma a boye, ba a fili ba. 1! Yahudawa suna ta 
nemansa a wurin bikin, suna tambaya cewa, “Ina mutumin yake?” 

12 A cikin taron nan mutane suna ta maganganu da junansu a 
boye a kan Yesu. Wadansu suna cewa, “Shi mutumin kirki ne.” 

Wadansu kuma suna cewa, “A’a, ai, yana rudin mutane ne.” 
13 Amma ba wanda ya yi Rarfin hali ya yi magana a kan Yesu a 
fili, don suna tsoron shugabannin Yahudawa. 


Yesu Ya Yi Koyarwa a Bikin Bukkoki 


14 Da aka ci rabin lokacin biki, sai Yesu ya shiga haikali ya 
fara koyarwa. 15 Sai shugabannin Yahudawa suka yi mamaki suka 
ce, “Wannan mutum bai taa zuwa makaranta don koyon karatu 
ba, ta yaya ya zama gwani haka?” 

16 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Abubuwan da nake 
koyarwa ba nawa ba ne, amma na wanda ya aiko ni ne. 17 Duk 
wanda ya zabi yin abin da Allah yake so, zai sani cewa koyarwata 
ta fito daga wurin Allah ne, ba wurina ba. 18 Wanda yake koyar 
da abubuwa na kansa, yana Kokarin samo wa kansa suna ne. 
Amma wanda yake kokarin samo wa wanda ya aiko shi suna, shi 
ne mai gaskiya, kuma ba shi da rashin gaskiya a cikinsa. 19 Ashe, 
ba Musa ne ya ba ku Doka ba? Amma duk da haka ba wanda 
yake kiyaye Dokar a cikinku. Me ya sa kuke so ku kashe ni?” 

20 Mutanen suka amsa suka ce, “Kana da aljani a cikinka. Su 
wane ne suke so su kashe ka?” 

21 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Na yi abin ban mamaki 
guda daya tak, amma kun yi mamaki dukanku. 22 Musa ya ba ku 
umamin kaciya (ko da yake ba shi ne ya fara ba, amma kakannin 
kakanninku ne). Duk da haka kukan yi wa yaro kaciya a Ranar 
Hutu. ?3To, idan an iya yi wa yaro kaciya a Ranar Hutu don dai 
a yi biyayya da Dokar Musa, to, me ya sa za ku yi fushi da ni 


7.22: Far 17.10; L. Fir 12.3 


222 YOHANNA 7 


don na warkar da jikin mutum sarai a Ranar Hutu? ?4 Kada ku yi 
shari'a bisa ga yadda abubuwa suke a ganin ido, amma ku yi 
shari'a bisa ga abin da yake daidai.” 


Yesu Ne Almasihu? 


25 Sai wadansu mutanen Urushalima suka ce, “Ashe, ba 
wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba? ?6 Ga shi nan 
kuwa, yana magana a fili, ba su ce masa kome ba. Ko 
shugabannin sun riga sun yarda cewa shi ne Almasihu ke nan? 
27 Ga shi mun san inda mutumin nan ya fito, amma idan Almasihu 
na gaske ya zo, ba wanda zai san inda ya fito.” 

28 Yesu yana koyarwa a haikalin ke nan, sai ya daga murya 
ya ce, “Kun dai san ni, kun kuma san inda na fito. Amma ban 
zo da ikon kaina ba. Wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa 
ba ku san shi ba. 2 Amma ni na san shi, domin daga wurinsa na 
fito, shi ne kuwa ya aiko ni.” 

30 Da Yesu ya fada wannan magana, sai mutanen suka nema 
su kama shi. Amma ba wanda ya taa shi, don lokacinsa bai yi 
ba. 31 Duk da haka mutane da yawa a cikin jama’ar suka gaskata 
da Yesu, suna cewa, “Shin, lokacin da Almasihu zai zo, zai yi 
abubuwan ban mamaki fiye da abubuwan da mutumin nan ya 
yi ne?” 


Shugabannin Yahudawa Sun Yi Kokarin Kamun Yesu 


32 Farisiyawa suka ji mutane suna magana a hankali da juna 
a kan Yesu, sai manyan firistoci da Farisiyawa suka aiki 
dogarawan haikali su kamo shi. 

33 Sai Yesu ya amsa ya ce, “Lokacin da zan zauna tare da ku 
ya rage dan kadan, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni. 
34 Za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba. Inda nake kuwa ba 
za ku iya zuwa ba.” 

35 Sai Yahudawa suka yi magana da juna suka ce, “Ina za 
shi da har ba za mu same shi ba? Ko za shi wajen Yahudawa 
da suke a warwatse suna zama da Helenawa ne, yă koya wa 
Helenawa a can? 38 Me yake nufi da ya ce, “Za ku neme ni, amma 
ba za ku same ni ba’? Me yake nufi kuma da ‘Inda nake ba za 
ku iya zuwa ba’?” 


7.23: Yoh 5.9 


YOHANNA 7 223 


Alkawarin Ruwan Rai 


37 A ranar Karshe ta bikin, wadda kuma ta zama babbar rana 
ta bikin, Yesu ya tsaya ya daga murya ya ce, “Duk mai jin Kishin 
ruwa ya zo wurina ya sha. 38 Duk mai ba da gaskiya gare ni, 
‘Rafuffuka masu ba da ruwan rai za su fiffito daga kowanne 
mutumin da ya ba da gaskiya gare ni” kamar yadda Rubutaccen 
Maganar Allah ya fada. 3? Yesu yana magana ne a kan Ruhu Mai 
Tsarki, wanda masu ba da gaskiya gare shi za su kara, domin a 
wannan lokacin ba a ba da Ruhu Mai Tsarki ba tukuna, saboda 
ba a riga an daukaka Yesu ba.” 


Mutane Sun Yi Gardama a kan Yesu 


40 Da mutanen suka ji wannan maganar da Yesu ya yi, sai 
suka ce, “Ba shakka, wannan shi ne Annabin nan.” 

41 Wadansu kuwa suka ce, “Wannan shi ne Almasihun.” 
Amma har yanzu wadansu suka ce, “Ashe, Almasihun daga Galili 
zai fito? 42 Ba Rubutaccen Maganar Allah ya fada cewa Almasihu 
zai fito daga zuriyar Dawuda ne ba? Ba kuma zai fito daga 
Baitalami, kauyen da Dawuda ya zauna ne ba?” 43Sai bakin 
mutanen ya rabu a kan Yesu. 44 Wadansunsu suka so su kama 
shi, amma ba wanda ya taba shi. 


Rashin Bangaskiyar Shugabannin Yahudawa 


45 Da dogarawan haikali suka koma, sai manyan firistoci da 
shugabannin Farisiyawa suka tambaye su suka ce, “Me ya sa ba 
ku kawo shi ba?” 

46 Sai dogarawan suka amsa suka ce, “Ai, babu mutumin da 
ya taba magana kamar wannan mutum.” 

47 Farisiyawan suka ce wa dogarawan, “Af! Har ku ma ya 
rude ku ke nan? # Ko akwai wani daga cikin shugabanni ko 
Farisiyawan da ya ba da gaskiya gare shi? # Amma wannan taron 
da ba su san kome a kan Dokar Musa ba, ai, la’anannu ne.” 

50 Nikodimus kuwa wanda ya je wurin Yesu a dā, wanda 
kuwa yana daya daga cikin Farisiyawan, ya ce musu, 5! “Bisa ga 
Dokarmu ba za mu iya hukunta mutum ba, sai an ji daga bakinsa, 
don a san abin da yake yi.” 


7.37: L. Fir 23.36 7.38: Ez 47.1; Zak 14.8 7.42: 2 Sam 7.12; Mika 5.1 

7,50: Yoh 3.1-2 

77.37-38 Wani juyi na wadannan ayoyin, shi ne “Duk mai jin Rishin ruwa yă zo 
wurina, kuma duk wanda ya ba da gaskiya gare ni kuma yă sha. 38 Kamar 
yadda Maganar Allah ta ce ‘rafuffukan ruwa mai ba da rai za su fiffito daga 
zuciyarsa,”” 


224 YOHANNA 7-8 


52 Sai suka amsa masa suka ce, “Kai ma mutumin Galili ne? 
Ka bincika Maganar Allah ka gani mana, ai, ba wani annabin da 
zai zo daga Galili.” 


Macen da Aka Kama a Zina 


53 Sai kowa ya tafi gida. 

8 1 Amma Yesu ya tafi Dutsen Itatuwan Zaitun. 7 Da sassafe 

kuma Yesu ya sāke shiga haikali. Dukan mutane suka zo 
wurinsa, ya kuwa zauna yana koya musu. 3 Sai malaman dokoki 
da Farisiyawa suka kawo wata macen da aka kama ta tana yin 
zina. Suka sa ta tsaya a tsakiyarsu. “Sai suka ce wa Yesu, “Malam, 
macen nan an kama ta ne, tana cikin zina. “To, Dokar Musa ta 
umarce mu mu jejjefe irin wadannan da duwatsu har su mutu. Kai 
kuwa me ka ce?” 6 Sun yi wannan tambaya ne don su gwada shi, 
domin dai su sami wani laifin da za su yi Rararsa a kai. 

Amma Yesu ya sunkuya, ya yi rubutu a Kasa da yatsarsa. 7 Da 
suka dinga yi wa Yesu tambayoyi, sai ya daga ya ce musu, “To, 
duk wanda bai taa yin zunubi a cikinku ba ya fara jifanta da 
dutse.” 8 Sai Yesu ya sake sunkuyawa, ya yi rubutu a kasa. ? Da 
suka ji haka kuwa, suka fara tashi daga wurin daya-daya, tun daga 
babbansu zuwa karaminsu, aka bar Yesu shi kadai, da macen a 
tsaye a gabansa. Sai Yesu ya daga, ya tambaye ta ya ce, 
“Uwargida ina suke? Ba wanda ya hukunta ki?” 

11 Sai ta amsa ta ce, “Mai girma, babu kowa.” 

Sai Yesu ya ce, “Ni ma ban hukunta ki ba. Ki tafi, amma kada 
ki Kara yin zunubi.” * 


Yesu Ne Hasken Duniya 


12 Sai Yesu ya Rara yi wa mutane magana ya ce, “Ni ne 
hasken duniya. Duk wanda yake bina ba zai yi tafiya a duhu ba, 
amma zai sami haske na rai.” 

13 Sai Farisiyawa suka ce wa Yesu, “Kana yi wa kanka shaida, 
shaidarka kuwa ba gaskiya ba ce.” 

14 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ko da ma na shaida kaina, ai, 
shaidata gaskiya ce, domin na san inda na fito, da kuma inda za 
ni. Amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda za ni. 15 Ku 
kuna hukunci ne bisa ga ganin mutum. Ni kuwa ba na hukunta 
kowa. 16 Amma ko da ma zan yi hukunci, hukuncina na gaskiya 
ne, don ba ni ne kadai ba, amma Ubana da ya aiko ni yana tare 


8.5: L. Fir 20.10; M. Sh 22.22-24 8.12: Mat 5.14; Yoh 9.5 8.13: Yoh 5.31 
£8.11 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da ayoyi 7.53-8.11. 


YOHANNA 8 225 


da ni. 17 A cikin Dokarku an rubuta cewa, idan shaidu biyu sun 
fada abu iri daya, to, dole ne a kari shaidarsu. !8 To, ni ina ba 
da shaida wa kaina, Uba kuma wanda ya aiko ni shi ne na biyun.” 

19 Sai suka tambaye shi suka ce, “Ina Uban nan naka yake?” 

Yesu ya amsa musu ya ce, “Ba ku san ni ba, ba ku kuma san 
Ubana ba. Da kun san ni, da kun san Ubana ma.” 

20 Yesu ya fada wannan magana ne a lokacin da yake koyarwa 
kusa da inda ake ajiye kudin baiko a haikali. Amma duk da haka 
ba wanda ya kama shi, don lokacinsa bai yi ba tukuna. 


Inda Za Ni ba Za Ku Iya Zuwa Ba 


21 Sai Yesu ya Kara gaya wa mutanen cewa, “Zan tafi, za ku 
kuwa neme ni, za ku kuma mutu cikin zunubinku. Inda za ni 
kuwa, ba za ku iya zuwa ba.” 

22 Wannan ya sa shugabannin Yahudawa suka ce, “Wato, 
zai kashe kansa ne da ya ce, ‘Inda za ni kuwa, ba za ku iya 
zuwa ba?” 

23 Amma Yesu ya ci gaba da cewa, “Ku daga nan kasa kuke, 
ni kuwa na fito daga sama ne. Ku na duniyan nan ne, ni kuwa 
ba na duniyan nan ba ne. Shi ya sa na ce muku za ku mutu 
cikin zunubanku. Domin in ba ku ba da gaskiya cewa Ni Ne shi 
wanda na gaya muku nake ba, za ku mutu cikin zunubanku.” 

25-Sai suka tambayi Yesu suka ce, “Kai wane ne?” 

Yesu ya amsa musu ya ce, “Ni ne wannan da na fada muku 
tun daga farko. f 26 Akwai abubuwa da yawa da zan iya fada gome 
da ku, in kuwa hukunta ku. Amma ina gaya wa mutane abubuwan 
da na ji daga shi wanda ya aiko ni ne kadai, kuma yana fadin 
gaskiya ne.” 

27 Mutanen ba su gane cewa yana magana da su ne game da 
Uban ba. ?? Shi ya sa Yesu ya ce musu, “A lokacin da za ku daga 
Dan Mutum, a lokacin nan ne za ku gane ni ne shi. Za ku gane 
cewa ba na yin kome da ikon kaina, amma ina fadin abin da Uba 
ya koya mini ne kawai. 2? Wanda ya aiko ni kuwa yana tare da 
ni, bai bar ni ni kadai ba, gama kullum ina yin abin da yake so.” 
30 A lokacin da Yesu yake fadin wadannan abubuwa mutane da 
yawa suka gaskata da shi. 


£8.25 Abin da na fada muku tun daga farko: Wani juyi na 
wadannan kalmomi shi ne “Don me ma zan yi magana da ku.” 


226 YOHANNA 8 


’Yanci na Gaske 


31 Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskata da shi, 
“In dai kun ci gaba da rike koyarwata, ku almajiraina ne na gaske. 
32 Sa'an nan za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ba ku 'yanci.” 

33 Suka amsa masa suka ce, “Ai, mu zuriyar Ibrahim ne, ba 
mu taba zama bawan kowa ba. To, me ya sa ka ce za mu sami 
"yanci?” 

34 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Gaskiya, ina gaya muku, 
duk mai yin zunubi bawan zunubi ne. 35 Ai, bawa ba ya zama a 
gida har abada, amma da na gida ne har abada. 3 Saboda haka 
idan Dan ya 'yantar da ku za ku sami 'yanci na gaske. 37 Na san 
dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuna so ku kashe ni, domin ba 
ku kari koyarwata ba. 38 Ina fada muku abin da na gani a gun 
Ubana, amma ku kuna yin abin da kuka ji daga ubanku. ” 


Shaidan Ne Ubanku 


39 Suka amsa masa suka ce, “To, ai, Ibrahim ne babanmu.” 

Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “In da ku 'ya'yan Ibrahim ne, 
da kun yi abubuwan da shi Ibrahim ya yi. 40 Ni mutum ne mai 
fadin gaskiya wadda na ji daga wurin Allah, amma kuna Kokari 
ku kashe ni. To, ai, Ibrahim bai yi irin wannan abu ba. 41 Saboda 
haka kuna yin abin da ubanku yake yi ne.” 

Amma Yahudawan suka ce, “Mu ba shegu ba ne. Allah ne 
Ubanmu, kuma shi ne kadai Uban da muke da shi.” 

42 Yesu ya ce musu, “Da a ce Allah ne Ubanku da kun 
Kaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, yanzu ga ni a nan. 
Ban zo da ikon kaina ba, Allah ne ya aiko ni. $ Me ya sa ba ku 
gane maganata ba? Don ba ku iya saurari koyarwata ba. # Ku na 
ubanku Shaidan ne, kuma kuna so ku yi abin da yake so. Shi mai 
kisa ne tun farko kuma ba ruwansa da gaskiya, domin babu 
gaskiya a cikinsa. Duk lokacin da yake Karya yana nuna halinsa 
ne, gama shi mai Karya ne, uban Karya kuma. 45 Amma domin 
ina fadin gaskiya, ba ku gaskata da ni ba. 46 Wane ne a cikinku 
yana da shaida wadda ta nuna na taba yin zunubi? In kuwa 
gaskiya nake fada, to, me ya sa ba ku gaskata ba? 47 Wanda yake 
na Allah yakan saurari abin da Allah yake fada. Amma ku ba ku 
saurari abin da Allah ya fada ba don ku ba na Allah ba ne.” 


8.33: Mat 3.9; Luk 3.8 


YOHANNA 8-9 227 


Yesu Ya Fi Ibrahim 


48 Yahudawa suka amsa masa suka ce, “Ashe, ba gaskiyarmu 
ba kuwa, da muka ce kai mutumin Samariya ne wanda yake da 
aljani?” 

49 Yesu ya amsa ya ce, “Ni ba mai aljani ba ne. Ina girmama 
Ubana ne, amma ku kuwa kuna yi mini wulakanci. 5° Ba ni nake 
nema wa kaina daukaka ba. Akwai wani wanda yake nema mini, 
shi ne kuma mai yin hukunci. ”! Hakika, ina gaya muku, duk 
wanda yake biyayya da koyarwata ba zai taba mutuwa ba sam.” 

52 Sai Yahudawan suka ce masa, “To, yanzu kam, mun 
tabbata kana da aljani. Ai, Ibrahim da annabawa sun mutu, amma 
kai ka ce, “Duk wanda yake biyayya da koyarwata ba zai taba 
mutuwa ba sam.” 53 Kana tsammani ka fi babanmu Ibrahim ne? 
Shi kuwa ya mutu, haka nan ma annabawa sun mutu. Kana 
tsammani kai wane ne?” 

54 Yesu ya amsa musu ya ce, “Idan na daukaka kaina, wannan 
daukaka ba a bakin kome take ba. Wanda yake daukaka ni shi 
ne Ubana, wanda kuke cewa wai shi ne Allahnku. 55 Ku ba ku 
san shi ba, amma ni na san shi. Da a ce na ce muku ban san shi 
ba, da na zama mai Karya kamarku. Amma na san shi, ina kuma 
biyayya da abin da yake fada. 56 Babanku Ibrahim ya yi farin ciki 
sosai don dai ya sami ganin zamanina, ya kuwa gan shi, ya kuma 
yi murna.” 

57 Sai Yahudawa suka ce wa Yesu, “Ga shi, har yanzu ba ka 
ma kai shekara hamsin ba tukuna, kuma kana cewa ka ga 
Ibrahim?”/ 

58 Yesu ya ce musu, “Gaskiya, ina gaya muku, tun ba a haifi 
Ibrahim ba, ina nan.” 5° Da Yesu ya fada wannan magana sai suka 
debo duwatsu don su jejjefe shi. Amma Yesu ya boye, ya fita ya 
bar haikalin. 


Yesu Ya Warkar da wanda Aka Haifa Makaho 


9 1 Yesu yana wucewa ke nan, sai ya ga wani mutum wanda 
tun haihuwarsa makaho ne. 2 Sai almajiransa suka tambaye 
shi suka ce, “Malam, zunubin wane ne ya sa an haifi wannan 
mutum makaho? Zunubinsa ne, ko zunubin iyayensa?” 

3 Yesu ya amsa ya ce, “Ba wai domin mutumin nan ko 
iyayensa sun yi zunubi ba ne, amma an haife shi makaho ne, 
domin a nuna ikon Allah a kansa. 4 Dole ne mu ci gaba da aikin 


18.57 kana cewa ka ga Ibrahim: Wani juyi na wadannan kalmomin 
shi ne “Kana cewa Ibrahim ya gan ka?” 


228 YOHANNA 9 


wanda ya aiko ni tun rana tana nan. Ai, dare yana nan Zuwa, a 
lokacin da ba wanda zai iya aiki. 5Muddin ina nan a duniya, ni 
ne hasken duniya.” 

6 Da ya fada haka sai ya tofa miyau a Rasa, ya kwaba Rasa 
da shi, sai ya debi Rasan nan da ya kwaba, ya shafa a idanun 
mutumin. 7 Ya ce wa mutumin, “Je ka, ka wanke ido a ruwan 
tafkin Siluwam.” (Wannan kalma kuwa tana nufin “Aika”.) Sai 
mutumin ya je ya wanke ido, ya dawo idanunsa suna gani. 

8 Abokan zamansa da wadanda suka saba ganinsa yana bara 
a da, suka ce, “Ashe, ba wannan ne yakan zauna yana bara ba?” 
9 Wadansu suka ce, “Shi ne mana.” 

Wadansu kuwa suka ce, “A'a, sun dai yi kama ne kawai.” 

Amma mutumin da kansa ya ce, “Ai, ni ne mutumin.” 

10 Sai suka tambaye shi suka ce, “To, yaya aka yi idanunka 
suka bude?” 

11 Ya amsa ya ce, “Mutumin nan da ake ce da shi Yesu ne 
ya kwaba Rasa ya shafa mini a idanu, ya ce mini, “Je ka ka wanke 
ido a ruwan Siluwam.” Na kuwa je na wanke, sai na sami gani.” 

12 Suka tambaye shi suka ce, “Ina wannan mutumin yake?” 

Sai ya ce, “Ban sani ba.” 


Farisiyawa Sun Yi Bincike a kan Warkawar Makahon 


13 Sai mutanen suka kai wa Farisiyawa mutumin da yake 
makaho a da. 14To, a Ranar Hutun Yahudawa ne Yesu ya kwaba 
Rasa ya bude wa mutumin ido. 15 Saboda haka Farisiyawa suka 
tambaye shi yadda aka yi ya sami gani. Sai mutumin ya ce, “Ya 
kwaba Rasa ne ya shafa mini a idona, na wanke, yanzu ina gani.” 

16 Wadansu Farisiyawa suka ce, “Mutumin nan ba daga wurin 
Allah ya fito ba, don ba ya kiyaye Ranar Hutu.” 

Amma wadansu suka yi tambaya suka ce, “Yaya mutum mai 
zunubi zai iya yin abubuwan ban mamaki haka?” Sai ra'ayinsu 
ya rabu. 

17 Sai suka sāke tambayi mutumin suka ce, “Mene ne 
ra'ayinka game da wannan mutum, tun da yake kai ne ya bude 
maka ido?” 

Mutumin ya amsa musu ya ce, “Ai, annabi ne shi.” 

18 Shugabannin Yahudawan kam, ba su ba da gaskiya ba cewa 
mutumin nan makaho ne a dā, kuma yanzu yana gani. Saboda 
haka suka aika aka kira iyayensa. 1? Suka tambaye su suka ce, 


9.5: Mat 5.14; Yoh 8.12 


YOHANNA 9 229 


“Wannan danku ne? Kun ce an haife shi makaho? To, ta yaya ya 
iya gani yanzu?” 

20 Sai iyayen suka amsa suka ce, “Mun dai san wannan danmu 
ne, kuma an haife shi makaho ne. ?! Amma mu kam, ba mu san 
yadda aka yi yana gani yanzu ba, ba mu ma san wanda ya bude 
masa ido ba. Ku tambaye shi, ai, shi ba yaro ba ne, zai fada da 
bakinsa.” 22 Įyayensa sun fada haka ne don tsoron shugabannin 
Yahudawa, don da ma sun shirya cewa duk wanda ya ce Yesu 
ne Almasihu, za a kore shi daga majami'a. 5 Shi ya sa iyayensa 
suka ce, “Ai, shi ba yaro ba ne, ku tambaye shi.” 

24 Sai Farisiyawan suka sake kira mutumin nan da yake 
makaho a da, suka ce masa, “Ka fada gaskiya don ka daukaka 
Allah. Mu kam, mun san mutumin nan da ya warkar da kai mai 
zunubi ne.” 25 Sai ya amsa ya ce, “Ko mai zunubi ne, ni ban 
sani ba. Abu daya kam na sani, da ni makaho ne, yanzu kuwa 
ina gani.” 

26 Suka tambaye shi kuma suka ce, “Me ya yi maka? Ta yaya 
ya bude maka ido?” 

27 Ya amsa musu ya ce, “Na riga na fada muku, ba kuji ni 
ba ne. Don me kuke so ku sake ji? Ko ku ma kuna so ku zama 
almajiransa ne?” 

28 Sai suka zagi mutumin suka ce, “Kai ne dai almajirinsa, 
amma mu kam, almajiran Musa ne. 2? Mun dai san Allah ya yi 
magana da Musa, amma wannan mutum kam ba mu san inda ya 
fito ba.” 

30 Sai mutumin ya amsa musu ya ce, “Yau ga abin mamaki! 
Ba ku san inda ya fito ba, ga shi kuwa ya bude mini ido! 31 Mun 
sani Allah ba ya sauraron masu zunubi, amma yana sauraron duk 
wanda yake yi masa sujada, yana kuma yi masa biyayya. 3? Tun 
farkon duniya ba a taba jin wani ya bude idon wanda aka haifa 
makaho ba. 33 Ai, da mutumin nan ba daga wurin Allah ya fito 
ba, da ba zai iya yin kome ba.” 

34 Suka amsa masa suka ce, “Kai da aka haife ka cikin zunubi, 
kana kokari ka koya mana ne?” Sai suka kore shi. 


Makanta ta Ruhu 
35 Yesu ya ji labari cewa sun kori mutumin. Da ya same shi, 
sai ya tambaye shi ya ce, “Ka ba da gaskiya ga Dan Allah?” 
36 Mutumin ya amsa ya ce, “Mai girma, wane ne shi? Ka fada 
mini don in ba da gaskiya gare shi.” 


230 YOHANNA 9 -10 


37 Yesu ya ce masa, “Ai, ka gan shi, shi ne ma mai magana 
da kai.” 

38 Sai mutumin ya ce, “Ubangiji, na ba da gaskiya.” Ya kuma 
yi masa sujada. 

39 Yesu ya ce, “Na shigo duniyan nan ne don in yi shari'a, 
domin wadanda ba sa gani su sami gani, wadanda suke gani kuma 
su zama makafi.” 

40 Da Farisiyawan da suke kusa da shi suka ji haka, sai suka 
ce masa, “Wato, kana ce mu ma makafi ke nan?” 

41 Yesu ya ce musu, “Ai, da makafi ne ku, da ba ku da zunubi. 
Amma da yake kun ce kuna gani, to, zunubanku suna nan daram. 


Misalin Mai Kiwo da Garken Tumakinsa 
10 1 “Hakika, ina gaya muku, duk wanda bai shiga garken 
tumaki ta ofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani 
gefe, to, shi barawo ne, dan fashi ne kuma. ? Wanda ya shiga 
ta Rofar kuwa, shi ne makiyayin tumakin. 3 Mai gadin Rofar 
yakan bude masa. Tumakin kuma sukan saurari muryar 
makiyayin. Yakan kira tumakinsa da sunayensu yă kai su waje. 
4 Bayan ya fitar da dukan nasa waje, sai yă yi tafiya a gaba, 
tumakin kuma suna binsa a baya domin sun san muryarsa. 5 Ba 
za su bi bako ba, sai dai su guje shi, don ba su san muryar bako 
ba.” 6 Yesu ya fafa wa mutanen wannan misali, amma ba su 
gane abin da yake fada musu ba. 


Yesu Ne Makiyayi Mai Kyau 

7 Don haka Yesu ya sāke ce musu, “Hakika, ina gaya muku, 
ni ne Rofar tumakin. 8 Duk wadanda suka zo kafin ni Barayi ne 
da "yan fashi, kuma tumakin ma ba su ji su ba. “Ni ne Rofar, 
wanda ya shiga ta wurina zai sami ceto, zai shiga yă kuma fita 
yana kiwo. 10 Barawo yakan zo ne kawai don sata, da kisa, da 
kuma halakarwa. Amma na zo ne domin su sami rai, su kuma 
same shi cikakke. 

11 “Ni ne makiyayi mai kyau. Makiyayi mai kyau kuwa shi 
ne yakan ba da ransa domin tumakin. !2 Dan hayar da aka yi 
hayarsa don kiwo, shi ba makiyayi ba ne, tumakin kuma ba nasa 
ba ne. Saboda haka da ganin karen daji yana zuwa da gudu sai 
ya bar tumakin, ya gudu. Karen dajin kuwa ya kama tumakin ya 
kuma warwatsar da su. 

13 Mutumin ya gudu ne domin aikin kudi ne kawai yake yi, 
kuma ba abin da ya dame shi da tumakin. 


YOHANNA 10 231 





Hoton makiyayi mai kyau (10.11) 


14 “Ni ne makiyayi mai kyau. Na san nawa, nawa kuma sun 
san ni, 15 kamar yadda dai na san Uba, Uban kuma ya san ni. 
Ina kuma ba da raina domin tumakin. 16 Ina da wadansu tumaki 
kuma da ba na wannan garke ba ne. Su ma dole ne in kawo su. 
Za su kuwa saurari muryata, za su zama garke daya, makiyayi 
daya kuma. 17 Abin da ya sa Uba yana kaunata ke nan, domin 
ina ba da raina saboda in sake dauko shi kuma. 18 Ba mai Rwace 
mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi. Ina da iko in ba da 
shi, ina da iko in dauko shi kuma. Abin da Ubana ya umarce 
ni in yi ke nan.” 

19 Saboda wannan maganar da Yesu ya yi, sai Yahudawa 
suka shiga mahawara da juna kuma. 20 Da yawa daga cikinsu, 
suka ce, “Ai, yana da aljani ne shi ya sa yake hauka. Don me 
za ku saurare shi?” 

21 Amma wadansu kuwa suka ce “A'a, ai, wannan magana 
ba ta mai aljani ba ce. Ashe, aljani zai iya bude wa makaho ido?” 


10.15: Mat 11.27; Luk 10.22 


232 YOHANNA 10 























|) IT 
LI AA; 


Kd 
ESA 
TULE 





Ta 
“akasa 
> | E 


Y nmpas 


| HA] 
AI 
= 


X 




















65 D o m 


Hoton Barandan Solomon (10.23) 











Yahudawa Sun Ki Yesu 


22 Lokacin sanyi ne ana kuma Bikin Mikawar Haikali™ a 
Urushalima. 33 Yesu kuwa yana zagawa a barandan Solomon a 
cikin haikali, sai Yahudawa suka kewaye shi, suka ce masa, 
“Har yaushe za ka bar mu cikin shakka? In dai kai ne Almasihun 
ka gaya mana a fili.” 

25 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ai, na riga na gaya muku ba 
ku ba da gaskiya ba. Abubuwan da nake yi a cikin sunan Ubana 
su ne suke nuna kowane ne ni. 26 Amma ba ku ba da gaskiya ba, 
domin ku ba tumakina ba ne. 2? Gama tumakina sukan yi biyayya 
da abin da nake fada, na san su, suna bina kuma. 28 Ina ba su rai 
na har abada, kuma ba za su taĵa mutuwa ba, kuma ba wanda 
zai kwace su daga hannuna. ? Ubana wanda ya ba ni tumakin ya 
fi duka girma,” ba kuwa mai iya kwace tumakina daga hannunsa. 
30 Da ni da Uban, daya ne.” 

31 Sai Yahudawa suka sake debo duwatsu don su jejjefe shi. 
32 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Na yi muku abubuwa masu 
kyau masu yawa kuma daga wurin Uba, a kan wanne a cikinsu 
za ku jejjefe ni?” 


™ 10.22 Bikin Mikawar Haikali: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


"10.29 Ubana ... ya fi duka girma: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da 
suna da “abin da Ubana ya ba ni ya fi duka girma” ne a nan. 


YOHANNA 10 — 11 233 


33 Yahudawa suka amsa masa suka ce, “Ai, ba don wani aiki 
mai kyau da ka yi ne za mu jejjefe ka ba, amma don maganar 
reni ga Allah ne, kai da kake mutum kawai kana mai da kanka 
daidai da Allah.” 

34 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ai, a rubuce yake a Dokarku 
cewa Allah ya ce, “Na ce ku alloli ne.” 35Mun dai san cewa 
Rubutaccen Maganar Allah ba ya karya, idan Ubangiji ya ce da 
wadanda suka ji sakonsa ‘alloli’, 36to, ni da Uba ya tsarkake ya 
kuma aiko ni duniya, maganar reni ga Allah nake yi ke nan da na 
ce, ‘Ni Dan Allah ne’? 37 In ba ayyukan da Ubana yake yi su nake 
yi ba, to, kada ku gaskata da ni. 38 Amma in su nake yi, ko ba ku 
gaskata da ni ba, ku gaskata da ayyukan, don ku sani, ku kuma 
gane cewa, Uban yana cikina, ni kuma ina cikin Uban.” 

39 Sai suka sake yin RoRarin kama Yesu, amma ya fita daga 
hannunsu. 

40 Sa'an nan Yesu ya sake komawa hayin Kogin Urdun wurin 
da Yohanna ya yi baftisma da farko, ya zauna a can. 4! Sai mutane 
da yawa suka zo wurinsa. Mutanen suka rika cewa, “Ai, Yohanna 
bai taba yin wani abin ban mamaki ba, amma duk abin da ya fada 
game da wannan mutum gaskiya ne.” 42A wannan wurin kuwa 
mutane da yawa suka ba da gaskiya ga Yesu. 


Mutuwar Li’azaru 


1 1 1 Akwai wani mutum mai suna Li'azaru wanda ya yi 

rashin lafiya a Rauyen Betani. Betani kuwa Rauyen su 
Maryamu ne da “yar'uwarta Marta. ? Li’azaru wanda ba shi da 
lafiya dan'uwan Maryamu ne. Ita ce ta shafa wa Ubangiji man 
Ramshi ta kuma share Rafafunsa da gashinta. “To, "yan'uwan nan 
mata suka aika wa Yesu, suka ce, “Ubangiji, ga shi, wanda kake 
Raunan nan ba shi da lafiya.” 

4 Da Yesu ya ji haka sai ya ce, “Wannan rashin lafiya ba zai 
kai shi mutuwa ba, amma zai kawo daukaka ne ga Allah da kuma 
Dansa.” 5 Gama Yesu ya Raunaci Marta da ’yar’uwarta, da kuma 
Li'azaru. $ Amma duk da haka da ya sami labari cewa Li’azaru 
ba shi da lafiya, ya Rara zama kwana biyu a wurin da yake. 

7 Bayan haka ya ce wa almajiran, “Mu koma Yahudiya.” 

8 Almajiran suka ce masa, “Malam, kwana-kwanan nan fa 
Yahudawa suka nema su jejjefe ka, kuma za ka sāke komawa 
can?” 





10.33: L. Fir 24.16 10.34: Zab 82.6 10.40: Yoh 1.28 11.1: Luk 10.38-39 
11.2: Yoh 12.3 


234 YOHANNA 11 


9 Yesu ya amsa ya ce, “Ba awa goma sha biyu ne yini guda 
ba? To, duk wanda yake tafiya da rana ba ya tuntube, don yana 
ganin hasken duniyan nan. 1° Amma duk wanda yake tafiya da 
dare yakan yi tuntube don babu haske a wurinsa!” 

11 Bayan da Yesu ya fada wadannan abubuwa, ya Kara ce 
musu, “Abokinmu Li'azaru ya yi barci, amma za ni in tashe shi 
daga barcin.” 

12 Sai almajiran suka ce masa, “Ubangiji, in dai barci ya 
dauke shi, ai, zai warke.” 3 Yesu yana nufin Li'azaru ya mutu 
ne, amma su almajiransa suna tsammani yana barcin hutawa ne. 

14 Sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, “Li'azaru ya mutu. 
15 Ina kuma farin ciki saboda ku da ba na wurin domin ku ba da 
gaskiya. Amma mu dai tafi wurinsa.” 

16 Sai Toma, wanda ake ce da shi “Yan Biyu, ya ce wa 
"yan'uwansa almajirai, “Mu ma mu tafi, mu mutu tare da shi.” 


Yesu Ne Tashin Matattu da kuma Rai 


17 Da Yesu ya kai wurin, ya ji cewa, Li'azaru ya mutu har 
an yi kwana hudu da binne shi a kabari. 18 Betani kuwa kusa da 
Urushalima yake, bai kai kilomita uku ba. 19 Yahudawa da yawa 
suka zo su yi wa Marta da Maryamu ta’aziyyar dan'uwansu. 

20 Da Marta ta ji cewa Yesu yana zuwa, sai ta je yin masa 
maraba. Maryamu kuwa ta zauna a gida. 

21 Sai Marta ta ce wa Yesu, “Ubangiji, ai, da kana nan da 
dan'uwana bai mutu ba. 2? Ko yanzu ma na sani Allah zai ba ka 
duk abin da ka roke shi.” 

23 Yesu ya ce mata, “Dan'uwanki zai tashi.” 

24 Marta ta ce masa, “Na sani zai rayu kuma a tashin matattu 
a ranar Karshe.” 

25 Sai Yesu ya ce mata, “Ai, ni ne tashin matattu, ni ne kuma 
rai. Wanda yake ba da gaskiya gare ni, ko ya mutu zai rayu. 
26 Wanda yake a raye, yake kuwa gaskata da ni, ba zai mutu ba 
har abada. Kin gaskata da wannan?” 

27 Sai Marta ta amsa ta ce, “I, ya Ubangiji, na ba da gaskiya 
cewa kai ne Almasihun nan, Dan Allah wanda yake zuwa 
duniya.” 


Yesu Ya Yi Kuka 


28 Da ta fada haka, sai ta je ta kirawo ’yar’uwarta Maryamu, 
ta ce, “Malam ya zo, kuma yana kiranki.” 2? Da jin haka, 
Maryamu ta yi maza-maza ta tashi ta tafi wurin Yesu. 30 To, Yesu 


YOHANNA 11 235 


dai bai riga ya shiga cikin Rauyen ba tukuna. Har yanzu yana 
wurin da Marta ta yi masa maraba. 31 Da Yahudawan da suke tare 
da Maryamu a cikin gida suna mata ta'aziyya suka ga ta tashi da 
sauri ta fita, sai suka bi ta suna tsammani za ta kabarin ne, ta yi 
kuka a can. 

32 Da Maryamu ta kai inda Yesu yake, ta gan shi, sai ta fadi 
a gabansa, ta ce masa, “Ubangiji, ai, da kana nan da dan'uwana 
bai mutu ba.” 

33 Da Yesu ya ga tana kuka, Yahudawan da suka zo tare da 
ita su ma suna kuka, sai abin ya dami Yesu a zuciya sosai. 34 Sai 
ya ce, “Ina ne kuka binne shi?” 

Suka ce masa, “Ubangiji, zo ka gani.” 

35 Sai Yesu ya yi hawaye. 3 Don haka Yahudawa suka ce, 
“Dubi yadda yake Raunarsa!” 

37 Amma wadansu daga cikinsu suka ce wa junansu, “Ya bude 
idanun makahon can. To, me ya sa bai yi wani abu wanda zai 
hana wannan mutum mutuwa ba?” 


Yesu Ya Ta da Li’azaru daga Matattu 


38 Da Yesu ya sāke damuwa a ransa sosai, ya tafi kabarin. 
Kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse aka rufe bakin. 3? Sai 
Yesu ya ce, “Ku ture dutsen.” 

Amma Marta "yar”uwar mutumin da ya mutu ta ce wa Yesu, 
“Ubangiji, ai, yanzu zai yi wari, don yau kwanansa hudu ke nan 
da mutuwa.” 

40 Sai Yesu ya ce mata, “Ba na riga na gaya miki cewa idan 
kin ba da gaskiya za ki ga daukakar Allah ba?” 

41 Sai suka ture dutsen. Yesu kuwa ya daga kai sama ya ce, 
“Ya Uba, na gode maka da ka saurare ni. 4 Ko dā ma na sani 
kullum kana saurare ni, amma na fada haka ne don mutanen da 
suke tsaye a nan su ba da gaskiya kai ne ka aiko ni.” 

43 Da ya fada haka sai ya daga murya da Rarfi ya ce, 
“Li'azaru, fito!” 44 Sai mutumin da ya mutu din ya fito, Kafa da 
hannu a daure da guntayen yadi, fuskarsa kuma a nade da kyallen 
zanen da aka binne shi da shi. 

Sai Yesu ya ce musu, “Ku kunce shi, yă tafi.” 


An Yi wa Yesu Mugun Shiri 
(Mat 26.1-5; Mar 14.1-2; Luk 22.1-2) 


45 Saboda haka Yahudawa da yawa da suka zo ziyarar 
Maryamu suka ga abin da Yesu ya yi, suka ba da gaskiya gare 


236 YOHANNA 11 — 12 


shi. 46 Amma wadansunsu suka tafi wurin Farisiyawa, suka gaya 
musu abin da Yesu ya yi. Don haka manyan firistoci da 
Farisiyawa suka tara "yan Majalisa. Suka tambayi juna suka ce, 
“Me muke yi ne? Ga wannan mutumin yana yin abubuwan ban 
mamaki da yawa! 48 In fa muka kyale shi yana yin abubuwan nan, 
dukan mutane za su ba da gaskiya gare shi. Sa’an nan Romawa 
kuma za su zo su kwace Rasarmu da kuma haikalinmu!” 

49 Amma dayansu mai suna Kayafa wanda ya kasance babban 
firist a wannan shekara, ya ce musu, “Ku dai ba ku san kome ba 
sam! 59 Ba ku lura ba, ai, ya fi sauki mutum daya ya mutu saboda 
mutane, da a ce dukan Rasar ta halaka.” 51 Wannan maganar da 
Kayafa ya yi ba tunanin kansa ba ne, amma da yake shi ne babban 
firist a wannan shekarar, ya yi annabci cewa Yesu zai mutu 
saboda mutanen Yahudawa, 52 ba ma saboda Yahudawa kadai ba, 
amma don ya tattaro 'ya' yan Allah wadanda suka bazu ko'ina su 
zama daya. 

53 Tun daga wannan rana suka yi shawara yadda za su kashe 
Yesu. 54 Saboda haka Yesu bai Rara tafiya cikin Yahudawa a fili 
ba, amma ya bar wurin, ya tafi Rasar da take kusa da daji, ya 
shiga wani gari mai suna Ifraimu. A nan ne ya zauna da 
almajiransa. 

55 Da Bikin Ketarewa na Yahudawa ya yi kusa, mutane da 
yawa daga Rauye suka tafi Urushalima don su tsarkake kansu 
kafin bikin. 56 Suka yi ta neman Yesu, suna tsaitsaye a haikali 
suna tambayar juna, suna cewa, “Me kuka gani? Zai zo bikin 
kuwa?” 57 Domin da ma manyan firistoci da Farisiyawa sun riga 
sun ba da doka cewa, duk wanda ya san inda Yesu yake, yă zo 
ya fada don su kama shi. 


An Shafa wa Yesu Man Kamshi a Betani 
(Mat 26.6-13; Mar 14.3-9) 
1 2 1 Bikin Ketarewa ya rage sauran kwana shida ke nan, sai 
Yesu ya je Betani, wato, inda Li'azaru, mutumin da Yesu 
ya ta da shi daga matattu yake da zama. ? Nan aka yi masa abincin 
dare, Marta ce kuwa ta raba abincin, Li'azaru kuwa yana daya 
daga cikin mutanen da suka ci abincin tare da Yesu. “Sai 
Maryamu ta dauki kwalabar man Ramshi mai tsada wanda aka yi 
shi da nardi, ta shafa a Rafafun Yesu, sa'an nan ta shafe Rafafun 
da gashin kanta. Kamshi mai dadi na wannan man ya cika dukan 
gidan. “Amma Yahuda Iskariyoti, daya daga cikin almajiransa, 


12.3: Luk 7.37-38 


YOHANNA 12 237 


wato, wanda zai bashe shi, ya ce, 5“Me ya sa ba a sayar da man 
nan a kan yawan kudin da lebura zai samu a ranaku dari uku, 
sa’an nan a ba talakawa kudin ba?” $ Yahuda ya fada wannan 
magana ne ba domin yana kula da talakawa ba, amma domin shi 
Barawo ne. Gama shi ne mai rike jakar kudinsu, kuma yakan sata 
daga ciki. 

7 Sai Yesu ya ce, “Kyale ta, ta ajiye shi domin shirin ranar 
da za a binne ni. 8 Ai, kullum kuna tare da talakawa, amma ba 
kullum kuke tare da ni ba.” 


An Yi wa LPazaru Mugun Shiri 


9 Da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari cewa Yesu yana 
a nan, sai suka zo, ba don Yesu shi kadai ba, amma don su ga 
Li'azaru ma wanda Yesu ya tashe shi daga matattu. 1° Sai manyan 
firistoci suka yi shawara su kashe Li'azaru shi ma, 1! domin ta 
dalilin Li’azaru ne Yahudawa da yawa suna rabuwa da firistocin 
suna ba da gaskiya ga Yesu. 


Yesu Ya Shiga Urushalima 
(Mat 21.1-11; Mar 11.1-11; Luk 19.28-40) 

12 Washegari mutane da yawa wadanda suka zo Bikin 
Ketarewa, suka ji cewa Yesu yana kan hanya zuwa Urushalima. 
13 Sai suka daddauki rassan itatuwan dabino suka fiffita, suka 
kare shi, suna ta da murya suna cewa, 

“Yabo ya tabbata ga Allah! 
Albarka ta tabbata ga mai zuwa a cikin sunan Ubangiji, 
Albarka ta tabbata ga Sarkin Isra’ila!” 
14 Da Yesu ya sami wani dan jaki sai ya hau, 
kamar yadda aka rubuta cewa, 
15 “Kada ku ji tsoro, ya ku mutanen Urushalima, 
Ga Sarkinku yana zuwa a kan dan jaki!” 

16 Da farko almajiransa ba su gane abin nan ba, amma bayan 
da aka daukaka Yesu, suka tuna cewa an yi wannan rubutun a 
kansa, kuma abubuwan sun faru daidai kamar yadda aka rubuta. 

17 Mutanen da suke tare da shi a lokacin da ya kira Li'azaru 
ya fito daga kabari, ya kuma tashe shi daga matattu, suka yi ta 
fada wa mutane abin da Yesu ya yi. I#Mutane da yawa sun je 
karben Yesu ne domin sun ji wannan abin ban mamakin da ya 
yi. ? Sai Farisiyawa suka yi magana da juna suka ce, “Ku duba 
fa, ba ma cin nasara ko kadan, ga shi dukan duniya tana binsa!” 


12.8: M. Sh 15.11 12.13: Zab 118.25-26 12.15: Zak 9.9 


238 YOHANNA 12 


Wadansu Helenawa Sun Nemi Yesu 


20 To, a cikin wadanda suka zo bikin domin yin sujada akwai 
wadansu Helenawa. ?!Sai suka zo wurin Filibus, mutumin 
Betsaida ta Galili, suka ce masa, “Mai girma, muna bukata mu 
tattauna da Yesu.” 2? Filibus ya je ya gaya wa Andarawus, sai su 
biyu suka tafi suka fada wa Yesu. 

23 Sai Yesu ya amsa musu ya ce, “Lokaci ya yi da za a 
daukaka Dan Mutum. 24 Hakika, ina gaya muku, in ba dai an 
binne kwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kadai. Amma 
in ta mutu sai ta ba da 'ya'ya da yawa. 25 Wanda yake Raunar 
ransa zai rasa shi. Wanda kuwa ya Ri ransa a duniyan nan yana 
ajiyarsa ke nan zuwa ga rai na har abada. 26 Duk wanda yake 
bauta mini, dole yă bi ni. A duk inda nake bawana zai kasance 
tare da ni. Ubana kuwa zai girmama duk wanda yake bauta mini.” 


Yesu Ya Yi Magana game da Mutuwarsa 


27 “Yanzu ina jin nauyi a raina. Me zan ce ke nan? In ce, “Ya 
Uba, ka dauke mini wannan lokaci?’ A'a, ai, da ma na zo 
musamman domin wannan lokaci ne. 28 Ya Uba, ka daukaka 
sunanka.” 

Sai murya ta fito daga sama ta ce, “Ai, na riga na daukaka 
shi, zan Rara daukaka shi kuma.” 2? Da mutanen da suke tsaye a 
wurin suka ji muryar, suka ce, “An yi tsawa.” Wadansu kuwa 
suka ce, “Mala'ika ne ya yi masa magana.” 

30 Yesu ya ce musu, “Wannan murya ta zo dominku ne, amma 
ba saboda ni ba. 3! Yanzu ne za a yi wa duniyan nan sharia, 
yanzu ne kuma za a tumbuke mai mulkin duniyan nan. 32 Bayan 
an daga ni daga Kasa kuwa, zan jawo dukan mutane zuwa 
wurina.” 33 Yesu ya fada wannan ne domin ya nuna irin mutuwar 
da zai yi. 

34 Sai mutanen suka ce wa Yesu, “Ai, Dokarmu ta gaya mana 
cewa, Almasihun zai rayu har abada. To, yaya za ka ce lallai ne 
a daga Dan Mutum? Wane ne Dan Mutum din?” 

35 Yesu ya ce musu, “Hasken yana tare da ku na dan Karamin 
lokaci. Ku yi tafiya tun hasken yana tare da ku, kada duhu ya 
same ku. Mai tafiya cikin duhu bai san inda za shi ba. 3$Ku 
gaskata da hasken, tun kuna tare da shi, domm ku zama 'ya'yan 
haske.” 


12.25: Mat 10.39; 16.25; Mar 8.35; Luk 9.24; 17.33 
12.34: Zab 110.4: Ish 9.6; Ez 37.25; Dan 7.14 


YOHANNA 12 239 
Yahudawa Sun Ci gaba da Kin Ba da Gaskiya ga Yesu 


Bayan da Yesu ya yi wannan magana, sai ya tafi ya boye kansa 
daga gare su. 

37 Ko da yake Yesu ya sha yin abubuwan ban mamaki da 
yawa a gabansu, duk da haka ba su ba da gaskiya gare shi ba. 
38 Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi Ishaya ya fada 
cewa, 

“Ya Ubangiji, wa ya gaskata jawabinmu, 
Ga wa kuma aka bayyana ikon Ubangiji?” 

39 Shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba, 

Kamar yadda Ishaya ya kuma fada a wani wuri cewa, 

40 “Ya mai da su makafi, 

Ya kuma taurara zuciyarsu, 

Don kada su gani da idanunsu, 

sU kuma gane a zuciya. 

Har su juyo wurina in warkar da su.” 

41 Ishaya ya fada haka ne domin ya ga daukakar Yesu, ya 
kuma ba da labarinsa. 

42 Duk da haka mutane da yawa sun ba da gaskiya ga Yesu, 
har ma da yawa daga cikin shugabanninsu suka ba da gaskiya 
gare shi. Amma don tsoron Farisiyawa ba su ce sun gaskata ba 
don kada a kore su daga majami’a. 43 Gama sun fi son yabo daga 
bakin mutane fiye da yabo daga wurin Allah. 


Maganar Yesu Za Ta Yi Hukunci 


44 Sai Yesu ya daga murya ya ce, “Duk wanda yake ba da 
gaskiya gare ni, ba gare ni yake ba da gaskiya ba, amma ga wanda 
ya aiko ni ne . 45 Duk wanda yake dubana, yana ganin wanda ya 
aiko ni ne. 46 Na zo kamar haske ne a cikin duniya domin kada 
duk wanda yake ba da gaskiya gare ni yă zauna a cikin duhu. 

47 “Duk wanda ya ji koyarwata, bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni 
ne mai yin masa hukunci ba. Gama ba don in yi wa duniya 
hukunci na zo ba, amma domin in ceci duniya ne. 48 Wanda ya 
Ri ni, bai kuma kari maganata ba, yana da mai yin masa hukunci, 
maganar da na fada, ita za ta hukunta shi a ranar Karshe. 
4 Abubuwan da nake koyarwa ba daga wurina ba ne, Ubana da 
ya aiko ni ne ya gaya mini abin da zan fada da maganar da zan 
yi. >? Na kuma san rai na har abada yana samuwa ne daga umarnin 


12.38: Ish 53.1 12.40: Ish 6.10 


240 YOHANNA 12 — 13 


da Uba ya bayar. Saboda haka duk abin da na fada, na fada daidai 
abim da Uba ya gaya mini in fada ne.” 


Yesu Ya Wanke Kafafun Almajiransa 


1 3 1 Ana nan tun kafin Bikin Ketarewa ya yi, Yesu kuwa ya 

riga ya sani cewa lokacmsa ya yi da zai bar wannan duniya 
yă koma wurin Uba. Gama Yesu ya Raunaci mutanensa da suke 
a duniya, ya kuma nuna musu kaunarsa har zuwa karshe. 

2A lokacin da Yesu da almajiransa suke cin abimcin dare, 
Shaidan kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuda Iskariyoti dan 
Siman ya ci amanar Yesu. 3 Yesu kuma ya san cewa Uban ya sa 
dukan kome a hannunsa, ya kuma sani daga wurm Allah ya fito, 
wurin Allah kuma zai koma. 4 Lokacin da suke cin abincin, Yesu 
ya tashi ya tube rigarsa ta waje, ya dauko tawul ya daura kewaye 
da jikmsa. 5Sa’an nan ya zuba ruwa a kwano, ya fara wanke 
Rafafun almajiran, yana share Rafafunsu da tawul da ya daura 
kewaye da jikinsa. í Sai Yesu ya zo wurin Bitrus. Bitrus kuwa ya 
ce masa, “Ya Ubangiji, kai ne za ka wanke mini Rafa?” 

7 Yesu ya amsa masa ya ce, “Yanzu kam, ba ka san abin da 
nake yi ba, amma daga baya za ka gane.” 

8 Sai Bitrus ya ce masa, “Sam! Ba za ka taba wanke mini Rafa 
ba. 39 

Yesu ya amsa masa ya ce, “To, in ban wanke maka ba, ba ka 
da rabo a wurina.” 

9 Bitrus ya ce masa, “Ya Ubangiji, ba ma Rafafuna kadai za 
ka wanke ba, amma ka wanke har da hannuwana da kaina ma.” 

10 Sai Yesu ya ce, “Bayan da mutum ya yi wanka, jikinsa ya 
tsarkake ke nan. Ba ya bukata wanka kuma sai dai yă wanke 
Rafafunsa kawai. Gama ku tsarkaka ne, amma ba dukanku ba.” 
11 Don Yesu ya san wanda zai bashe shi, shi ya sa ya ce, “Ba 
dukanku ne tsarkaka ba.” 

12 Bayan da ya wanke Rafafunsu, ya sa rigarsa, sai ya koma 
wajen zamansa ya zauna. Sai ya tambaye su ya ce, “Kun gane 
abim da na yi muku? 3 Kuna ce da ni Malam, da kuma Ubangiji. 
Daidai ne kuwa, don haka nake. #Tun da yake ni da nake 
Ubangijinku da Malaminku na wanke muku Kafa, ashe, ku ma ya 
kamata ku wanke wa juna. !5Gama na nuna muku misali ne 
domin ku ma ku yi yadda na yi muku. 16 Hakika, ma gaya muku, 
bawa ba ya fin maigidansa, dan aika kuma ba ya fm wanda ya 


13.12-15: Luk 22.27 


YOHANNA 13 241 


aike shi. 17 Yanzu da kun san wadannan abubuwa za ku zama 
masu albarka idan kun yi su. 

18 “Ba a kanku duka nake magana ba. Na san wadanda na 
zaba. Amma dole a cika abin da aka rubuta a Maganar Allah 
cewa, “Wanda yake cin abincina ya tayar mini.” ? Ina gaya muku 
wannan ne yanzu kafin ya faru, domin lokacin da ya faru ku ba 
da gaskiya cewa ni ne shi. ?° Hakika, ina gaya muku, wanda ya 
kari duk wanda na aika da zuciya daya, ya karbe ni ne. Wanda 
kuma ya kare ni da zuciya daya, ya karbi wanda ya aiko ni ne.” 


Yesu Ya Ce Za a Ci Amanarsa 
(Mat 26.20-25; Mar 14.17-21; Luk 22.21-23) 


21 Bayan Yesu ya yi wannan magana, abin ya dame shi sosai 
a zuciya. Sai ya fada a fili cewa, “Gaskiya, ina gaya muku, 
dayanku zai bashe ni.” 

22 Sai almajiransa suka duddubi juna, don ba su san almajirin 
da Yesu yake magana a kansa ba. 5 Wani daga cikin almajiransa 
kuwa, wanda Yesu yake Rauna, yana zaune kurkusa da Yesu. 
24 Sai Bitrus ya yi masa magana da alamar hannu cewa yă tambayi 
Yesu yă gaya musu wanda yake magana a kansa. 

25 Sai almajirin nan ya matso kusa da Yesu ya tambaye shi 
ya ce, “Wane ne shi Ubangiji?” 

26 Sai Yesu ya amsa ya ce, “Zan tsoma gutsurin burodin nan 
a kwano. Wanda na ba shi, shi ne mutumin.” Da Yesu ya dauki 
gutsurin burodin ya tsoma, sai ya ba Yahuda dan Siman Iskariyoti. 
27 Da ya kari gutsurin burodin sai Shaidan ya shiga cikinsa nan 
da nan. Sai Yesu ya ce wa Yahuda, “Abin nan da za ka yi, ka yi 
shi da sauri.” 28 Amma cikin wadanda suke cin abincin, ba wanda 
ya san dalilin da ya sa Yesu ya fada masa haka. 2? Tun da Yahuda 
ne yake rike da jakar kudinsu, sai wadansu daga cikin almajiran 
suka yi tsammani Yesu yana fada masa ya sayo abin da ake bukata 
a bikin ne, ko kuma ya ba talakawa wani abu. 30 Shi kuwa da ya 
kari gutsurin burodin, sai ya fita. A lokacin kuwa dare ya yi. 


Sabon Umarni 


31 Bayan da Yahuda ya fita, Yesu ya ce, “Yanzu ne aka 
daukaka Dan Mutum, aka kuma daukaka Allah ta wurinsa. 32 Idan 
Allah ya kari daukaka ta wurinsa, to, Allah zai ba Dan daukaka 
ta wurin kansa, nan da nan kuwa zai sami daukaka. 


13.16: Mat 10.24; Luk 6.40; Yoh 15.20 13.28: Zab 41.9 


242 YOHANNA 13 — 14 


33 “Ya ku 'ya'yana Kanana, saura dan lokaci kadan ina tare 
da ku. Za ku neme ni, amma kamar yadda na fada wa Yahudawa 
cewa, ‘Inda za ni ba za ku iya zuwa ba,” haka nake fada muku 
yanzu. 

34 “Sabon umarni nake ba ku, ku Kaunaci juna. Kamar yadda 
na Kaunace ku, haka ku ma ku Kaunaci juna. 35 Ta haka kowa zai 
sani ku almajiraina ne, in dai kuna Raunar juna.” 


Bitrus Zai Yi Mūsun Sanin Yesu 
(Mat 26.31-35; Mar 14.27-31; Luk 22.31-34) 

36 Siman Bitrus ya tambayi Yesu ya ce, “Ya Ubangiji ina za 
ka?” 

Yesu ya amsa ya ce, “Inda za ni ba za ka iya bina yanzu ba, 
amma daga baya za ka bi ni.” 

37 Sai Bitrus ya ce masa, “Ya Ubangiji, me ya sa ba zan iya 
binka a yanzu ba? Ai, zan ba da raina saboda kai.” 

38 Yesu ya amsa ya ce, “Ashe, za ka ba da ranka saboda ni? 
Hakika, ina gaya maka, kafin zakara yă yi cara, za ka yi mūsun 
sanina sau uku.” 


Yesu Ne Hanya zuwa wurin Uba 


1 4 1 “Kada ku damu. Ku ba da gaskiya ga Allah, ku kuma 

ba da gaskiya gare ni. ŻA cikin gidan Ubana akwai wurin 
zama da yawa. Idan ba haka ba ne da ba zan fada muku wannan 
ba. Za ni can domin in shirya muku wuri. “In kuwa na je na 
shirya muku wuri, zan dawo in kai ku wurina, domin ku ma ku 
zauna inda nake. “Ai, inda za ni kun san hanya.” 

5 Sai Toma ya ce wa Yesu, “Ya Ubangiji, ai, ba mu san inda 
za ka ba, yaya za mu san hanyar?” 

6 Yesu ya ce masa, “Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma 
rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. 7 Da kun san ni, da 
kun san Ubana ma. Amma daga yanzu kun san shi, kun kuma 
gan shi.” 

8 Sai Filibus ya ce masa, “Ya Ubangiji, in ka nuna mana Uban, 
to, ai, bukatarmu ta biya ke nan.” 

9 Yesu ya ce masa, “Na dade tare da ku haka, amma har yanzu 
ba ka san ni ba, Filibus? Duk wanda ya gan ni, ai, ya ga Uban. 
Yaya za ka ce, “Nuna mana Uban’? 1° Ba ka ba da gaskiya ba 
cewa ina cikin Uban, Uban kuma yana cikina? Ai, maganar da 
nake yi muku ba da ikon kaina ba ne, Uban ne da yake zaune a 
cikina yake yin ayyukansa. !! Ku gaskata da ni da na ce ina cikin 


YOHANNA 14 243 


Uban, Uban kuma yana cikina, ko kuwa ku gaskata da ni saboda 
abubuwan ban mamakin da na yi. ? Hakika, ina gaya muku, duk 
wanda yake ba da gaskiya gare ni, zai yi ayyukan da nake yi. 
Har ma zai yi ayyukan da suka fi wadannan, domin zan tafi wurin 
Uba. 3 Duk dai abin da kuka roka cikin sunana zan yi, domin 
Uban ya sami daukaka ta wurin Dan. !4 Komene ne kuka roka a 
cikin sunana, zan yi shi.” 


Alkawarin Zuwan Ruhu Mai Tsarki 


15 “In dai kuna mini Rauna, za ku bi umarnina. 16 Zan kuma 
roki Uba, shi kuwa zai ba ku wani Mai Taimako yi kasance tare 
da ku har abada. 17 Shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta 
iya kare shi ba don ba ta iya ta gan shi ko ta san shi ba. Amma 
ku kam kun san shi, don yana zama tare da ku, zai kuma kasance 
a zuciyarku. 

18 “Ba zan bar ku kamar marayu ba, zan zo wurinku. 1° Saura 
dan lokaci kadan duniya ba za ta Rara ganina ba, amma ku za 
ku gan ni. Domin ni ina da rai, ku ma za ku rayu. 2 A ranan 
nan ne fa za ku san cewa ni ina cikin Ubana, ku kuma a cikina, 
ni kuma a cikinku. ?! Duk wanda ya san umarnaina, yana binsu 
kuma, shi ne yake mini Rauna. Wanda yake mini Rauna kuwa, 
Ubana zai Raunace shi, ni kuma zan ĻRaunace shi in bayyana 
kaina a gare shi.” 

22 Sai Yahuda (ba Iskariyoti ba) ya ce masa, “Ya Ubangiji, 
me ya sa za ka bayyana kanka gare mu, amma ba ga sauran 
duniya ba?” 23 Yesu ya amsa masa ya ce, “Duk wanda yake mini 
Rauna, zai kiyaye maganata, Ubana kuwa zai Raunace shi, za mu 
zo wurinsa mu zauna tare da shi. 2 Wanda ba ya mini Rauna 
kuwa, ba ya kiyaye maganata. Maganar da kuke ji kuwa ba tawa 
ba ce, ta Uba ce wanda ya aiko ni. 

25 “Duk wannan na fada muku ne tun ina tare da ku. 26 Amma 
Mai Taimako, wato, Ruhu Mai Tsarki, wanda Uba Zai aiko cikin 
sunana, shi ne zai koya muku kome, yă kuma tuna muku duk 
abin da na fada muku. 

27 “Na bar ku da salama. Salamata nake ba ku. Ba kamar 
yadda duniya take bayarwa nake ba ku ba. Kada ku damu, kada 
kuma ku ji tsoro. 

28 “Kun dai ji na ce muku zan tafi, in sāke dawo wurinku 
kuma. Da kuna mini Rauna da kun yi murna saboda za ni wurin 
Uba, gama Uban ya fi ni. ? To, yanzu na fada muku tun bai faru 
ba, domin a lokacin da ya faru ku ba da gaskiya. 30 Ba zan Rara 


244 YOHANNA 14 — 15 





yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyan nan 
yana zuwa, amma ba shi da iko a kaina. 3! Ina yin daidai abin da 
Uba ya fada mini in yi ne domin duniya ta sani ina Raunar Uban. 
Ku tashi mu bar nan. ' 


Yesu Ne Itacen Inabi na Kwarai 


] 5 1“Ni ne itacen inabi na Rwarai, Ubana kuwa shi ne 
manomin. 

2 Kowane reshe a cikina da ba ya ba da 'ya'ya, sai yi yanke 
shi. Kowane reshe mai yin "ya" ya kuwa yakan Rara gyara shi don 
ya Kara haihuwa. 3 Ko yanzu ma ku tsarkaka ne saboda maganar 
da na fada muku. #Ku zauna a cikina, ni kuma a cikinku. Kamar 
yadda reshen itacen inabi ba ya iya ba da 'ya'ya da kansa, sai ko 
ya zauna a itacen inabin, haka ku ma ba za ku iya ba, sai kun 
zauna a cikina. 

5 “Ni ne itacen inabi, ku kuwa rassan. Wanda ya zauna a 
cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne mai yin "ya" ya da yawa. Domin 
in ba tare da ni ba, ba za ku iya yin kome ba. 6 Duk wanda bai 
zauna a cikina ba, yana kama da reshen da aka jefar da shi yă 
bushe. Mutane sukan tattara irinsu ne su jefa a wuta, a Rone su. 
7In kun zauna a cikina, maganata kuma ta zauna a cikinku, za 
ku roki duk abin da kuke so, za a kuwa yi muku. $ Ku yi ayyukan 
da Allah yake so don ku nuna cewa ku almajiraina ne, gama 
wannan ne yake kawo daukaka ga Ubana. ? Kamar yadda Uba ya 
Raunace ni, haka ni ma ina Raunarku. To, ku zauna a cikin Raunar 


YOHANNA 15 — 16 245 


da nake nuna muku. !? Ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna 
a cikin kaunarsa. Haka ku kuma, in kun bi umarnina za ku zauna 
a cikin Kaunata. 

11 “Na gaya muku haka domin farin cikina ya kasance a 
cikinku, farin cikinku kuma ya zama cikakke. 12? Umarnina, shi 
ne, ku Raunaci juna kamar yadda na Raunace ku. !3 Ba Raunar da 
ta fi wannan, wato, mutum yă ba da ransa saboda abokansa. 14 Ku 
abokaina ne in kun yi abin da na ce ku yi. 15 Ba zan Rara ce da 
ku bayi kuma ba, don bawa bai san abin da maigidansa yake yi 
ba. Amma ina ce da ku abokai, domin na gaya muku dukan abin 
da na ji daga wurin Ubana. 16 Ba ku kuka zae ni ba, ni ne na 
zabe ku, na sa ku ku je ku ba da 'ya'ya, 'ya'yan da za su 
dawwama. Sa'an nan Uba zai ba ku dukan abin da kuka roka a 
cikin sunana. 17 Umarnin da na ba ku shi ne ku Raunaci juna. 


Kiyayyar Duniya 
18 “Idan dai duniya ta Ri ku, ku sani cewa ta Ri ni kafin ta Ri 
ku. 19 Da ku na duniya ne da duniya ta so abinta, amma saboda 
ku ba na duniya ba ne, na kuma zae ku daga duniya, shi ya sa 
duniya take Rinku. 2? Ku tuna da abin da na fafa muku cewa, 
“Bawa ba ya fin maigidansa.’ In sun tsananta mini, ku ma za su 
tsananta muku. Da sun yi biyayya da maganata, da za su yi 
biyayya da taku ku ma. ?! Za su yi muku dukan wadannan ne 
saboda sunana, don ba su san wanda ya aiko ni ba. 22 Da ba domin 
na zo na yi musu magana ba, da ba su da zunubi. Amma yanzu 
kam, ba su da wata hujja a kan zunubinsu. 5 Wanda ya ki ni ya 
Ri Ubana ma. 2 Na yi ayyuka da yawa a cikinsu wadanda ba wani 
da ya taba yi. Da a ce ban yi ayyukan nan ba, da ba su da zunubi. 
Amma yanzu sun ga abin da na yi, amma duk da haka sun Ki ni, 
sun kuma ki Ubana. 25 Wannan ya faru ne kuwa domin a cika 
maganar da take a rubuce a Dokarsu cewa, ‘Sun ki ni ba dalili.’ 
26 “Zan sa Mai Taimako yă zo wurinku daga wurin Uba. Shi 
ne Ruhu na gaskiya, mai fitowa daga wurin Uba, shi ne zai yi 
shaida a kaina. ?7 Ku ma shaidu ne, domin tun farko kuna tare 
da ni. 
1 6 1 “Na fada muku wadannan abubuwa ne don kada ku ja 
baya cikin bangaskiyarku. “Za a kore ku daga cikin 
majami’u. Babu shakka lokaci yana zuwa da duk wanda ya kashe 
ku zai yi tsammani yana yin aikin Allah ne. 3Za su yi haka ne 
kuwa don ba su riga sun san Uba ko mi ba. “Na fada muku 


15.25: Zab 35.19, 69.4, 109.3. 


246 YOHANNA 16 


wadannan abubuwa ne, domin in lokacinsu ya yi, ku tuna na fada 
muku. 


Aikin Ruhu Mai Tsarki 


“Ban fada muku abubuwan nan tun da farko ba domin ina tare 
da ku. 5 Amma yanzu kuwa zan tafi wurin wanda ya aiko ni, duk 
da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni, “Ina za ka? 
6 Zukatanku sun cika da bagin ciki domin na fada muku wadannan 
abubuwa. 7 Amma, ina fada muku gaskiya, tafiyata ta fi muku 
amfani, domin Mai Taimakon nan ba zai zo ba sai bayan na tafi. 
Amma idan na tafi zan aiko muku da shi. 8Lokacin da Mai 
Taimakon zai zo, zai nuna wa mutanen duniya cewa tunaninsu 
ba daidai ba ne a kan zunubi, da a kan adalci, da kuma a kan 
hukunci. ? Ra’ayinsu a kan zunubi ba daidai ba ne domin sun Ri 
su kafa bangaskiyarsu gare ni. 1° Tunaninsu ba daidai ba ne a kan 
adalci, domin za ni wurin Ubana, kuma ba za ku Rara ganina ba. 
11 Kuma tunaninsu ba daidai ba ne a kan hukunci, domin an riga 
an yanke wa mai mulkin wannan duniya hukunci. 

12 “Jna da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukuna, 
amma ba za ku iya dauke su a yanzu ba. 13 Amma sa'ad da Ruhu 
na gaskiya ya zo, zai bishe ku cikin dukan gaskiya, domin ba 
maganar kansa zai yi ba, amma zai fada abin da yake ji ne kawai, 
zai kuma fada muku abubuwan da za su faru. 14 Zai daukaka ni, 
domin zai dauki abin da na fada ne ya gaya muku. 15 Duk abin 
da Uba yake da shi, nawa ne. Shi ya sa na ce Ruhun zai dauko 
abin da na fada ne ya gaya muku. 


Bakin Ciki Zai Koma Farin Ciki 


16 “Bayan dan lokaci kadan ba za ku gan ni ba, bayan dan 
lokaci kadan kuma za ku gan ni.” 

17 Sai wadansu almajiransa suka ce wa juna, “Me yake nufi 
da ya ce mana, ‘Bayan dan lokaci kadan ba za ku gan ni ba, 
bayan dan lokaci kadan kuma za ku gan ni’? Kuma me yake nufi 
da ya ce, ‘Domin za ni wurin Uba’?” 18 Suka ci gaba da cewa, 
“Me yake nufi da cewa, “Bayan dan lokaci kadan’? To, ba mu 
san abin da yake nufi ba.” 

19 Yesu ya sani almajiransa suna so su tambaye shi a kan 
wannan magana, sai ya ce musu, “Wato, kuna tambayar juna ne 
abin da nake nufi da na ce, “Bayan dan lokaci kadan ba za ku 
gan ni ba, bayan dan lokaci kadan kuma za ku gan ni’? 20 Hakika, 
ina gaya muku, za ku yi kuka da bakin ciki, amma duniya za ta 


YOHANNA 16- 17 247 


yi farin ciki. Za ku yi bakin ciki, amma bakin cikinku zai koma 
farin ciki. ?! Idan mace za ta haihu takan ji zafi sosai, domin 
lokacin haihuwarta ya yi. Amma idan ta gama haihuwar jariri, 
takan mance da zafin da ta ji don tana cike da murna don an haifi 
jariri a duniya. ?? Haka yake a gare ku. Yanzu kuna bakin ciki, 
amma zan sake ganinku, sa'an nan za ku yi farin ciki, kuma ba 
wanda zai wace muku farin cikinku. 23A ranan nan ba za ku 
roke ni wani abu ba. Hakika, ina gaya muku, Uba zai ba ku duk 
abin da kuka roka a cikin sunana. ?4 Har yanzu dai ba ku roki ko 
wani abu a cikin sunana ba. Ku roka, za ku samu, domin farin 
cikinku ya zama cikakke.” 


Na Yi Nasara a kan Duniya 


25 “Na yi amfani da misalai ne don in bayyana muku wannan. 
Amma lokaci yana zuwa da zan yi magana da ku a fili game da 
Uba, kuma ba zan Rara moran misalai ba. 26A ran nan za ku yi 
roko cikin sunana. Za ku rogi Uba da kanku ba ni ne zan roka a 
madadinku ba, ?” domin shi Uban yana Raunarku da kansa, domin 
kun Raunace ni, kun kuma ba da gaskiya cewa daga wurin Allah 
na fito. 28 Daga wurin Uban ne na fito, na shigo duniya, yanzu 
kuma zan bar duniya in koma wurin Uban.” 

29 Sai almajiransa suka ce, “Yawwa! Yanzu ne fa kake 
magana a fili, ba da misalai ba! 39 Yanzu kam mun gane cewa ka 
san dukan kome. Ka iya ba da amsa kafin wani yă yi maka 
tambaya. Wannan ya sa mun ba da gaskiya cewa daga wurin 
Allah ne ka fito.” 

31 Yesu ya amsa musu ya ce, “Ashe! Yanzu kun ba da 
gaskiya? 32 To, lokaci yana zuwa, har ma ya yi, da kowanne 
dayanku zai gudu zuwa gidansa ku bar ni ni kadai. Amma duk 
da haka ba ni kadai nake ba, domin Uba yana tare da ni. 

33 “Ina fada muku wadannan abubuwa ne domin a cikina ku 
sami salama. A cikin duniya kuna shan wuya, amma ku kasance 
da Rarfin zuciya gama na yi nasara a kan duniya.” 


Yesu Ya Yi Adduw'a 

1 7 1 Bayan da Yesu ya fada wadannan abubuwa sai ya daga 
kansa ya dubi sama ya yi addu'a ya ce, “Ya Uba, lokaci 

ya yi. Ka daukaka Danka don shi ma ya daukaka ka. ? Gama ka 

ba Dan iko a kan dukkan mutane, don ya ba da rai na har abada 

ga wadanda ka ba shi. “Rai na har abada kuwa shi ne, mutane 

su san ka, kai kadai da kake Allah na gaskiya, su kuma san Yesu 


248 YOHANNA 17 


Almasihu wanda ka aiko. “Na daukaka ka a duniya ta wurin yin 
dukan aikin da ka ba ni in yi. 5 Yanzu kuma, ya Uba, ka daukaka 
ni da daukakan nan da nake da ita a gabanka tun kafin halittar 
duniya. 

6 “Na riga na bayyana yadda kake ga mutanen da ka ba ni a 
nan duniya. Tun da ma su naka ne, amma ka ba ni su, sun kuma 
yi biyayya da maganarka. 7 Yanzu kuwa sun san duk abin da ka 
ba ni daga gare ka yake. 8 Gama magana da ka fada mini na fada 
musu, sun kuwa karba. Sun san hakika daga wurinka ne na fito, 
sun kuma ba da gaskiya kai ne ka aiko ni. 7 Ina roko ne dominsu. 
Ba domin mutanen duniya nake yin rokon ba, amma domin 
mutanen da ka ba ni, domin su naka ne. !° Duk abin da nake da 
shi naka ne, kuma duk abin da kake da shi nawa ne. Kuma sun 
nuna yadda daukakarka take. !! Ina zuwa wurinka. Ba zan zauna 
a duniya kuma ba, amma su suna duniya tukuna. Ya Uba Mai 
Tsarki, ka lura da su da ikon sunanka, wato, sunan da ka ba ni, 
domin su zama daya, kamar dai yadda nake da kai. 12 Lokacin da 
nake tare da su, na lura da su da ikon sunanka, sunan da kai ka 
ba ni. Na kiyaye su, kuma ba wanda ya bace sai dai dayansu nan 
kawai wanda yake dan halaka. Ya 6ace ne domin annabcin 
Rubutaccen Maganar Allah ya cika. 3 Yanzu ina zuwa wurinka. 
Amma ina rokon wadannan abubuwa ne tun ina duniya domin 
wadannan masu bina su sami farin cikina cikakke a zukatansu. 
14 Na fada musu maganarka. Duniya kuma ta Ri su, domin su ba 
na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. !5 Ba 
ina rokonka cewa ka dauke su daga duniya ba, amma ina roko 
ne ka tsare su daga Mugun nan. '$ Su ba na duniya ba ne, kamar 
yadda ni ma ba na duniya ba ne. !?Ka tsarkake su ta wurin 
gaskiya, domin maganarka ita ce gaskiya. !8 Na aike su duniya, 
kamar yadda kai ma ka aiko ni. '? Saboda su ne nake mika kaina 
domin su ma a tsarkake su da gaske. 

20 “Ba kuwa wadannan kadai nake roka wa ba, amma ina roko 
kuma domin dukan wadanda za su ba da gaskiya bisa ga 
maganarsu. 2! Ya Uba, ina roko domin dukansu su zama daya. 
Kamar yadda kake cikina, ni kuma ina cikinka, ina roko bari su 
ma su kasance a cikinmu. Sa'an nan mutanen duniya za su ba da 
gaskiya cewa kai ne ka aiko ni. 22Ni na ba mutanen nan daukakar 
da kai ka ba ni, domin su zama daya kamar yadda muke daya. 
23 Zan zauna a cikinsu, kai kuma a cikina, domin su zama daya 
sosai. Sa'an nan mutanen za su sani kai ne ka aiko ni, su kuma 
sani ka Raunace su kamar yadda ka Raunace ni. 


YOHANNA 17 -18 249 


24 “Ya Uba, ina so wadannan mutanen da ka ba ni su zauna 
tare da ni a inda nake. Ina so su ga daukakarka, wadda ka ba ni 
domin kana Kaunata kafin a halicci duniya. ?5 Ya Uba, Mai Adalci, 
mutanen duniya ba su san ka ba, amma ni kam na san ka, 
wadannan mutane kuma sun san kai ne ka aiko ni. 26Na nuna 
musu yadda kake, zan kuma ci gaba da nuna musu, domin su ma 
su sami irin Raunar da ka nuna mini, ni ma in zauna a cikinsu.” 


An Kama Yesu 
(Mat 26.47-56; Mar 14.43-50; Luk 22.47-53) 
1 8 1 Bayan da Yesu ya gama wannan addu'a, sai ya Ketare 
rafin Kidron zuwa wancan hayi tare da almajiransa. A 
hayin rafin kuwa akwai wani lambu, sai Yesu da almajiransa suka 
shiga ciki. ? Yahuda, almajirin da ya ci amanar Yesu ya san wurin 
domin Yesu ya saba haduwa da almajiransa a can. 3 Sai Yahuda 
ya dauko kungiyar soja da wadansu dogarawan manyan firistoci 
da na Farisiyawa, suka tafi lambun, suna rike da fitilu, da tocilan, 
da kuma makamai. Yesu kuwa da ya san duk abin da zai same 
shi, sai ya fito, ya ce musu, “Wa kuke nema?” 

5 Suka amsa suka ce, “Yesu Banazare.” Yesu ya ce musu, “Ni 
ne.” Yahuda wanda ya ci amanar Yesu kuwa yana tsaye tare da 
su. “Da Yesu ya ce musu, “Ni ne”, sai mutanen suka ja da baya 
har suka fadi a kasa. 7 Yesu ya sake tambayarsu ya ce, “Wa kuke 
nema?” Sai suka ce, “Yesu Banazare.” 

8 Yesu ya amsa ya ce, “Ai, na gaya muku cewa ni ne shi. In 
kuwa ni kuke nema, to, ku bar wadannan mutane su tafi.” 
Wannan ya faru ne domin maganar da Yesu ya riga ya yi ta 
cika. Gama dā ya ce, “A cikin mutanen da ka ba ni ba wanda ya 
bace.” 

10 Siman Bitrus kuwa wanda yake da takobi, ya zaro shi ya 
sari bawan babban firist, har ya yanke masa kunne na dama. 
Sunan wannan bawan kuwa Malkus ne. !! Sai Yesu ya ce wa 
Bitrus, “Ka mai da takobinka cikin gidansa. Ba zan sha daga cikin 
kwaf da Uba ya ba ni in sha ba?” 


Yesu a gaban Babban Firist 
(Mat 26.57-58; Mar 14.53-54; Luk 22.54) 

12 Sai Kungiyar. soja da shugabansu, da dogarawan nan na 
Yahudawa suka kama Yesu, suka daure shi. B Da farko suka kai 
shi wurin Hanana, don shi surukin Kayafa ne. Kayafa kuwa shi 
ne babban firist a wannan shekarar. 14 Shi ne ya ba Yahudawa 


250 YOHANNA 18 


shawara cewa ya fi kyau mutum daya ya mutu saboda sauran 
mutane. 


Bitrus Ya Yi Musun Sanin Yesu 
(Mat 26.69-70; Mar 14.66-68; Luk 22.55-57) 

15 Sai Siman Bitrus da wani daga cikin almajiran Yesu suka 
bi Yesu a baya. Wannan almajirin kuwa babban firist ya san shi, 
shi kuma ya shiga zauren babban firist din tare da Yesu. 16 Amma 
Bitrus ya tsaya a bakin Kofa daga waje. Sai almajirin nan da 
babban firist ya waye shi ya fita ya yi magana da yarinya mai 
gadin kofa, sa'an nan ya shigo da Bitrus. 

17 Yarinyar da take gadin kofar ta ce wa Bitrus, “Anya! Ba 
kana cikin almajiran mutumin ba?” Bitrus ya amsa ya ce, “A’a, 
ba na ciki.” 18 Ana sanyi, saboda haka bayi da dogarawan haikali 
suka hura wuta da gawayi, suna tsaitsaye, suna jin dumin wutar. 
Bitrus ma yana tsaye tare da su yana jin dumin wutar. 


Babban Firist Ya Yi wa Yesu Tambayoyi 
(Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Luk 22.66-71) 

19 Sai babban firist ya yi wa Yesu tambayoyi a kan 
almajiransa da kuma koyarwarsa. 20 Yesu ya amsa masa ya ce, 
“Ai, na yi magana a fili a gaban kowa, na kuma yi ta koyarwa 
a majami'u da haikali, inda Yahudawa sukan taru duka. Ban taba 
fada kome a 6oye ba. ?! To, me ya sa kake yi mini tambayoyi? 
Ai, sai ka yi wa mutanen da suka saurare ni tambayoyi a kan abin 
da na fada musu, gama sun san abin da na fada.” 

22 Da ya fada haka, sai wani daga cikin dogarawan da yake 
tsaye ya mari Yesu, ya ce, “Haka za ka amsa wa babban firist?” 
23 Yesu ya amsa ya ce, “In dai na fafa wani abu ne wanda ba 
daidai ba, to, sai ka nuna yadda yake. Amma in abin da na fada 
gaskiya ne, to, me ya sa ka mare ni?” 24Sai Hanana ya sa aka 
kai Yesu a daure wurin Kayafa, babban firist. 


Bitrus Ya Sāke Mūsun Sanin Yesu 
(Mat 26.71-75; Mar 14.69-72; Luk 22.58-62) 

25 Har yanzu Bitrus kuwa yana tsaye yana jin dumin wuta, 
sai wadansu da suke tsaye a wurin suka tambaye shi suka ce, 
“Anya! Kai ma ba cikin almajiransa kake ba?” Sai Bitrus ya yi 
mūsu ya ce, “Ba na ciki.” 

26 Wani daga cikin bayin babban firist yana nan. Wannan 
bawan kuwa dangin wanda Bitrus ya yanke masa kunne ne, sai 
ya ce wa Bitrus, “Ashe, ban gan ka tare da shi a lambun ba?” 





YOHANNA 18 251 


27 Sai Bitrus ya sake yin mūsu. Nan da nan kuwa zakara ya yi 
cara. 


Yesu a Gaban Gwamna Bilatus | 
(Mat 27.1-2, 11-14; Mar 15.1-5; Luk 23.1-5) 


28 Tun da sassafe suka fitar da Yesu daga gidan Kayafa zuwa 
fadar gwamnan Roma. Amma suka ki shiga cikin fadar, wai don 
kada su zama da rashin tsarki a gaban Allah har su kasa cin 
abincin Bikin Ketarewa. ?? Saboda haka Bilatus ya fito waje ya 
same su, ya ce, “Wacce Rara ce kuka kawo game da wannan 
mutumin?” 

30 Sai suka amsa masa suka ce, “Da wannan ba mai laifi ba 
ne, ai, da ba mu kawo shi wurinka ba.” 3! Bilatus ya ce musu, 
“Ku tafi da shi da kanku mana, ku hukunta shi bisa ga dokarku.” 
Sai Yahudawa suka ce masa, “Ai, ba a ba mu ikon yanke wa 
wani hukuncin kisa ba.” 32 Wannan ya faru ne kuwa don a cika 
maganar da Yesu ya yi wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai 
yi. 

33 Sai Bilatus ya koma cikin fadar, sa’an nan ya kira Yesu ya 
tambaye shi ya ce, “Kai ne sarkin Yahudawa?” 34 Yesu ya amsa 
ya ce, “Wannan tambayar na kanka ne, ko kuwa wadansu ne suka 
yi maka magana a kaina?” 

35 Bilatus ya amsa ya ce, “Ai, ni ba Bayahude ba ne, 
mutanenka ne da manyan firistoci suka kawo ka a wurina. Me ka 
yi?” 36 Yesu ya amsa ya ce, “Mulkina ba iri na duniya ba ne. Da 
mulkina iri na wannan duniya ne, da masu yin mini hidima za su 
yi yaki don kada a mika ni ga Yahudawa.” 37 Sai Bilatus ya ce, 
“ Ashe, kai sarki ne?” Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai ne da kanka 
ka ce ni sarki ne. Wannan shi ne dalilin da aka haife ni, shi ne 
kuma dalilin da na shigo duniya, don in shaida gaskiya. Kuma 
duk wanda yake na gaskiya, yakan saurari muryata.” 38 Bilatus 
ya tambaye shi ya ce, “Mece ce gaskiya?” 


An Yanke wa Yesu Hukuncin Mutuwa 
(Mat 27.15-31; Mar 15.6-20; Luk 23.13-25) 


Bayan da ya yi wannan tambaya, sai ya sāke fitowa wurin 
Yahudawa ya ce musu, “Ni kam, ban same shi da wani laifi ba. 
39 Amma dai kuna da wata al’ada, in dai Bikin Ketarewa ya yi, 
nakan sakar muku da dan kurkuku guda. To, kuna so in sakar 
muku da sarkin Yahudawa?” 


252 YOHANNA 18 — 19 


40 Suka sake amsa, suka yi ihu suna cewa, “A'a, ba wannan 
za ka sake ba, sai dai ka saki Barabbas!” (Barabbas kuwa wani 
dan fashi ne.) 

1 Q 1 Sa'an nan Bilatus ya sa a yi wa Yesu bulala. ? Sai sojoji 

suka yi wani rawanin Raya da reshen itacen Raya suka sa 
shi a kan Yesu, sa'an nan suka sa masa wata jar riga irin ta 
sarakuna. 3 Suka yi ta zuwa wurinsa, suna ta marinsa suna cewa, 
“Ranka yă dade, sarkin Yahudawa!” 

4 Sai Bilatus ya sāke fitowa, ya ce wa Yahudawa, “Ga shi fa 
zan fito muku da Yesu, don ina so ku sani cewa ban same shi da 
wani laifi ba.” 5Sa’an nan Yesu ya fito da rawanin Raya a kansa 
da kuma riga mai launin shuni. Sai Bilatus ya ce musu, “To, ga 
mutumin.” 

6 Da manyan firistoci da dogarawan haikali suka ga Yesu, sai 
suka yi ihu suna cewa, “A gicciye shi! A gicciye shi!” Amma 
Bilatus ya ce musu, “Ku je ku gicciye shi da kanku, domin ni 
ban same shi da wani laifi ba.” 7 Yahudawan suka amsa masa 
suka ce, “Ai, muna da doka, kuma bisa ga dokar ya kamata a 
kashe shi, domin ya mai da kansa Dan Allah.” 

8 Da Bilatus ya ji wannan magana sai ya Rara jin tsoro. ? Sai 
ya sake shiga cikin fadar, ya tambayi Yesu cewa, “Daga ina ne 
ka fito?” Amma Yesu bai ba shi wata amsa ba. !? Saboda haka 
Bilatus ya ce masa, “Ka Ri ka yi magana da ni ko? Ba ka sani 
cewa ina da iko in sake ka, ko in gicciye ka ba?” !! Yesu ya amsa 
masa ya ce, “Ai, ikon da kake da shi a kaina iko wanda Allah 
ya ba ka ne kawai. Mutumin da ya sa ni a hannunka ya fi ka 
zunubi.” 

12 A kan wannan magana Bilatus ya nema ya saki Yesu, amma 
Yahudawa suka daga muryarsu suka yi ihu suna cewa, “In dai 
ka saki wannan, to, kai ba abokin Kaisar ba ne. Ai, duk wanda 
ya mai da kansa sarki, yana yi wa Kaisar tawaye ke nan.” 

13 Da Bilatus ya ji wannan abin da suka fada, ya fito da Yesu. 
Sai shi Bilatus ya zauna a kujerar shari'a a wani wurin da aka 
gina da duwatsu. Da Yahudanci kuwa ana ce da shi Gabbata. 
14 Ranan nan kuwa Ranar Shirin Bikin Ketarewa ce, wajen tsakar 
rana. Sai shi Bilatus ya ce wa Yahudawa, “Ga sarkinku!” 

15 Amma Yahudawa suka yi ihu suna cewa, “A kashe shi! A 
kashe shi! A gicciye shi!” Sai Bilatus ya tambaye su ya ce, “Kuna 
so in gicciye sarkinku ne?” Sai manyan firistoci suka amsa suka 
ce, “Ai, mu ba mu da wani sarki sai Kaisar.” 16 Sa’an nan Bilatus 
ya dauki Yesu ya ba Yahudawa don su gicciye shi. 


YOHANNA 19 253 


An Gicciye Yesu 
(Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Luk 23.26-43) 


17 Sai sojoji suka tafi da Yesu. Yesu ya kuwa fita daga.cikin 
garin yana dauke da gicciyensa da kansa zuwa wani wuri wanda 
ake ce da shi Wurin Kokon Kai. Da Yahudanci kuwa ana ce da 
wannan wurin, Golgota. !8 A wurin ne fa aka gicciye Yesu, tare 
da wadansu mutane biyu, daya a damarsa, daya kuma a hagunsa. 
19 Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa, wadda aka manne a kan 
gicciyen. Abin da aka rubuta kuwa shi ne, “Yesu Banazare, Sarkin 
Yahudawa.” 20 Yahudawa da yawa sun karanta wannan sanarwa 
domin wurin da aka gicciye Yesu kusa da bimi ne. Wannan 
rubutun kuwa an yi shi da Yahudanci, da Romanci da kuma 
Helenanci. ?! Sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus, 
“Kada ka rubuta, ‘Sarkin Yahudawa’, amma ka rubuta, ‘Wannan 
mutum ya ce wai shi ne Sarkin Yahudawa’.” 22 Bilatus ya amsa 
ya ce, “Abin da na riga na rubuta, na rubuta ke nan.” 

23 Bayan da sojojin suka gicciye Yesu, suka dibi tufafinsa, 
suka raba kashi hudu, kowanne soja ya dauki kashi daya. Sun 
kuma dauki doguwar rigarsa wadda ba a dinka ta ba, amma an 
saka ta ne tun daga sama har zuwa kasa. ?? Sai suka ce wa juna, 
“Kada mu yage wannan rigar, amma mu yi kuri'a a kanta, mu 
ga wanda zai ci.” Wannan ya faru ne don a cika abin da aka 
rubuta cikin Maganar Allah cewa, 

“Sun raba tufafina a junansu, 
Rigata kuwa, suka yi kuri’a a kanta.” 

Abin da sojojin suka yi ke nan. 25 To, wadanda-suka tsaya kusa 
da gicciyen Yesu kuwa su ne mamarsa tare da ”yar'uwarta, da 
Maryamu matar Kilobas, da kuma Maryamu daga Magadala. 
26 Da Yesu ya ga mamarsa da almajirin nan da yake Rauna tsaye 
kusa, sai ya ce wa mamarsa, “Mama, wannan ya zama danki!” 
27 Sa'an nan ya ce wa almajirin, “Wannan ta zama mamarka.” 
Tun daga lokacin nan fa almajirin ya kai mamar Yesu gidansa ta 
zauna tare da shi. 


Mutuwar Yesu 
(Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Luk 23.44-49) 


28 Yesu ya san cewa a wannan lokaci ya gama dukan kome, 
kuma domin a cika abin da aka rubuta a Maganar Allah sai ya 
ce, “Ina jin Kishin ruwa.” 2 To, akwai wani gora cike. da ruwan 


19.24: Zab 22.18 19.28: Zab 69.22 


254 YOHANNA 19 


tsami a ajiye a wurin. Sai suka jika soso da ruwan tsamin, suka 
soka soson a sandan izob suka daga suka kai bakin Yesu. 3° Da 
Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan sai ya ce, “An gama!” Sa’an 
nan ya sunkuyar da kansa ya saki ransa. 


An Soki Yesu da Mäshi 


31 Sa'an nan shugabannin Yahudawa suka roki Bilatus ya ba 
da izni a kakkarya ĻRafafun mutanen da aka gicciye, a kuma 
sauko da jikunansu daga gicciye. Sun yi wannan roko ne domin 
Ranar Shiri? ce, kuma ba sa so jikunan su kasance a kan gicciye 
a Ranar Hutu. Ranar Hutun nan mai zuwa kuwa Hutu ne na 
musamman. 3? Sai sojojin suka zo wurin mutanen da aka gicciye 
tare da Yesu suka kakkarya Rafafun mutum na farko, sa'an nan 
suka je suka kakkarya Rafafun mutum na biyun. 33 Amma da 
suka zo wurin Yesu, ba su kakkarya Rafafunsa ba domin sun ga 
ya riga ya mutu. 34 Sai dai daya daga cikin sojojin ya soki Yesu 
da māshi a gefe, wajen hakarkarinsa, sai nan da nan jini da ruwa 
suka fito. 35 Shi wanda ya ga abin da ya faru ne ya fada wannan, 
kuma duk abin da ya fada gaskiya ne. Kuma shi ma da kansa 
ya san gaskiya yake fadi, kuma yana fadinsa ne domin ku ma 
ku ba da gaskiya. 36 Wannan ya faru ne domin abin da aka rubuta 
a Maganar Allah ya cika, wato, “Ba ko Rashinsa daya da za a 
karya.” 37 Wani Rubutaccen Maganar Allah kuma ya ce, “Za su 
dubi wanda suka soka.” 


Jana’izar Yesu 
(Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Luk 23.50-56) 

38 Bayan haka Yusufu mutumin Arimatiya, wanda yake 
almajirin Yesu ne, amma a boye domin tsoron Yahudawa, ya roki 
Bilatus izni don yă ďauki jikin Yesu. Bilatus kuwa ya yarda masa, 
ya kuwa je ya dauki jikin Yesu. 3? Nikodimus mutumin da ya taba 
zuwa wurin Yesu da dare, ya tafi tare da Yusufu, yana kuma rike 
da mur da alos a gauraye wajen awo dari. 40 Sai mutanen nan 
biyu suka dauki jikin Yesu suka nannade da yadin lilin tare da 
kayan Ramshin nan bisa ga al'adar Yahudawa ta jana’iza. 4! A 
wurin da aka gicciye shi kuwa akwai wani lambu, a cikin lambun 
kuma akwai wani sabon kabari wanda ba a taba sa kowa a ciki 
ba. 42 Da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kuma kabarin yana 
nan kusa sai mutanen nan suka sa jikin Yesu a nan wurin. 


19.36: Fit 12.46; L. Kid 9.12; Zab 34.20 19.37: Zak 12.10 
° 19.31 Ranar Shiri: Dubi ma’anar wadansu kalmomi. 


YOHANNA 20 255 


Tashin Yesu daga Matattu 
(Mat 28.1-10; Mar 16.1-8; Luk 24.1-12) 
20 1 Tun da sassafe a rana ta farko, a lokacin da gari bai gama 
wayewa ba, Maryamu 'yar garin Magadala ta je kabarin 
Yesu, ta ga an ture dutsen da ya rufe bakin kabarin. ? Sai ta ruga 
da gudu zuwa wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu yake 
Kauna, ta ce musu, “Ai, an dauki Ubangiji daga kabarin, ba mu 
kuwa san inda aka sa shi ba.” 3 Sai Bitrus da almajirin nan suka 
fita suka kama hanyar kabarin. “Duka biyun kuwa suka ruga da 
gudu, amma almajirin nan ya wuce Bitrus, ya riga Bitrus kai 
wurin kabarin. $ Da ya sunkuya ya leka ya ga yadin lilin a ajiye, 
amma bai shiga cikin kabarin ba. “Sa'an nan Bitrus ya zo a 
bayansa, ya kuwa shiga cikin kabarin, ya ga yadin lilin a ajiye. 
"Ya kuma ga yadin da aka nade kewaye da kan Yesu ajiye a 
wani wuri dabam da yadin lilin. 8 Sai almajirin nan da ya riga 
Bitrus kai wurin kabarin shi ma ya shiga. Da ya gani sai ya ba 
da gaskiya. °? Amma har yanzu dai ba su gane abin da Rubutaccen 
Maganar Allah ta fada ba cewa dole ne Yesu ya sake tashi daga 
matattu. '? Sai almajiran suka koma gida. 


Yesu Ya Bayyana ga Maryamu 
(Mat 28.9-10; Mar 16.9-11) 

11 Amma Maryamu ta tsaya a bakin kabarin daga waje, tana 
ta kuka. Tana cikin kuka ke nan, sai ta sunkuya ta leka cikin 
kabarin, !? sai ta ga mala’iku biyu da fararen tufafi suna zaune a 
inda gawar Yesu take a dā. Mala'ika daya yana zaune ta wajen 
kai, dayan kuma ta wajen kafafu. 

13 Sai mala’ikun suka tambaye ta suka ce, “Uwargida, me ya 
sa kike kuka?” Ta ce musu, “Ai, an dauki Ubangijina, ban kuwa 
san inda aka sa shi ba.” I4Da ta gama fadin wannan magana sai 
ta juya ta ga Yesu tsaye, amma ba ta gane cewa shi ne ba. '? Sai 
Yesu ya tambaye ta ya ce, “Uwargida, me ya sa kike kuka? Wa 
kike nema?” Tana tsammani ko shi ne mai aiki a lambun, shi ya 
sa ta ce masa, “Mai gida, in kai ne ka dauke shi, gaya mini inda 
ka sa shi mana don in dauke shi.” 16 Yesu ya kira ta ya ce, 
“Maryamu!” Sai ta juya zuwa wajen Yesu ta ce masa da yaren 
Yahudawa, “Rabboni!” (Wannan yana nufin “Malam”.) 

17 Yesu ya ce mata, “Kada ki rife ni, domin har yanzu ban 
hau wurin Uba ba tukuna. Amma ki tafi wurin "yan'uwana ki ce 
musu, zan koma wurin Ubana kuma Ubanku, Allahna kuma 
Allahnku.” !8 Sai Maryamu 'yar garin Magadala ta je ta ce wa 


256 YOHANNA 20 


almajiran, “Ai, na ga Ubangiji.” Ta kuma gaya musu abin da 
Yesu ya fada mata. 


Yesu Ya Bayyana ga Almajiransa 
(Mat 28.16-20; Mar 16.14-18; Luk 24.36-49) 

19 Da yamma ta yi a ranar farko ta mako, almajiran Yesu suna 
wuri daya. Sun kuma kukkule kofofi domin suna tsoron 
shugabannin Yahudawa. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsakiyarsu, 
ya ce musu, “Salama ta kasance tare da ku.” 20 Bayan da ya fada 
wannan magana, ya nuna musu hannayensa da wajen 
hakarkarinsa. Sai almajiransa suka yi farin ciki da ganin Ubangiji. 

21 Sa'an nan Yesu ya sake ce musu, “Salama ta kasance tare 
da ku! Kamar yadda Uba ya aiko ni haka ni ma na aike ku.” 
22 Da ya fada haka sai ya hura musu numfashinsa, ya ce musu, 
“Ku karbi Ruhu Mai Tsarki. 53 Duk wanda kuka gafarta masa 
zunubai, to, an gafarta ke nan,-kuma duk wanda ba ku gafarta ba, 
to, ba a gafarta masa ba ke nan.” 


Shaidar Bangaskiyar Toma 


24 Toma kuwa, daya daga cikin sha biyun nan, wanda ake ce 
da shi "Yan Biyu, ba ya nan tare da su a lokacin da Yesu ya zo. 
25 Sai sauran almajiran suka ce masa, “Ai, mun ga Ubangiji.” 
Amma Toma ya ce musu, “In ban ga ramin Kusoshin a 
hannayensa ba, in sa yatsata a ramin Kusoshin ba, in kuma sa 
hannuna a gefen hakarkarinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba.” 

26 Bayan kwana takwas almajiran suna tare a gidan, kuma 
Toma yana tare da su. Kofofi suna kulle, amma Yesu ya zo ya 
tsaya a tsakiyarsu ya ce, “Salama ta kasance tare da ku.” ?7 Sa'an 
nan ya ce wa Toma, “Sa yatsarka nan, ka dubi hannayena. Miko 
hannayenka ka sa a gefen hakarkarina. Ka daina shakka, ka ba 
da gaskiya.” 

28 Sai Toma ya ce masa, “Ya Ubangijina, da Allahna kuma!” 
29 Yesu ya ce masa, “Ai, don ka gan ni ne shi ya sa ka ba da 
gaskiya. Masu albarka ne wadanda suka ba da gaskiya ba tare da 
sun gan ni ba.” 


Manufar Littafin Nan 


30 Yesu ya yi abubuwan ban mamaki da yawa a idanun 
almajiransa wadanda ba a rubuta a wannan littafi ba. 3! Amma an 
rubuta wadannan ne, don ku ba da gaskiya Yesu shi ne Almasihu, 


YOHANNA 20 — 21 257 


Dan Allah. Sa'an nan kuma, ta wurin ba da gaskiya ku sami rai 
a cikin sunansa. 


Yesu Ya Bayyana ga Almajiransa Bakwai 


J 1 1 Bayan haka Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiransa 

a bakin Tekun Tibariya. Kuma ga yadda ya bayyana kansa. 
2Siman Bitrus, da Toma wanda ake ce da shi 'Yan Biyu da 
Nataniyel daga Kana ta Galili, da "ya'yan Zabadi, da kuma 
wadansu almajiran biyu duk suna nan tare. ? Sai Bitrus ya ce, “Za 
ni kamun kifi.” Sauran almajiran suka ce, “Mu ma za mu tafi 
tare da kai.” Sai suka fita suka shiga jirgin ruwa suka tafi. Amma 
a wannan daren ba su kama kome ba. 

4 Gari yana wayewa ke nan, sai ga Yesu a tsaye a bakin tekun, 
amma almajiran ba su gane Yesu ne ba. 5 Sai Yesu ya ce musu, 
“Samari, kuna da kifi?” Suka amsa masa suka ce, “A'a.” 6 Yesu 
ya ce musu, “Ku jefa abin kamun kifinku a hannun dama na 
jirgin, za ku samu.” Suka jefa shi kamar yadda Yesu ya fada, 
suka kama kifi da yawa har suka kāsa jawo abin kamun kifin 
zuwa cikin jirgin. 

7 Sai almajirin nan da Yesu yake Kauna ya ce wa Bitrus, “Ai, 
Ubangiji ne!” Da Siman Bitrus ya ji cewa Ubangiji ne, sai ya 
dauki rigarsa ya sa don tun da ma a tube yake. Sa’an nan ya yi 
tsalle ya shiga cikin ruwan. $ Sauran almajiran kuwa suka je gefen 
tekun a cikin jirgin, suna jan abin kamun kifin cike da kifi. Don 
dā ma ba su da nisa da gefen tekun, misali mita dari ne. 

9 Da fitowarsu bakin ruwa, sai suka ga garwashin wuta a 
wurin, da kifi a kai, da burodi kuma. !° Yesu ya ce musu, “Ku 
kawo wadansu kifi a cikin wadanda kuka kama yanzu.” !! Sai 
Siman Bitrus ya hau jirgin ruwan, ya jawo abin kamun kifin zuwa 
gefen ruwa. Abin kamun kifin yana kuwa cike da manyan kifaye 
dari da hamsin da uku. Amma duk da yawansu haka, abin kamun 
kifi bai yage ba. 12? Sai Yesu ya ce musu, “Ku zo ku ci abincin 
safe.” A cikin almajiran kuwa ba wanda ya yi Karfin hali ya 
tambaye shi kowane ne shi, domin sun san cewa Ubangiji ne. 
13 Sai Yesu ya je ya dauki burodin ya ba su, ya kuma dauki kifin 
ya ba su. 4 Wannan shi ne sau na uku da Yesu ya bayyana kansa 
ga almajiran bayan da aka tashe shi daga matattu. 


Yesu da Bitrus 


15 Da suka gama cin abincin safen, sai Yesu ya tambayi Siman 
Bitrus ya ce, “Siman dan Yohanna, kana Kaunata fiye da 


258 YOHANNA 21 


wadannan?” Sai Bitrus ya amsa masa ya ce, “1, Ubangiji, ai, ka 
san yadda nake sonka.” Yesu ya ce masa, “Ka ciyar da 
tumakina.” !6 Sai Yesu ya sake tambayarsa sau na biyu ya ce, 
“Siman dan Yohanna, kana Kaunata?” Ya amsa ya ce, “I, 
Ubangiji, ai, ka san ina sonka.” Yesu ya ce masa, “Ka yi kiwon 
tumakina.” 17 Yesu ya tambaye shi sau na uku ya ce, “Siman dan 
Yohanna, kana sona?” Sai Bitrus ya yi bakin ciki, don a tambaya 
ta uku Yesu ya ce “Kana sona?” Sai shi kuwa ya amsa ya ce, 
“Ya Ubangiji, ai, ka san dukan kome, ka san ina sonka.” Yesu 
ya ce masa, “To, ka ciyar da tumakina. '? Hakika, ina gaya maka, 
lokacin da kake saurayi kakan sa wa kanka sutura ka je duk inda 
ka ga dama, amma in ka tsufa za ka mike hannayenka, wani ya 
sa maka sutura, yi kai ka inda ba ka so ka tafi.” 1? (Yesu ya fada 
wannan ne domin yă nuna irin mutuwar da Bitrus zai yi don yă 
daukaka Allah.) Bayan wannan magana, Yesu ya ce wa Bitrus, 
“Ka bi ni.” 

Yesu da Almajirin da Yake Kauna 

20 Bitrus ya juya ya dubi baya, sai ya ga almajirin nan da 
Yesu yake Rauna yana binsu. Wannan shi ne almajirin da ya 
jingina a Kirjin Yesu a lokacin cin abincin Bikin Ketarewa. Shi 
ne wanda ya tambayi Yesu ya ce, “Ya Ubangiji, wane ne zai ci 
amanarka?” 21 Da Bitrus ya gan shi, sai ya tambayi Yesu ya ce, 
“Ubangiji, wannan mutum fa?” 22 Sai Yesu ya ce masa, “In na 
nufe shi da rayuwa har kafin in dawo, ina ruwanka? Kai dai, ka 
bi ni!” 23 Saboda haka wannan labari ya yi ta bazuwa cikin masu 
bin Yesu, cewa almajirin nan ba zai mutu ba. Amma Yesu bai 
ce ba zai mutu ba. Ya dai ce, “In na nufe shi da rayuwa har kafin 
in dawo, ina ruwanka?” 

24 Wannan shi ne almajirin da yake ba da shaida a kan 
wadannan abubuwa, ya kuma sa su a rubuce. Mun kuma san cewa 
shaidarsa gaskiya ce. 

25 Amma akwai wadansu abubuwa da yawa da Yesu ya yi, in 
da za a rubuta duka, ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya 
daukan littattafan da za a rubuta ba. 


AYYUKAN MANZANNI 


Gabatarwa 


Masu ilimi sun yarda cewa Luka abokin tafiyar manzo Bulus ne ya 
rubuta littafin Ayyukan Manzanni da kuma Bishara ta Hannun Luka 
(Dubi A.M. 16.10-17, 20.5-15, 21.1-18, 27.1—28.16). Ra'ayoyi dai 
sun rabu game da lokacin da aka rubuta wannan littafin. Wadansu sun 
yarda cewa a lokaci guda ne aka rubuta shi da Bishara ta Luka. 

Dalilan da suka sa aka rubuta wannan littafin su ne, domin a ba 
Tiyofilus ainihin tabbataccen rahoto game da yadda addinin Kirista ya 
samo tushe. Littafin ya kuma nuna yadda addinin Kirista ya soma 2 
cikin Yahudawa a Urushalima har ya bazu cikin wadanda ba Yahudawa 
ba ko'ina a duniya. A lokacin nan an dauki masu bi kamar masu tawaye 
ne ga masu mulki. Saboda haka aka rubuta wannan littafin domin a 
kare wadannan masu bi. 

Littafin Ayyukan Manzanni ya zama kamar gada tsakanin ayyukan 
da Yesu ya yi yayin da yake a duniya da kuma ayyukan da manzanni 
suka ci gaba da yi. Ruhu Mai Tsarki ya yi muhimmin aiki ta wurin ba 
wa manzannin ikon shaida bishara. Littafin ya ba da haske sosai game 
da rayuwa da ayyuka na Bitrus da Bulus da sauran manzannin. Ko’ina 
aka yi bisharar, mutane sukan ba da gaskiya, amma wannan nasara 
takan zo hade da tsanani. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Shirin wa’azin bishara 1.1-26 

Wa’azin bishara a Urushalima 2.1—8.3 

Bishara a Yahudiya da Samariya 8.4— 12.25 

Tafiyar Bulus ta farko don wa'azin bishara 13.1—14.28 
Taron shugabannin jama’a masu bi a Urushalima 15.1-35 
Tafiyar Bulus ta biyu don wa’azin bishara 15.36—18.22 
Tafiyar Bulus ta uku don wa’azin bishara 18.23—21.16 
An kama Bulus a Urushalima 21.17—23.22 

An kulle Bulus a Kaisariya 23.23—26.32 

An kai Bulus Roma 27.1—28.31 


Alkawarin Zuwan Ruhu Mai Tsarki 


1 1 Ya Tiyofilus, a littafina na farko na rubuta maka game da 
dukan abubuwan da Yesu ya fara yi, da kuma wadanda ya 
fara koyarwa, ? har zuwa ranar da aka dauke shi zuwa sama. Kafin 


1.1: Luk 1.1-4 


259 


260 AYYUKAN MANZANNI 1 


a dauke shi zuwa sama, ya yi wa manzannin da ya zaba umarni 
ta wurin Ruhu Mai Tsarki. 

3 Bayan mutuwarsa, ya bayyana gare su da rai, har ya tabbatar 
musu maganar tashinsa ta wajen ayyuka iri-iri. Ya yi kwana 
arba'in, yana magana a kan alamuran mulkin Allah. 4A lokacin 
da yake tare da su,” ya umarce su cewa, “Kada ku bar 
Urushalima. Ku jira sai alkawarin da Ubana ya yi ya cika tukuna, 
wanda na fada muku da bakina, cewa, 5 Yohanna ya yi wa mutane 
baftisma da ruwa, amma nan da 'yan kwanaki, za a yi muku 
baftisma da Ruhu Mai Tsarki.” 


An Dauki Yesu zuwa Sama 


6 Da manzannin suka taru, sai suka tambayi Yesu suka ce, 
“Ubangiji, yanzu ne za ka mayar wa Isra’ila mulki?” 

7 Yesu ya ce musu, “Uba kadai yake da ikon shirya lokatai 
da zamanai, amma ku ba a ba ku damar sanin wadannan ba. 
8 Amma za ku sami iko sa’ad da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, 
za ku zama shaiduna a Urushalima, da cikin dukan Yahudiya, da 
Samariya, har zuwa iyakar duniya.” ? Da ya fada haka, suna cikin 
dubawa, sai aka dauke shi zuwa sama. Wani girgije ya rufe shi, 
ba su Kara ganinsa ba. 

10 Sa’ad da suke zuba ido sama, shi kuma yana tafiya, sai ga 
mutum biyu a tsaye kusa da su, sun sa fararen riguna. !! Sai suka 
ce, “Ku mutanen Galili, don me kuke tsaye kuna kallon sama? 
Yesun nan da aka dauke daga wurinku zuwa sama, zai sake 
dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi.” 


An Zabi Matiyas Yă Dauki Matsayin Yahuda 


12 Sai manzannin suka koma Urushalima daga Dutsen 
Itatuwan Zaitun, wanda yake kusa da Urushalima, misalin tafiyar 
Ranar Hutu guda, wato, kilomita daya. '3 Da suka shiga birnin, 
suka hau gidan sama inda suke zama, wato, su Bitrus, da 
Yohanna, da Yakubu, da Andarawus, da Filibus, da Toma, da 
Batilomi, da Matiyu, da Yakubu dan Alfiyus, da Siman wanda 
ake ce da shi mai kishin Kasarsu, da kuma Yahuda dan Yakubu. 
14Duk wadannan sun mika kai ga yin addu'a da nufi daya tare 
da wadansu mata, da Maryamu uwar Yesu, da kuma 'yan' uwansa. 


1.4: Luk 24.49 1.5: Mat 3.11; Mar 1.8; Luk 3.16; Yoh 1.33 

1.8: Mat 28.19; Mar 16.15; Luk 24.47-48 1.9: Mar 16.19; Luk 24.50-51 

1.13: Mat 10.2-4; Mar 3.16-19; Luk 6.14-16 

“1.4 lokacin da yake tare da su: Wani jayi na wadannan kalmomi shi ne 
“lokacin da yake cin abinci,” ko kuwa “da suka zo wuri daya.” 





AYYUKAN MANZANNI | -2 261 


15 A kwanakin nan, akwai taron 'yan'uwa wato, masu ba da 
gaskiya (wajen mutum dari da ashirin). Bitrus ya tashi a tsaye ya 
ce, 16“%°Yan’uwa, lallai ne a cika Maganar Allah da Ruhu Mai 
Tsarki ya fada a da ta bakin Dawuda game da Yahuda, wanda ya 
yi wa masu kama Yesu jagora. !? Gama dā shi daya daga cikinmu 
ne, an kuma ba shi rabonsa cikin aikin nan.” '8(Da ladan mugun 
aikinsa, Yahuda ya sayi wani fili, sai ya fadi da kai, cikinsa ya 
fashe, kayan cikinsa duk suka zuba a waje. ? Duk masu zama a 
Urushalima kuwa sun san abin nan da ya faru, har da ake ce da 
filin “Akaldama” da yarensu, wato, Filin Jini.) 

20 “Gama a rubuce yake a Zabura cewa, 

‘Gidansa yă zama an yashe shi, 
kada kowa yă zauna a ciki.’ 
An kuma ce, 

“Matsayinsa wani ya dauka.” 

21 “Don haka lallai ne a zabi wani daga cikin mutanen nan, 
wanda yake tare da mu duk kwanakin da Ubangiji Yesu yake 
shiga da fita a wurinmu. ?? Ya kamata wannan mutum ya zama 
wanda ya kasance tare da mu tun daga lokacin da Yohanna yake 
yin baftisma har zuwa ranar da aka dauki Yesu daga wurinmu 
zuwa sama. Dole ne daya daga cikin mutanen nan ya shaida 
tashinsa daga matattu tare da mu.” 

23 Sai suka gabatar da mutum biyu, Yusufu mai suna 
Barsaba, wanda kuma ake ce da shi Justus, da kuma Matiyas. 
24 Almajiran suka yi addu'a suka ce, “Ubangiji, ka san zuciyar 
kowa. Ka nuna mana wanda ka zaba a cikin wadannan mutum 
biyu, 25 ya zama manzo, ya dauki matsayin aikin manzon da 
Yahuda ya bari don yă tafi wurin da ya dace da shi.” 26 Sai 
suka yi kuri’a a kansu, Matiyas ya ci, aka kuma sa shi ya zama 
manzo tare da goma sha dayan nan. 


Zuwan Ruhu Mai Tsarki 

2 1 Da ranar bikin Fentikos? ta yi, duk masu bi suna tare a wuri 
daya. 2? Ba labari sai aka ji wata Kara daga sama kamar ta 

babbar iska, ta cika dukan gidan da suke zaune a ciki. “Sai ga 

wadansu abubuwa kamar harsunan wuta, suka bayyana a gare su, 

suna rarrabuwa, suna sassauka a kan kowane dayansu. 


.18-19: Mat 27.3-8 1.20: Zab 69.25; 109.8 

122 Mat 3.16; Mar 1.9; 16.19; Luk 3.21; 24.51 1.25: Irm 17.10 
1,26: K. Mag 16.33 2.1: L. Fir 23.15-21; M. Sh 16.9-11 

b 2,1 Fentikos: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


262 AYYUKAN MANZANNI 2 





Hoton Zuwan Ruhu Mai Tsarki (2.2-4) 


4Sai duk aka cika su da Ruhu Mai Tsarki, suka kuma fara 
magana da wadansu harsuna dabam-dabam, yadda Ruhun ya yi 
musu baiwar yin magana. 

5 To, akwai wadansu 'yan addinin Yahudanci da suke zama 
a Urushalima sun kuwa zo ne daga ko'ina cikin Kasashen 
duniya. 6 Da suka ji Karar iskar din nan, sai taron mutane ya 
hadu. Dukansu suka yi mamaki, don kowannensu ya ji taron 
masu bi suna magana da yaren garinsu. 7 Suka yi mamaki sosai, 
suna cewa, “Ashe, duk masu maganan nan ba Galilawa ba ne? 
8 Yaya kuma kowannenmu yana ji suna magana da yarensa?” 
?Ga mu kuwa, Fartiyawa, da Madiyawa, da Elamawa, da 
mutanen Mesofotamiya, da na Yahudiya, da na Kafadokiya, da 
na Fantus, da na Asiya, !° da na Firijiya, da na Bamfiliya, da 
na Masar, da kuma na kewayen Sayirin ta Kasar Libiya, har ma 
da baki daga Roma. Ga mu wadanda aka haife mu a cikin 
addinin Yahudanci da wadanda suka tuba suka shiga addininmu. 
11 Ga mu kuma Kiritawa, da Larabawa, duk muna ji suna 
magana da yarenmu a kan manyan abubuwan da Allah ya yi. 
12 Duka kuwa suka yi mamaki, suka rude, suna ce wa juna, 
“Mene ne wannan yake nufi?” 

13 Amma wadansu suka yi musu ba’a suka ce, “Ruwan inabi 
suka sha suka bugu.” 


AYYUKAN MANZANNI 2 263 


Jawabin da Bitrus Ya Yi a Ranar Fentikos 


14 Sai Bitrus ya tashi tsaye tare da sha dayan nan, ya daga 
murya ya yi musu jawabi, ya ce, “Ku 'yan'uwana Yahudawa da 
dukan masu zama a Urushalima, ku ji, ku kuma kula da abin da 
zan fada muku. ISMutanen nan ba su bugu ba kamar yadda kuke 
tsammani, tun da yake yanzu karfe tara ne kawai na safe. 
16 Wannan, ai, shi ne abin da annabi Jowel ya fada cewa, 

17 “Allah ya ce: 

A kwanakin karshe zan zubo wa dukan 'yan Adam 
Ruhuna. 

"Ya'yanku maza da mata za su yi annabci. 

Ru'uya za ta zo wa samarinku, 

Tsofaffinku kuma za su yi mafarkai. 

18 Hakika, har ma a kwanakin nan zan 
zubo Ruhuna a kan bayina maza da mata, 
Za su kuma yi annabci. 

19 Zan nuna abubuwan al’ajabi a sararin sama, 
Da abubuwan ban mamaki a nan kasa, 
Wato jini, da wuta, da kuma bakin hayaki. 

20 Za a mai da rana duhu, 

Wata kuma zai zama ja kamar jini, 
Kafin ranar Ubangiji ta zo, 
Babbar Ranan nan mai daukaka. 

21 A lokacin nan ne kowa da ya yi addu'a 
da sunan Ubangiji zai sami ceto.’ 

22 “Ya ku 'yan'uwana Isra’ilawa, ku ji wannan magana. Yesu 
Banazare mutum ne da Allah ya tabbatar muku cewa ya yarda da 
shi. Allah ya nuna wannan ta wurin abubuwan ban mamaki, da 
abubuwan al'ajabi, da alamu wadanda ya yi ta wurin Yesu a 
cikinku, kamar yadda ku ma kuka sani da kanku don duk sun 
faru a idonku. ?3 Shi mutumin nan, an ba da shi gare ku bisa ga 
yadda Allah ya shirya, kuma da saninsa, kuka kuwa gicciye shi, 
kuka kashe shi ta hannun masu zunubi. ?24 Amma Allah ya fanshe 
shi daga ikon mutuwa, ya tashe shi daga matattu don ba ya 
yiwuwa mutuwa ta rike shi. 25 Gama Dawuda ya yi magana game 
da shi ya ce, 

‘Kullum ina ganin Ubangiji, yana nan tare da ni. 
Domin yana hannun damana, ba abin da zai ba ni tsoro. 
26 Saboda haka zuciyata tana murna, 


2.17-21: Jow 2.28-32 2.23: Mat 27.35; Mar 15.24; Luk 23.33; Yoh 19.18 
2.24: Mat 28.5-6; Mar 16.6; Luk 24.5 


264 AYYUKAN MANZANNI 2 


ina farin ciki sosai, 
ko da yake ni mutum ne mai mutuwa, zan zauna cikin 
bege. 

27 Don ba zai bar raina a kabari ba, 

ba kuwa zai bar Mai Tsarkinsa ya ruba ba. 

28 Ka koya mini hanyar rayuwa. 

Za ka cika ni da murna ta wurin kasancewarka tare da ni.” 

29 “Yan'uwana Isra'ilawa, zan iya yi muku magana babu 
shakka game da kakanmu Dawuda. Dawuda ya mutu, an binne 
shi, kabarinsa kuma yana nan tare da mu har wa yau. 3? Shi annabi 
ne, kuma ya san Allah ya yi masa alkawari tare da rantsuwa, 
cewa zai nada wani daga cikin zuriyarsa:sarki, kamar yadda ya 
nada shi Dawuda. 3! Dawuda ya hango haka, ya kuma yi magana 
a kan tashin Almasihu daga matattu, cewa ba za a bar shi a kabari 
ba, jikinsa kuma ba zai ruba ba. 32 Allah ya ta da Yesun nan daga 
matattu, mu kuwa duk shaidu ne ga wannan. 

33 “An daukaka shi ga hannun dama na Allah, kuma ya karbi 
Ruhu Mai Tsarki daga wurin Uba, yadda aka yi alkawari. Yanzu 
kuma ya zubo Ruhun a kanmu. Shi ne ya kawo abin da kuke 
gani, kuke kuma ji. 34 Ai, ba Dawuda ne ya hau sama ba, amma 
shi da kansa ya ce, 

‘Ubangiji ya ce wa Ubangijina, 
Zauna a hannun damana, 

35 Har in sa ka take abokan gābanka.’ 

36 “Saboda haka, sai duk jama'ar Isra'ila su tabbata cewa 
Yesun nan da kuka gicciye, Allah ya mai da shi Ubangiji, da 
kuma Almasihu.” 

37 To, da suka ji haka, maganar ta soki zuciyarsu, suka ce wa 
Bitrus da sauran manzannin, “Yan'uwa, mene ne za mu yi?” 

38 Sai Bitrus ya ce musu, “Sai ku tuba, a yi wa kowannenku 
baftisma cikin sunan Yesu Almasihu don a gafarta muku 
zunubanku. Za ku kuwa sami kyautar Ruhu Mai Tsarki. 3? Gama 
wannan alkawarin Allah dominku ne tare da "ya" yanku, da kuma 
dukan wadanda suke nesa, wato, dukan wadanda Ubangiji 
Allahnmu ya kira zuwa wurinsa.” 

40 Sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa, yana 
ta yi musu gargadi yana cewa, “Ku cece kanku daga hukuncin 
da yake a kan masu mugun aikin nan.” 4 Wadanda suka yarda 
da maganar Bitrus kuwa aka yi musu baftisma. A ranan nan kuma 
suka Karu da wajen mutum dubu uku. 4# Sai suka sa hankalinsu 


2.25-28: Zab 16.8-11 2.30: Zab 132.11; 2 Sam 7.12-13 2.34-35: Zab 110.1 





AYYUKAN MANZANNI 2 -3 265 


duka a kan koyarwar da manzanni suke yi, suna cin abinci tare 
da juna, suna zumunci yayin da suke addu'a. 


Yadda Zaman Masu Bi Ya Kasance 


43 Sai tsoro ya kama kowa, don Allah yana yin abubuwan ban 
mamaki da alamu da yawa ta wurin manzannin. 44 Dukan 
wadanda suka ba da gaskiya sun kasance tare cikin zumunci, suna 
amfani da kome nasu tare gaba daya. 45 Suka sayar da abin da 
suke da shi, suka rarraba wa kowa kudin bisa ga bukatarsa. 
46 Kowace rana kuma suna zuwa haikali da:nufi daya. Suna cin 
abinci tare a gidajensu, suna ci suna sha da farin ciki, da yarda 
rai, 47 tare da yabon Allah. Suna kuma da farin jini a wurin mutane 
duka. Kowace rana kuma Ubangiji yana Rara musu wadanda suke 
samun ceto. 


An Warkar da Gurgu a Kofar Haikali 


3 1 Wata rana Bitrus da Yohanna suna tafiya haikali a lokacin 
addu'a, da Rarfe uku na yamma. ? A kofar da ake ce da ita 
Kyakkyawar Kofa, akwai wani mutum wanda tun haihuwarsa shi 
gurgu ne. Kowace rana a kan dauke shi zuwa Rofar haikali, don 
ya roki kudi daga wurin masu shiga. 

3 Da ya ga Bitrus da Yohanna za su shiga haikalin ke nan, 
sai ya roke su kudi. 4 Bitrus da Yohanna suka zuba masa ido, 
Bitrus ya ce, “Dube mu.” 5 Sai kuwa duk hankalin gurgun ya 
koma kansu, yana tsammani za su ba shi wani abu. Amma 
Bitrus ya ce, “Kudi kam, ba ni da su, amma abin da nake da 
shi, shi zan ba ka. A cikin sunan Yesu Almasihu Banazare, tashi 
ka yi tafiya.” 7 Sai Bitrus ya kama hannunsa na dama, ya daga 
shi. Nan take Rafafunsa da idanun kafafunsa suka yi Karfi. 8 Ya 
yi wuf! Ya mike tsaye, ya fara tafiya, ya shiga haikalin tare da 
su, yana tafiya yana tsalle yana kuma yabon Allah. ? Dukan 
mutane suka gan shi yana tafiya yana yabon Allah. !° Suka 
kuwa gane shi ne mai zama a bakin Kyakkyawar Kofa ta 
haikalin yana roko. Sai suka yi mamaki Kwarai da gaske game 
da abin da ya faru da shi. 


Jawabin Bitrus a Barandar Solomon 


11 Tun gurgun nan da aka warkar a Kyakkyawar Kofa yana 
rike da Bitrus da Yohanna, sai duk jama’a suka zo wurinsu a guje 
a cikin barandar da ake ce da shi Barandar Solomon, suna 


2.44: A.M. 4.32-35 


266 AYYUKAN MANZANNI 3 


mamaki. '? Da Bitrus ya ga haka, sai ya yi wa jama'a jawabi ya 
ce, “Ku Isra'ilawa, don me kuke mamakin wannan? Don me 
kuma kuke ta kallonmu, sai ka ce da ikon kanmu ne, ko kuwa 
don aniyarmu cikin bin Allah ne muka sa mutumin nan ya yi 
tafiya? !3Allahn Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu, Allahn 
kakanninmu, shi ya daukaka Bawansa Yesu. Shi ne wanda kuka 
bashe shi, kuka kuma Ri shi a gaban gwamna Bilatus, ko da yake 
Bilatus ya yi Rokari ya sake shi. 14 Amma kuka Ri Mai Tsarkin 
nan, Mai Adalci, kuka roka a sakar muku mai kisankai, 'S kuka 
kuwa kashe wanda shi ne Tushen rai. Amma Allah ya tashe shi 
daga matattu; mu kuwa shaidu ne ga wannan. !6 To, ta ikon sunan 
Yesu ne, wato, ta wurin ba da gaskiya gare shi, shi ne ya ba 
mutumin nan Rarfi. Ga mutumin. Kun san shi. Ta wurin 
bangaskiya cikin Yesu, mutumin nan ya sami cikakkiyar lafiya. 
Dukanku kuwa shaidun wannan ne. 

17 “Yanzu, 'yan'uwa, na sani cikin rashin sani ne kuka yi 
haka, kamar yadda shugabanninku ma suka yi. !$ Amma ta haka 
Allah ya cika abin da ya fada ta bakin annabawa duka cewa, 
Almasihunsa zai sha wuya. '? Saboda haka sai ku tuba, ku juyo 
ga Allah domin a wanke zunubanku, Ubangiji zai sabunta 
zuciyarku, ? zai aiko da Almasihu da ya zaa muku tun da, 
wato, Yesu. 2! Lallai ne Yesu ya zauna a sama, har lokacin da 
za a mai da dukan abubuwa sabo, kamar yadda Allah ya fada 
tun zamanin dā ta bakin annabawansa masu tsarki. 22 Gama 
Musa ya ce, “Ubangiji Allahnku zai aika muku da wani annabi 
daga cikin "yan'uwanku, kamar yadda ya aike ni. Lallai ne ku 
saurari dukan abin da zai fada muku. 23 Zai zama kuma duk 
wanda ya Ri sauraron annabin nan, za a fid da shi daga cikin 
jama’a.’ 24 Hakika, dukan annabawan da suka yi annabci, wato, 
tun daga kan Sama’ila, da wadanda suka zo daga baya, duk sun 
yi magana a kan wadannan kwanakin. 25 Annabcin da aka yi ta 
wurin annabawa, dominku ne, ku ne kuma za ku ci gādon 
alkawarin da Allah ya yi wa kakanninku, da ya ce wa Ibrahim, 
‘Ta zuriyarka ne za a yi wa dukkan kabilun duniya albarka.’ 
26 Da Allah ya zabi Bawansa, ya fara aiko shi wurinku ne don 
ya yi muku albarka ya juyo da kowane dayanku daga hanyar 
muguntarsa.” 

Fit 3.15 


3.13: 
3.14: Mat 27.15-23; Mar 15.6-14; Luk 23.13-23; Yoh 19.12-15; Ish 5.3-11 
3.22: M. Sh 18.15,18 3.23: M. Sh 18.19 3.25: Far 22.18 


AYYUKAN MANZANNI 4 267 


Bitrus da Yohanna a Gaban “Yan Majalisa 
4 l Lokacin da Bitrus da Yohanna suke cikin yin magana da 
jama’a, sai firistoci da shugaban dogarawan haikalin da 
Sadukiyawa? suka zo wurinsu. ?Sun yi fushi domin almajiran 
suna koya wa jama’a cewa matattu za su tashi da rai kamar yadda 
Yesu ya tashi. 3 Sai suka kama su, suka kulle su sai washegari, 
don yamma ta yi. “Amma da yawa cikin mutanen da suka ji 
wa'azin suka ba da gaskiya. Sai duk yawan masu bi ya kai wajen 
mutum dubu biyar. 

5 Washegari shugabanninsu da dattibansu, da malaman 
dokokinsu suka taru a Urushalima. 6 Hanana, babban firist, yana 
nan tare da Kayafa, da Yohanna, da Alekzanda, da kuma duk 
wadanda suke dangin babban firist. 7 Suka sa Bitrus da Yohanna 
suka tsaya a tsakiyarsu, sai suka tambaye su suka ce, “Da wane 
iko ne, ko kuwa da wane suna ne kuka yi wannan?” 

8 To, Bitrus, cike da Ruhu Mai Tsarki, ya tambaye su ya ce, 
“Ku shugabanni da dattiban jama’a, ° a yau, kuna tambayarmu a 
kan alherin da aka yi wa wannan gurgun ne? Kuna kuma so ku 
sani wanda ya warkar da shi ne? !° To, muna so ku sani ku tare 
da dukan mutanen Isra’ila cewa, a cikin sunan Yesu Almasihu 
Banazaren nan da kuka gicciye, wanda Allah ya ta da shi daga 
matattu, da sunansa ne wannan mutumin yake tsaye lafiyayye a 
gabanku. !! Wannan Yesun, shi ne ‘Dutsen nan da ku masu gini 
kuka rena, shi ne kuwa ya zama mafi kyau cikin duwatsun gini.’ 
12 Ba kuma samun ceto ga wani domin cikin dukan sunayen da 
aka ba wa mutane a duniya ba wani sunan da aka bayar wanda 
lallai ta wurinsa ne za mu sami ceto.” 

13 To, da shugabannin suka ga karfin halin Bitrus da Yohanna, 
suka kuma gane su marasa ilimi ne, talakawa kuma, sai suka yi 
mamaki, suka kuwa gane su abokan Yesu ne. 14 Amma da 
shugabannin suka ga mutumin nan da aka warkar din yana tsaye 
tare da manzannin, sai suka rasa abin da za su ce. !5 Suka umarci 
manzannin su fita daga majalisa, suka yi shawara da juna !6 suka 
ce, “Me za mu yi da mutanen nan? Don lallai dukan masu zama 
a Urushalima sun san cewa an yi wani babban abin ban mamaki 
ta wurin mutanen nan, ba kuwa yadda za mu ce, ‘Ba haka ba ne.’ 
17 Amma don kada abin yă bazu a cikin mutane, sai mu ja musu 


4.11: Zab 118.22 
541 Sadukiyawa: Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


268 AYYUKAN MANZANNI 4 


kunne, kada su kuskura su kara yi wa kowa magana cikin wannan 
sunan.” 

18'Sai suka kirawo manzannin, suka ja musu kunne, kada su 
kuskura su yi wa kowa magana, ko su kara koyarwa cikin sunan 
“Yesu. I? Amma Bitrus da Yohanna suka amsa musu suka ce, “To, 
ko daidai ne a wurin Allah mu fi jin maganarku fiye da maganar 
Allah? Sai ku duba ku gani. 2° Don mu kam, ba za mu iya yin 
shiru a kan abin da muka ji, muka kuma gani ba.” 2! Da suka 
Rara jan musu kunne, suka sake su. Sun kuwa rasa yadda za su 
yi su hore su, domin mutane duka suna daukaka Allah saboda 
abin da ya faru. ?? Mutumin nan kuwa da ya sami warkarwa na 
ban mamaki, ya fi shekara arba'in da haihuwa. 


Masu Bi Sun Yi Addu’a don Su Yi Magana ba Tsoro 


23 Da aka sake Bitrus da Yohanna, sai suka tafi wurin 
mutanensu, suka ba su labarin dukan abin da manyan firistoci da 
shugabanni suka fada musu. 24Su kuwa, da jin haka, sai suka 
daga muryarsu ga Allah da nufi daya, suka ce, “Ubangiji mai iko 
duka, kai ne ka halicci sama da kasa, da teku, da kuma dukan 
abubuwan da suke cikinsu. 25 Ta wurin Ruhu Mai Tsarki ka yi 
magana ta wurin bawanka wato, kakanmu Dawuda, ka ce, 

“Don me wadanda ba Yahudawa ba suka yi fushi? 
Kabilu kuma suka yi tunanin al’amuran wofi? 

26 Sarakunan duniya sun yi shirin fada, 

shugabanninsu kuma sun hada kai, 
suna gaba da Ubangiji, da kuma Almasihunsa.” 

27 “Gama hakika a birnin nan sarki Hirudus da Buntus Bilatus 
sun hada kai tare da wadanda ba Yahudawa ba, da jama’ar 
Isra'ila, suna gaba da Bawanka Yesu mai tsarki, wanda ka mai 
da shi Almasihu. 28 Sun taru domin su aikata duk abin da ka shirya 
zai faru, bisa ga ikonka da nufinka. 

29 “Yanzu kuma, ya Ubangiji, ka dubi yadda suke kokarin 
hana mu aiki. Ka ba bayinka karfin halin fadin maganarka babu 
tsoro. 30Ka rika mika hannunka na warkarwa, ka kuma yi 
abubuwan ban mamaki, da abubuwan al'ajabi albarkacin sunan 
Bawanka, Yesu mai tsarki.” 

31 Da suka yi addu'a, sai wurin da suka taru ya girgiza. Sai 
duk aka cika su da Ruhu Mai Tsarki, suka yi ta fadin maganar 
Allah babu tsoro. 


4.24: Fit 20.11; Neh 9.6; Zab 146.6 4.25-26: Zab 2.1-2 
4.27: Mat 27.1-2; Mar 15.1; Luk 23.1,7-11; Yoh 18.28-29 





AYYUKAN MANZANNI 4-5 269 


Kome na Masu Bi Daya Ne 


32 To, duk taron masu bi kuwa nufinsu daya ne, ra’ayinsu ma 
daya, ba kuma waninsu da ya ce abin da yake da shi nasa ne, sai 
dai nasu ne tare. 33 Da iko mai girma manzannin kuma suka ba 
da shaida a kan tashin Ubangiji Yesu daga matattu. Alheri mai 
yawa ya kasance a kan kowane dayansu, 34har ba wanda ya rasa 
wani abu a cikinsu. Domin duk masu gonaki ko gidaje suka rika 
sayar da su, suna kawo kudin, 3 suna ajiye a gaban manzannin, 
ana kuwa rarraba wa kowa bisa ga bukatarsa. 

36 Haka wani mai suna Yusufu ya yi. Shi Balawe ne, asalinsa 
mutumin Sayifurus ne, wanda manzannin suke ce da shi Barnaba, 
(wato, mai Karfafa zuciya). 37 Barnaba kuwa ya sayar da wata 
gonarsa, ya kawo kudin ya ajiye a gaban manzannin. 


Hananiya da Safiratu 


5 1 Amma wani mutum mai suna Hananiya, tare da matarsa 

Safiratu, ya sayar da wani abin da yake da shi. ? Sai ya boye 
wani abu daga cikin kudin, da sanin matarsa, ya kawo sashi 
kawai ya ajiye a gaban manzanni. “Sai Bitrus ya ce, “Kai 
Hananiya, ta yaya ka bar Shaidan ya shiga zuciyarka, har ka yi 
wa Ruhu Mai Tsarki Karya, ka kuma boye wani abu daga cikin 
kudin gonar? 4 Kafin ka sayar ba taka ba ce? Bayan da ka sayar 
ma, ba a sa ka dole ka ba da kudin ba. Ta yaya ka yi wannan 
tunani a zuciyarka? Ai, ba mutum ka yi wa Karya ba, Allah ka 
yi wa.” 5Da jin wannan maganar kuwa, Hananiya ya fadi ya 
mutu. Mutanen da suka ji kuwa, tsoro ya kama su sosai. 6 Samari 
suka tashi suka nade jikinsa da yadi, suka dauke shi zuwa waje 
suka binne., 

7 Bayan kamar awa uku, matar Hananiya ta shigo, ba ta san 
abin da ya faru ba. 8 Sai Bitrus ya ce mata, “Gaya mini, wannan 
shi ne iyakacin kudin da aka biya ku a kan gonan nan?” 

Sai ta ce, “I, iyakacin kudin ke nan.” 

9 Amma Bitrus ya ce mata, “Yaya kuka hada baki ku gwada 
Ruhun Ubangiji? Ki ji tafiyar wadanda suka binne mijinki, suna 
bakin kofa, za su kuwa dauke ki su fitar da ke.” 10 Nan take ta 
fadi a gabansa, ta mutu. Da samarin suka shigo suka same ta ta 
mutu, sai suka dauke ta, suka fitar da ita, suka binne ta ta gefen 
mijinta. '! Sai babban tsoro ya kama dukan jama’ar masu bi, da 
duk wadanda suka ji labarin wadannan abubuwa. 


4.32: A.M. 2.44-45 


270 AYYUKAN MANZANNI 5 


Manzannin Sun Yi Abubuwan Ban Mamaki da Yawa 


12 To, an yi alamu da abubuwan mamaki masu yawa cikin 
mutane ta wurin manzanni. Dukan masu bi kuwa sukan taru a 
Barandar Solomon a filin haikali. 13 Amma a cikin sauran mutane, 
ba wanda ya yi karfin halin shiga cikinsu, duk da haka kuwa 
jama’a suna ba su girma. 

14 Duk da haka masu ba da gaskiya ga Ubangiji suka yi ta 
Raruwa da jama’a masu yawan gaske, maza da mata. !5 Har ma 
ya kai ga mutane suna fito da marasa lafiya titi-titi, suna shimfida 
su a kan gadaje da tabarmi. Suna fata cewa idan Bitrus ya zo 
wucewa, ko inuwarsa ma ta bi ta kan wadansunsu. !$ Mutane da 
yawa kuwa suka yi ta taruwa daga garuruwan da suke kewayen 
Urushalima, suna ta kawo marasa lafiya da wadanda aljanu suke 
ba su wahala, dukansu kuwa aka warkar da su. 


Manzanni Sun Sha Wahala saboda Bangaskiyarsu 


17 Sai babban firist tare da dukan wadanda suke tare da shi, 
wato, "yan Kungiyar Sadukiyawa, sun ji kishin manzannin sosai. 
18 Saboda haka suka taso suka kama manzannin, suka sa su a 
kurkuku. 1? Amma da dare sai wani mala’ikan Ubangiji ya bude 
kofofin kurkukun, ya fito da su, ya ce, 22 “Ku je ku tsaya cikin 
haikali ku fada wa mutane dukan maganar wannan sabon rai.” 
21 Da suka ji haka, suka shiga haikalin da sassafe, suna koyarwa. 

Sa'ad da babban firist da wadanda suke tare da shi suka taru, 
suka kira Majalisa, da dukan shugabannin Isra’ila, suka aika 
kurkuku a kawo manzannin. ?? Amma da dogarawan haikalin suka 
je, ba su same su a kurkukun ba, suka dawo suka ba da labari, 
suka ce, 5 “Mun sami kurkukun a kulle sosai, masu gadi kuma 
suna gadin bakin kofofin, amma da muka bude, sai muka samu 
ba kowa a ciki.” 24Da shugaban dogarawan haikali da manyan 
firistoci suka ji haka, suka rikice sosai, suna tunanin abin da 
wannan zai kawo. 

25 Sai wani ya zo ya ce musu, “Ai, ga shi, mutanen nan da 
kuka sa a kurkuku suna tsaye a haikali, suna koyar da jama’a.” 
26 Sai dogarawan haikalin tare da shugabansu suka je suka kawo 
manzannin, amma fa ba da Karfi ba, don shugabannin suna tsoro 
kada jama'a su jejjefe su da duwatsu. 

27 Da suka kawo manzannin, suka sa suka tsaya a gaban 
Majalisa. Sai babban firist ya tuhume su, 5 ya ce, “Mun ja muku 
kunne sosai kada ku Kara yin koyarwa cikin sunan nan, amma ga 


AYYUKAN MANZANNI 5- 6 271 


shi kun cika Urushalima duk da koyarwarku, har ma kuna nema 
ku tura mana alhakin jinin mutumin nan.” 

29 Amma Bitrus da manzannin suka amsa suka ce, “Dole ne 
mu yi wa Allah biyayya fiye da mu yi wa mutum. 20 Allahn 
kakanninmu ya ta da Yesu, wanda kuka kashe ta wurin gicciye 
shi a kan gungumen itace. 3! Shi ne Allah ya daukaka ga damarsa 
ya zama Shugaba da kuma Mai Ceto, domin ya bude wa Isra’ila 
hanyar tuba, su kuma sami gafarar zunubansu. 32 Mu kuwa shaidu 
ne ga wadannan abubuwa, haka kuma Ruhu Mai Tsarki, wanda 
Allah ya ba wa masu yi masa biyayya.” 

33 Da shugabannin suka ji haka, sai suka ji fushi sosai, har 
suka so su kashe manzannin. 34 Amma wani Bafarisiye mai suna 
Gamaliyel, malamin Doka, wanda dukan jama'a suna ba shi 
girma, ya tashi tsaye cikin Majalisa, ya ba da umarni a fitar da 
mutanen nan waje tukuna. 35 Sa'an nan ya ce wa 'yan Majalisa, 
“Ku 'yan'uwa Isra’ilawa, ku kula fa da abin da kuke so ku yi wa 
mutanen nan. 36 Shekarun baya wani mutum ya bullo, mai suna 
Tudas, ya dauki kansa kamar wani abu. Wajen mutum dari hudu 
suka bi shi, amma aka kashe shi, aka kuwa watsar da masu binsa, 
wannan kuwa ya zama karshensu. 37 Bayan wannan kuma, wani 
mai suna Yahuda, mutumin Galili ya 6ullo, lokacin da ake Kirgan 
mutane, ya sa mutane suka bi shi. Shi ma ya halaka, masu binsa 
ma duka aka watsar da su. 38 To, yanzu ma, ina gaya muku, ku 
fita hanyar mutanen nan, ku bar su. Idan dai niyyarsu, ko aikinsu 
na mutum ne, ai, zai rushe. 3? Amma idan aikin nan na Allah ne, 
ba za ku iya hana mutanen nan ba. Kada fa a same ku kuna gāba 
da Allah.” 

Sai suka yarda da shawararsa, 40 suka kuma kirawo manzannin, 
suka yi musu bulala, suka ja musu kunne kada su kara yin magana 
cikin sunan Yesu. Sa'an nan suka sake su. 41 Manzannin suka 
tashi daga gaban Majalisar suna farin ciki a kan an ga sun isa su 
sha wulakanci saboda sunan Yesu. 4 Kowace rana kuwa, ko a 
haikali, ko a gida, ba su daina koyarwa da ba da Labari Mai Dadi 
na cewa Yesu shi ne Almasihu ba. 


An Zabi Masu Hidima Bakwai 

6 1 To, a kwanakin nan da almajirai suna karuwa, sai Yahudawa 
masu jin Helenanci suka yi gunaguni a kan Yahudawa masu 

jin yaren Aramaya. Yahudawa masu jin Helenanci sun yi 

gunaguni ne don a wajen rabon taimako na kowace rana ba a 


5.28: Mat 27.25 


272 AYYUKAN MANZANNI 6 


kula da matansu wadanda mazansu suka mutu. ? Sai sha biyun 
nan suka kirawo duk jama'ar masu bi, suka ce, “Ai, bai yi kyau 
mu bar wa'azin maganar Allah, mu shiga sha'anin abinci ba. 
3 Saboda haka, "yan'uwa, sai ku zabi mutum bakwai daga cikinku, 
wadanda suke da halin kirki, cike da Ruhu da kuma hikima, 
wadanda za mu ba su wannan aiki. “Mu kuma sai mu sami damar 
nacewa da yin addu'a da kuma koyar da maganar Allah.” 

5 Jama’a duka kuwa suka ji dadin abin da suka fada. Sai suka 
zabi Istifanus, wani mutumin da yake cike da bangaskiya da Ruhu 
Mai Tsarki, da Filibus, da Burokoras, da Nikano, da Timon, da 
Barminas, da Nikolas mutumin Antakiya, wanda ba Bayahude ba 
ne amma ya shiga addinin Yahudanci. 6 Wadannan ne aka gabatar 
a gaban manzanni. Bayan sun yi addu'a kuma, suka sa musu 
hannun albarka. 

7 Maganar Allah kuwa sai Kara yaduwa take. Yawan masu bi 
kuma a cikin bimin Urushalima sai Karuwa yake ta yi sosai, 
firistoci masu yawa sosai kuma suka karbi bangaskiyan nan. 


An Kama Istifanus 


8 To, Istifanus, cike da alheri da iko, ya yi ta yin manyan 
abubuwan ban mamaki da alamu a cikin jama'a. ? Sai wadansu 
na majami'ar da ake ce da ita majami'ar 'Yantattu,“ suka tayar 
wa Istifanus da gardama. Wadannan kuwa Yahudawa ne daga 
Sayirin da Alekzandiriya, da kuma daga Kasar Kilikiya, da ta 
Asiya. 10 Amma a ina! Sun kasa gardama da shi, domin yana 
magana da hikima, Ruhun Allah kuwa ya sauko a kansa. !! Sai 
suka zuga wadansu mutane a boye don su ce, “Mun ji shi yana 
zagin annabi Musa, yana yi wa Allah maganar reni.” 12 Ta haka, 
suka ta da hankalin jama'a, da shugabanni, da malaman dokoki, 
su kuma suka hau masa, suka kama shi, suka kai shi gaban 
Majalisa. 3 Sai shugabannin jama'a suka kawo masu shaidar 
Karya, wadanda suka ce, “Mutumin nan ko yaushe yana maganar 
banza a kan wurin nan mai tsarki da kuma Dokar Musa. 14 Mun 
ji shi yana cewa wai Yesu Banazaren nan zai rushe wurin nan, 
ya kuma canza duk al'adun da annabi Musa ya bar mana.” 15 Duk 
wadanda suke zaune a Majalisar kuwa suka zura masa ido, suka 
ga fuskarsa ta zama kamar ta mala’ika. 


“6.9 "Yantattu: Wannan yana nufin Yahudawa wadanda suka samu "yancin 
kansu daga bauta. 


AYYUKAN MANZANNI 7 273 


Jawabin Istifanus 


7 1 Sai babban firist ya tambayi Istifanus ya ce, “Abubuwan 
nan, gaskiya ne?” 

2 Sai Istifanus ya ce, “Ku 'yan'uwa da ubanni, ku saurare ni. 
Allah Madaukaki ya bayyana ga kakanmu Ibrahim sa'ad da yake 
a Rasar Mesofotamiya, tun bai zauna a Haran ba. 3 Allah ya ce 
masa, ‘Ka tashi daga Rasarku, ka bar ”yan'uwanka, ka je Kasar 
da zan nuna maka.’ 4 Sai kakanmu ya tashi daga Kasar Kaldiyawa, 
ya je ya zauna a Haran. Daga can kuma, bayan babansa ya mutu, 
Allah ya kawo shi Rasan nan da kuke zama a ciki yanzu. 5 Amma 
kuwa Allah bai ba shi Ibrahim gādon kasar ba, ko da taki daya. 
Sai dai ya yi masa alkawari zai sa Rasar ta zama tasa, shi da 
zuriyar da za su bi bayansa, ko da yake ba shi da yaro a lokacin. 
6 Allah kuwa ya fada cewa, zuriyar Ibrahim za su yi bakunci a 
wata Rasa, mutanen Kasar kuwa za su mai da su bayi, za su ba 
su wahala har shekara dari hudu. 7 Allah ya ce zai hukunta Kasar 
da za su bauta wa, bayan haka kuma zuriyar Ibrahim za su fito 
su bauta wa Allah a wannan wuri. 8 Allah kuma ya yi wa Ibrahim 
alkawari game da kaciya. Shi ya sa da Ibrahim ya haifi Ishaku, 
ya yi masa kaciya a rana ta takwas. Ishaku ya haifi Yakubu, 
Yakubu kuma ya haifi kakanninmu goma sha biyun nan. 

9 “Kakannin nan kuwa, da yake suna kishin dan'uwansu 
Yusufu, suka sayar da shi, aka kai shi Masar. Amma Allah yana 
tare da shi, 1° ya kuma fitar da shi daga dukan wahalarsa. Allah 
kuma ya sa ya zama mai hikima, mai farin jini a wurin Fir'auna, 
sarkin Masar. Fir’auna kuwa ya ba shi mulkin Masar, ya kuma 
sa jama’ar gidansa duka a hannun Yusufu. '! Ana nan, sai yunwa 
ta shigo a duk Rasar Masar da Kan'ana, tare da wahala mai 
tsanani, har kakanninmu suka rasa abinci. '? Amma da Yakubu 
ya ji akwai hatsi a Masar, ya aiki yaransa wato, kakanninmu zuwa 
Masar. Wannan ya zama tafiyarsu ta farko. !3 A tafiyarsu ta biyu 
Yusufu ya sanar da kansa ga 'yan'uwansa, Fir'auna kuma ya gane 
asalinsa. !'4 Sai Yusufu ya aika babansa Yakubu ya zo, da kuma 
dukan 'yan'uwan shi Yusufu. Dukansu kuwa mutum saba'in da 
biyar ne. !5 Sai Yakubu ya tafi Masar. A can ne ma ya mutu, shi 
da kakanninmu. !6 Sai aka kwaso su aka mai da su Shekem, aka 


-3: Far 12.1 7.4: Far 11.31; 12.4 7.5: Far 12.7; 13.15; 15.18; 17.8 

-7: Far 15.13-14 7.7; Fit 3.12 

: Far 17.10-14; 21.2-4; 25.26; 29.31—35.18 7.9: Far 37.11,28; 39.2,21 
0: Far 41.39-41 7.11: Far 42.1-2 7.13; Far 45.1,16 

4; Far 45.9-10; 17.18; Far 46.27 7.15: Far 46.1-7; 49.33 


418 kaciya: Dubi ma’anar wadansu kalmomi. 


7.2 
7.6 
7.8 
7.1 
71 


274 AYYUKAN MANZANNI 7 


sa su a kabarin da Ibrahim ya saya da kudin azurfa a wurin 
"ya'yan Hamor a nan Shekem. 

17 “Amma da lokacin cikar alkawarin da Allah ya yi wa 
Ibrahim ya yi kusa, jama'armu ta karu, ta yi yawa sosai a kasar 
Masar. '8 Sa'an nan aka yi wani sarki a Masar, wanda bai ma 
san kowane ne Yusufu ba. !9 Wannan sarki kuwa ya cuci 
kabilarmu, ya yi wa kakanninmu tsanani yana sa a yar da 
jariransu, don kada su rayu. 9 A lokacin nan ne aka haifi Musa, 
yaro mai kyan gaske. An yi renonsa wata uku a gidan babansa. 
21 Da aka yar da shi, 'yar Fir'auna ta dauke shi, ta lura da shi 
kamar danta. ?? Sai aka koya wa Musa dukan hikimar Masarawa, 
shi kuwa mutum ne mai iko cikin magana, da ayyukansa. 53 Da 
ya kai shekara arba'in ke nan, sai ya yi tunani ya je ya ziyarci 
"yan'uwansa Isra'ilawa. 24 Da ya ga wani mutumin Masar yana 
cutar dayansu, ya je ya taimaki mutumin Isra’ilar, ya rama masa, 
ya bugi mutumin Masar, ya kashe shi. 25Ya yi tsammani 
"yan'uwansa za su gane Allah zai yi amfani da shi domin ya 
cece su. Amma mutanen ba su gane ba. 26 Washegari kuma ya 
gan wadansu Isra’ilawa suna fada, sai ya so ya shirya su, ya ce, 
“Ku jama’a, ku 'yan'uwa ne fa, don me kuke cutar juna?’ 
27 Amma mai cutar dan'uwansa ya ture Musa gefe, ya ce, ‘Wa 
ya sa ka ka zama shugabanmu da alkalinmu? 28 Ashe, kana so 
ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutumin Masar nan na jiya?’ 
29 Da Musa ya ji haka, sai ya gudu ya yi zaman bakunci a kasar 
Midiyan, a can ya haifi "ya" ya biyu maza. 

30 “To, bayan shekara arba'in, wani mala'ika ya bayyana ga 
Musa a harshen wuta, a dan itace a wani daji kusa da Dutsen 
Sinai. 3! Da Musa ya ga haka, ya yi mamakin abin da ya gani. 
Da ya zo kusa don yă duba, sai ya ji muryar Ubangiji ta ce, 32 ‘Ni 
ne Allahn kakanninka, Allahn Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu.’ 
Sai jikin Musa ya fara rawa, bai ma iya dubawa ba. 

33 “Sai Ubangiji ya ce masa, ‘Ka cire takalmanka, domin 
wurin nan da kake tsaye wuri mai tsarki ne. 34 Lallai, na ga 
wahalar da ake ba mutanena da suke Masar, na ji kukansu, na 
kuma sauko in cece su. To, yanzu sai ka yi shiri in aike ka 
zuwa Masar.’ 

35 “To, shi Musan nan ne suka Ri, suna cewa, “Wa ya sa ka 
ka zama shugabanmu da alkalinmu?” Shi ne Allah ya aiko ya 

6: Far 23.3-16; 33.19; 50.7-13; Josh 24.32 7.17-18: Fit 1.7-8 


71 
7.19: Fit 1.10-11,22 7.20: Fit 2.2 7.21: Fit 2.3-10 7.28: Fit 2.14 
7.23-29: Fit2.11-15 7.29: Fit 18.3-4 7.32: Fit 3.6 7.30-34: Fit 3.1-10 


AYYUKAN MANZANNI 7 275 


zama shugaba, da mai ceto, ta wurin mala’ikan nan da ya bayyana 
a gare shi a dan itacen nan. 38 Shi ne kuwa ya fito da su, bayan 
ya yi abubuwan ban mamaki, da kuma alamu a kasar Masar, da 
Jan Teku, da kuma a cikin daji har shekara arba’in. 3” Musan nan 
shi ne wanda ya ce wa Isra'ilawa, “Allah zai aiko muku da wani 
annabi daga cikin mutanenku, kamar yadda ya aike ni.” 38 Musa 
shi ne mutumin da ya tattara jama'ar Isra'ila a cikin daji. Ya 
kasance a can tare da kakanninmu da kuma mala'ikan nan da ya 
yi magana da shi a kan Dutsen Sinai. Shi ne kuma ya karbo 
magana mai ba da rai daga wurin Allah ya kawo mana. 3 Amma 
kakanninmu suka Ri yin masa biyayya, suka Ri jin maganarsa, 
suka yi marmarin komawa Kasar Masar. 

40 “Suka ce wa Haruna, “Ka yi mana allolin da za su yi mana 
jagora, don Musan nan kam, da ya fito da mu daga Kasar Masar, 
ba mu san abin da ya faru da shi ba.” 41 A lokacin nan, suka yi 
siffar dan saniya, suka mika wa gunkin nan hadaya, suka rika 
murna da aikin da suka yi da hannunsu. 

42 “Saboda haka Allah ya juya musu baya, ya mika su ga 
bautar taurari. Wannan ya yi daidai da abin da yake a rubuce a 
littafin annabawa cewa, “Ku jama'ar Isra'ila, ni ne kuka yanka 
wa dabbobi, kuka mika wa hadaya, har shekara arba’in a cikin 
daji? 4 Ai, da tentin gunki Molek kuka rika yawo, da tauraron 
gunkinku Rifan, wato, gumakan nan da kuka yi don ku yi musu 
sujada. Ni kuwa zan kawar da ku can gaba da Babila.’ 

44 “A da kakanninmu suna da tentin da yake shaida kasancewar 
Allah a daji. Wannan ne tentin da Allah ya umarci Musa yă yi, 
kuma an yi shi daidai kamar yadda Allah ya nuna wa Musa. 
45Tentin nan ne kakanninmu suka gāda, suka kuma kawo a Rasan 
nan a zamanin Joshuwa, bayan sun kara kasar a hannun al’ umman 
da Allah ya kora a idonsu. Tentin nan kuwa yana nan har zuwa 
zamanin Dawuda. % Dawuda kuwa ya sami yarda a wurin Allah, 
har ya yi roko don ya gina wurin sujada domin Allahn kakanmu 
Yakubu. 47 Amma Solomon ne ya yi wa Allah ginin. 

48 “Duk da haka, Madaukaki ba ya zama a gidajen da mutum 
ya gina. Yadda annabi ya ce, 

49 “Sama shi ne gadon sarautata, 


7.35: Fit 2.14 7.36: Fit 7.5; 14.21; L. Kid 14.33 7.37: M. Sh 8.15,18 

7.38: Fit 19.1—20.17; M. Sh 5.1-33 7.40: Fit 32.1 7.41: Fit 32.2-6 

7.42-43; Amos 5.25-27 7.44: Fit 25.9,40 7.45: Josh 3.14-17 

7.46: 2 Sam 7.1-16; 1 Tar 17.1-14 7.47: 1 Sar 6.1-38; 2 Tar 3.1-17 

“71.46 Allahn kakanmu Yakubu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna 
da “Na mutanen Isra'ila” ne a nan. 


276 AYYUKAN MANZANNI 7 - 8 


Kasa kuwa matashin kafata, 

in ji Ubangiji. 

Wane irin gida ne za ku gina mini? 
Ko kuwa wane wuri ne wurin hutuna? 

50 Ba ni ne na halicci duk wadannan abubuwan ba?” 

51 “Ku masu taurinkai, masu taurin zuciya, masu kunnen 
Rashi, kullum kuna kin biyayya da Ruhu Mai Tsarki. Yadda 
kakanninku suka yi, haka ku ma kuke yi. “2Cikin annabawa, 
akwai wanda kakanninku ba su tsananta masa ba? Sun kashe 
wadanda suka yi magana a kan zuwan Mai Adalcin nan. Ku kuwa, 
kuka ci amanarsa, kuka kashe shi. 5 Ku ne kuwa kuka kari doka 
ta wurin mala’iku, amma ba ku kiyaye ta ba!” 


An Jejjefi Istifanus har Ya Mutu 


54 Da suka ji haka, suka yi fushi sosai, har suka ciji baki don 
haushi. 55 Amma Istifanus cike da Ruhu Mai Tsarki, ya zuba ido 
yana kallon sama, ya ga daukakar Allah, da kuma Yesu a tsaye a 
hannun dama na Allah. 56 Sai Istifanus ya ce, “Duba, ina ganin sama 
a bude, da kuma Dan Mutum a tsaye a hannun dama na Allah.” 

57 Amma suka fara ihu sosai, suka tottoshe kunnuwansu, suka 
hau masa gaba daya. 58 Suka fitar da shi bayan gari, suka yi ta 
jifansa da duwatsu. Shaidu kuwa suka ajiye tufafinsu wurin wani 
saurayi, mai suna Shawulu. 5? Suna ta jifan Istifanus, shi kuwa ya 
yi addu'a ya ce, “Ubangiji Yesu, ka kari raina.” 60Sai ya 
durkusa, ya daga murya da karfi ya ce, “Ubangiji, kada ka rike 
wannan zunubin a kansu.” Da fadar haka, sai ya mutu. 

1 Shawulu kuwa ya goyi bayan kisan Istifanus. 


Shawulu Ya Tsananta wa Jama'ar Masu Bi 


A ranan nan kuwa, wani babban tsanani ya fado wa jama'ar 
masu bin da take a Urushalima. Duk aka warwatsa ta a yankin 
Yahudiya da na Samariya, sai dai manzannin ne kawai suka rage. 
2? Sai wadansu masu bauta wa Allah suka binne Istifanus, suka yi 
kuka Kwarai saboda shi. 3 Amma Shawulu ya yi ta tsananta wa 
jama’ar masu bi Rwarai da gaske, yana shiga gida-gida, yana jan 
maza da mata, yana sa su cikin kurkuku. 


An Yi Wa'azin Bishara a Samariya 


4To, wadanda aka warwatsar din nan kuwa, suka yi ta 
zazzagawa suna yin wa'azin bishara. 5Filibus ya tafi wani birnin 


7.49-50: Ish 66.1-2 7.51: Ish 63.10 8.3: A.M. 22.4-5; 26.9-11 





AYYUKAN MANZANNI 8 277 


Samariya, yana ta yi musu wa'azin Almasihu. $ Da mutane suka 
ji, suka kuma ga abubuwan ban mamakin da yake yi, da nufi daya 
suka mai da hankali ga abin da ya fada. 7 Aljanu kuwa da ihu suka 
yita fito daga jikin mutane da yawa. Aka warkar da shanyayyu da 
guragu da yawa. $ Saboda haka aka yi farin ciki sosai a birnin. 

9 Akwai wani mutum kuwa mai suna Siman, wanda dä yake 
yin sihiri a birnin, har yana ba Samariyawa mamaki, yana cewa 
shi wani babban mutum ne. 1° Jama’a duka kuwa suka mai da 
hankali a kansa, babba da yaro, suna cewa, “Mutumin nan, ai, 
ikon nan na Allah ne, da ake ce da shi Mai Girma.” 1! Sai suka 
mai da hankali sosai a kansa, don ya dade yana ta ba su mamaki 
da sihirinsa. 12? Amma da suka gaskata Labari Mai Dadin da 
Filibus ya yi a kan mulkin Allah, da kuma sunan Yesu Almasihu, 
dukansu aka yi musu baftisma, maza da mata. 3 Har Siman da 
kansa ma ya ba da gaskiya. Bayan an yi masa baftisma kuma ya 
manne wa Filibus. Da ya ga yadda Filibus yake yin alamu da 
manyan abubuwan ban mamaki, sai ya yi mamaki kwarai. 

14 To, da manzannin da suke Urushalima suka ji Samariyawa 
sun kari maganar Allah, sai suka aika musu Bitrus da Yohanna. 
15 Su kuwa da suka je, suka yi musu addu'a su kari Ruhu Mai 
Tsarki. 16 Domin Ruhu Mai Tsarki bai sauko wa waninsu ba 
tukuna, sai dai kawai an yi musu baftisma ne da sunan Ubangiji 
Yesu. 17 Sai Bitrus da Yohanna suka sa musu hannun albarka, 
suka kuwa kari Ruhu Mai Tsarki. 

18 To, da Siman ya ga, ashe ta sa hannun manzanni ne ake 
samun Ruhun, sai ya mika musu kudi, 1° ya ce, “Ni ma ku ba ni 
wannan iko, don kowa na sa masa hannu, yă sami Ruhu Mai 
Tsarki.” 

20 Amma Bitrus ya ce masa, “Kai da kudinka, ku halaka! 
Kana tsammani da kudi ne za ka sami kyautar Allah? 21 Ba 
ruwanka da wannan sha’anin ko kadan, don zuciyarka ba daidai 
take ba a gaban Allah. ??Sai ka tuba daga wannan mugun aiki 
naka, ka roki Ubangiji ko zai gafarta maka abin nan da ka shirya 
a zuciyarka. 22 Gama na ga kana cike da mugun kishi, kana daure 
cikin zunubi.” 

24 Sai Siman ya amsa ya ce, “Ku roke mini Ubangiji, kada 
ko daya daga cikin abubuwan da kuka fada ya faru da ni.” 

25 To, bayan Bitrus da Yohanna suka yi shaida suka kuma yi 
wa’azin Labari Mai Dadi na maganar Ubangiji, sai suka koma 
Urushalima. Yayin da suke komawa Urushalima sai suka yi ta 
yin wa'azin Labari Mai Dadi a kauyukan Samariya da yawa. 


278 AYYUKAN MANZANNI 8 


Filibus da Mutumin Itiyofiya 


26 Ana nan sai wani mala'ikan Ubangiji ya ce wa Filibus, 
“Tashi ka bi ta kudu, ka bi hanyar da ta fito daga Urushalima 
zuwa Gaza,” wato hanyar hamada. 27 Sai ya tashi ya tafi. Sai ga 
wani mutumin Itiyofiya wanda shi baba ne, wato, an dake shi, 
mai babban matsayi a mulkin Kandis, sarauniyar Itiyofiya. Shi 
ne kuma ma'ajin sarauniyar. Ya zo Urushalima ne don ya yi 
sujada. 28 Da yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa, ya 
bude littafin annabi Ishaya yana karatu. ? Sai Ruhu ya ce wa 
Filibus, “Matsa ka yi kusa da keken dokin nan.” 30 Sai Filibus ya 
gudu zuwa wurinsa, ya ji shi yana karatun littafin annabi Ishaya. 
Sai Filibus ya tambaye shi, “Ka gane abin da kake karantawa 
kuwa?” 

31 Sai ya amsa, “Ina fa? Sai ko wani ya yi mini fassara.” Sai 
ya ce wa Filibus yă hau keken dokin su zauna tare. 

32 Ga sashin Rubutaccen Maganar Allah da yake karantawa: 

“An ja shi kamar tunkiya zuwa wurin yanka. 
Kamar yadda dan rago yake shiru a hannun mai aski 
masa gashin jikinsa, 
haka bai ko bude bakinsa ba. 
33 An yi masa wulakanci 
har an hana masa gaskiyarsa. 
Wa zai iya bayyana labarin zamaninsa? 
Don an dauki ransa daga duniya.” 

34 Sai baban nan ya ce wa Filibus, “A kan wane ne annabin 
nan yake magana ne? A kansa ne ko a kan wani?” 35 Sai Filibus 
ya bude bakinsa ya fara tun daga wannan sashin Rubutaccen 
Maganar Allah, yana ba shi Labari Mai Dadi na Yesu. 36 Suna 
cikin tafiya ke nan, suka kai wurin ruwa, sai baban nan ya ce, 
“Duba, ga ruwa! Mene ne zai hana a yi mini baftisma?” € 

38 Sai ya ba da umami a tsai da keken dokin. Dukansu biyu 
suka sauka suka shiga cikin ruwan, sai Filibus ya yi wa mutumin 
nan baftisma. 3 Da suka fito daga cikin ruwan, Ruhun Ubangiji 
ya dauki Filibus, baban bai sake ganinsa ba. Sai mutumin ya yi 
tafiyarsa yana farin ciki. 4 Amma Filibus ya ga kansa a Azotus. 
Sai ya zazzaga dukan garuruwan, yana ba da Labari Mai Dadi, 
har ya kai Kaisariya. 


8.32-33: Ish 53.7-8 

“8.36 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da aya ta 37 haka: Filibus ya 
ce, “Idan dai ka gaskata da zuciya daya, ai, sai ayi maka.” Bābā nan ya ce, 
“Na gaskata, Yesu Almasihu Dan Allah ne.” 





AYYUKAN MANZANNI 9 279 


Tubar Shawulu 
(A.M. 22.6-16, 26.12-18) 
9 1 Shawulu kuwa yana ci gaba da yin wa masu bin Ubangiji 
tsanani sosai, har da cewa zai kashe su. Sai ya je wurin 
babban firist, ? ya roke shi ya ba shi wasiku zuwa majami'un 
Dimashku, don idan ya sami masu bin Hanyar Ubangiji, maza ko 
mata, ya kawo su daure a birnin Urushalima. 3 Yana cikin tafiya 
ke nan, ya yi kusa da Dimashku, ba labari, sai ga wani haske 
daga sama ya haskaka kewaye da shi. “Sai ya fadi a Kasa, ya 
kuma ji wata murya tana ce masa, “Shawulu, Shawulu, don me 
kake tsananta mini?” 

5 Shi kuwa ya ce, “Wane ne kai, Mai girma?” 

Sai muryar ta amsa cewa, “Ni ne Yesu wanda kake tsananta 
masa. $ Ka tashi ka shiga cikin gari, a can za a fada maka abin 
da za ka yi.” 

7 Abokan tafiyarsa kuwa suka kasa magana, suna jin murya, 
amma ba su ga kowa ba. 8Sai Shawulu ya tashi, amma da ya 
bude ido bai iya gani ba. Sai suka rike masa hannu suka kawo 
shi Dimashku. ? Ya yi kwana uku, ba ya gani, ba ya ci, kuma ba 
ya sha. 

10 To, akwai wani mai bi a Dimashku, mai suna Hananiya. 
Ubangiji ya yi masa magana cikin ru'uya ya ce, “Hananiya!” Shi 
kuwa ya amsa, “Ga ni, ya Ubangiji.” 

11 Sai Ubangiji ya ce masa, “Tashi ka tafi titin nan da ake ce 
da shi Mikakke, ka je gidan Yahuda, ka tambaya ko akwai wani 
mutumin Tarsus, mai suna Shawulu. Ga shi nan yana addu'a a 
wurin. '?Har ma a cikin ru'uya ya ga wani mutum mai suna 
Hananiya ya shigo, ya sa masa hannun albarka don ya sake samun 
ganin gari.” 

13 Amma Hananiya ya amsa ya ce, “Ubangiji, na sha jin 
labarin mutumin nan wurin mutane da yawa, kan yawan 
muguntar da ya yi wa masu binka a Urushalima. !4 Ga shi kuma 
manyan firistoci sun ba shi izni ya kama duk mai yin addu'a da 
sunanka ma.” 

15 Amma Ubangiji ya ce masa, “Kai dai, ka je, domin shi 
mutum ne da na zaba ya yi aikina domin ya sanar da sunana ga 
wadanda ba Yahudawa ba, da sarakuna, da kuma Isra’ilawa. 16 Ni 
da kaina zan nuna masa wuyar da lallai zai sha saboda sunana.” 

17 Sai Hananiya ya je, ya shiga gidan. Ya mika hannu ya taba 
Shawulu, ya ce, “Dan’uwana Shawulu, Ubangiji ne ya aiko ni, 
wato, Yesu wanda ya bayyana a gare ka a kan hanyar da ka biyo. 


280 AYYUKAN MANZANNI 9 


Yana so ka sake iya gani, a kuma cika ka da Ruhu Mai Tsarki.” 
18 Nan take, sai wani abu kamar bawo ya fadi daga idanun 
Shawulu, sai ya sake gani. Sa'an nan ya tashi, aka yi masa 
baftisma. '? Sai ya ci abinci, ya sake samun karfi. 


Shawulu Ya Yi Wa'azi a Dimashku 


Shawulu kuwa ya yi "yan kwanaki tare da sauran masu bin da 
suke a Dimashku. 20 Ba da dadewa ba, Shawulu ya fara wa'azin 
Yesu a majami'un Yahudawa cewa Yesu shi ne Dan Allah. ?! Duk 
wadanda suka ji shi kuwa suka yi mamaki, suka ce, “Ashe, ba 
wannan ne ya kakkashe ya kuma watsar da masu yin addu'a da 
sunan nan a Urushalima ba? Ba ya zo nan da niyyar ya kai su 
gaban manyan firistoci a daure ba ne?” 

22 Amma Shawulu ya Rara samun Rarfi, yana ta rikitar da 
hankalin Yahudawan da suke zama a Dimashku, yana tabbatar 
musu cewa Yesu shi ne Almasihu. 


Shawulu Ya Kubuce wa Yahudawa 


23 Bayan "yan kwanaki, Yahudawa suka yi shawara su kashe 
Shawulu. 2 Amma shi kuwa ya ji labarin shirinsu. Dare da rana 
suna zuba ido a Rofofin gari don su kashe shi, 5 amma da dare 
almajiransa suka dauke shi, suka saukar da shi ta wata Rofa a 
jikin bangon birnin cikin babban kwando. 


Shawulu Ya Koma Urushalima 


26 Da Shawulu ya zo Urushalima, ya yi Kokari ya shiga cikin 
almajiran, amma duk suka ji tsoronsa, don ba su yarda shi almajiri 
ba ne. ?7 Amma Barnaba ya dauke shi ya kai shi wurin manzanni. 
Ya fada musu yadda Shawulu ya ga Ubangiji a hanya, da yadda 
Ubangiji ya yi masa magana, da kuma yadda Shawulu ya yi 
wa’azi da sunan Yesu a Dimashku, ba tsoro. 8 Daga nan Shawulu 
ya rika shiga da fita da su a Urushalima, 2? yana wa’azi da sunan 
Ubangiji ba tsoro. Ya kuma rika yin magana da Yahudawa masu 
jin Helenanci, yana kuma gardama da su, amma suka yi ta neman 
hanya su kashe shi. 3 Da "yan'uwa suka gane haka, sai suka kai 
shi Kaisariya, suka aika da shi zuwa Tarsus. 

31 Sa’an nan ne jama’ar masu bi na dukan Yahudiya, da Galili, 
da Samariya, ta sami zaman lafiya. Jama’ar masu bi ta sami Karfi 
ta kuma Raru sosai ta wurin taimakon Ruhu Mai Tsarki, yayin da 
take rayuwa a cikin tsoron Ubangiji. 


9.23-25: 2 Kor 11.32-33 


AYYUKAN MANZANNI 9—10 281 


Bitrus Ya Warkar da Iniyas 


32 To, da Bitrus ya zazzaga yankin duka, sai ya kuma je wurin 
tsarkakan nan da suke zama a Lidda. 33 A wurin ya sadu da wani 
mutum mai suna Iniyas, wanda yake a kwance shekara takwas 
don shi shanyayye ne. 34 Sai Bitrus ya ce masa, “Iniyas, Yesu 
Almasihu ya warkar da kai. Tashi ka nade abin kwanciyarka.” 
Nan da nan Iniyas ya tashi. 3” Duk mutanen Lidda da na Kasar 
Sharon kuwa suka gan shi wanda ya warke, sa'an nan suka juyo 
ga Ubangiji. 


Bitrus Ya Ta da Tabita daga Matattu 


36 A Joffa kuwa akwai wata mai bi, mai suna Tabita, wato, 
Dokas/ ke nan. Macen kuwa ta ba da kanta dungum cikin yin 
aikin kirki, da kuma yin taimako. 37 A lokacin nan ta yi rashin 
lafiya, ta mutu. Da suka yi mata wanka, suka kwantar da jikinta 
a dakin sama. 38 Da yake Lidda tana kusa da Joffa, sa'ad da 
masu bi suka ji Bitrus yana Lidda, sai suka aika mutum biyu 
zuwa wurinsa, su roke shi ya zo wurinsu da sauri. 3° Sai Bitrus 
ya tashi ya tafi tare da su. Da ya iso, suka kai shi dakin saman. 
Duk mata wadanda mazansu suka mutu, suka tsaya kusa da shi, 
suna kuka, suna nuna riguna da sauran kayan da Dokas ta yi 
musu tun tana tare da su. 40 Bitrus ya fitar da su waje duka, ya 
durkusa ya yi addu'a. Ya juya wajen gawar, ya ce, “Tabita, 
tashi.” Sai ta bude ido. Da ta ga Bitrus, sai ta tashi ta zauna. 
41 Bitrus kuwa ya mika mata hannu ya taimake ta ta tashi. Sai 
ya kira masu bi, da matan nan wadanda mazansu suka mutu, ya 
mika musu ita da rai. 42 Labarin nan ya bazu a dukan Joffa, 
mutane da yawa kuwa suka gaskata da Ubangiji. 43 Bitrus ya 
zauna kwanaki da yawa a Joffa, a gidan wani mai aikin fatun 
dabbobi, sunansa Siman. 


Bitrus Ya Ziyarci Babban Sojan Roma 
] 0 1 Akwai wani mutum a Kaisariya mai suna Koneliyus. Shi 
wani babban sojan Roma ne na kungiyar sojan da ake ce 
da ita Kungiyar Italiya. 2 Shi kuwa mutum ne mai bi, yana tsoron 
Allah, shi da iyalinsa duka. Yana kokari sosai wajen taimakon 
talakawan Yahudawa, yana kuma yin addu'a ga Allah kullum. 
3 Wata rana, wajen karfe uku na yamma, ya ga wani mala'ikan 
Allah a fili a cikin ru'uya, ya zo wurinsa, ya ce, “Koneliyus!” 


19.36 Dokas: “Tabita” a yaren Aramaya da “Dokas” a Helenanci duk suna 
nufin wani irin naman daji ne kamar barewa. 


282 AYYUKAN MANZANNI 10 


4 Shi kuwa ya zuba masa ido cikin tsoro ya ce, “Ubangiji, 
mene ne?” 

Mala'ikan kuma ya ce masa, “Addu'arka da taimakon talakawan 
da kake yi sun kai har gaban Allah, abubuwan tunawa ne kuma a 
gare shi. “Ka aika mutane yanzu zuwa Joffa su kirawo Siman, 
wanda ake ce da shi Bitrus. $ Ya sauka a gun Siman mai aikin fata, 
wanda gidansa yake a bakin teku.” 7Da mala'ikan da ya yi masa 
magana ya tafi, sai Koneliyus ya kira bayinsa biyu, da kuma wani 
soja mai bin Allah daga cikin wadanda suke yi masa aiki kullum. 
8 Bayan ya fada musu kome duka, sai ya aike su zuwa Joffa. 

9 Washegari, kusan tsakar rana, bayin Koneliyus suna cikin 
tafiya, sun zo kusa da garin ke nan, sai Bitrus ya hau kan dakin 
sama don ya yi addu'a. 10 Yunwa ta kama shi, har ya so ya ci wani 
abu. Amma da ana cikin shirya abincin, sai ya ga ru'uya, !! Ya ga 
sama ya bude, wani abu kuma yana saukowa kamar babban mayafi, 
ana sauko da shi Rasa ta kwanansa hudu. IZA cikinsa akwai kowace 
irin dabba. Akwai masu Kafa hudu, da masu rarrafe, da tsuntsaye. 

13 Sai ya ji wata murya ta ce masa, “Bitrus, tashi ka yanka 
ka ci.” 





AA = 
w Ng 


Karai 
AUA m y 
se: age e ZA 
a a Ten 
a Bei ; 2r l 
-7 -2 5 a 
A zS z 
S DoR 


Hoton ru'uyar da Bitrus ya gani, (10.11-12) 





AYYUKAN MANZANNI 10 283 


14 Amma Bitrus ya ce, “Sam! Ubangiji, ban taba cin wani abu 
marar tsarki ko marar tsabta ba.” 

15 Sai ya sake jin murya, sau na biyu, ta ce, “Abin da Allah 
ya tsarkake, kada ka ce da shi marar tsarki.” 16 Wannan ya faru 
sau uku, sai nan da nan aka dauki abin zuwa sama. 

17 Bitrus yana cikin damuwa kwarai a kan ko mece ce ma'anar 
ru'uyar da aka nuna masa, sai ga mutanen da Koneliyus ya aiko, 
suna tsaye a kofa, sun riga sun tambayi gidan Siman. '8 Suna 
sallama, suna tambaya ko Siman da ake ce da shi Bitrus ya sauka 
a wurin. 

19 Tun Bitrus yana tunani a kan ru'uyan nan, Ruhu ya ce 
masa, “Ga mutum uku? nan suna nemanka. 20Tashi, ka sauka, 
ka bi su. Kada ka yi shakka, don ni ne na aiko su.” 2! Sai Bitrus 
ya sauka zuwa wurin mutanen, ya ce musu, “Ni ne kuke nema? 
Wane dalili ne ya kawo ku?” 

22 Sai suka ce, “Wani babban sojan Roma ne, mai suna 
Koneliyus, ya aike mu. Shi mutumin kirki ne, mai tsoron Allah, 
wanda duk jama'ar Yahudawa suke fadin abin kirki a kansa. Shi 
ne wani mala’ika mai tsarki ya umarce shi ya aiko ka je gidansa, 
ya ji abin da za ka ce.” ?3 Sai Bitrus ya shigo da su, ya ba su 
wurin kwana. 

Washegari ya tashi, suka tafi tare, wadansu masu bi daga 
garin Joffa kuma suka raka shi. 24 Washegari kuma suka shiga 
Kaisariya. Da ma Koneliyus yana sa rai za su zo, har ya kirawo 
'yan'uwansa duka da abokansa. 25 Bitrus yana shiga gidan ke 
nan, sai Koneliyus ya tarye shi, ya fadi a gabansa, ya yi masa 
sujada. 26 Amma Bitrus ya sa ya tashi, ya ce, “Tashi, ai, ni ma 
mutum ne.” 27 Bitrus yana magana da shi, sai ya shiga ya sami 
mutane da yawa sun taru. 28 Sai ya ce musu, “Ku da kanku kun 
sani cewa bai kamata Bayahude ya hada kai ko ya ziyarci wani 
na wata kabila dabam ba. Amma Allah ya nuna mini kada in ce 
da kowa marar tsarki, ko mai Kazanta. 2? Saboda haka, da aka 
aika in zo, ban ce a'a ba. To, yanzu ina so in san abin da ya sa 
kuka kira ni.” 

30 Sai Koneliyus ya ce, “Kwana uku da suka wuce, kamar 
wannan lokacin, wajen Karfe uku na yamma, ina addu'a a gidana, 
sai ga wani mutum ya tsaya a gabana. Kayan da ya sa kuwa masu 
haske ne sosai. 3! Mutumin ya ce, ‘Koneliyus, an amsa addu’arka, 
taimakon talakawan da kake yi kuma ya zama abin tunawa ga 


£10.19 Ga mutum uku: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“wadansu” ne a nan. Daya kuma yana da “biyu” ne a nan. 


284 AYYUKAN MANZANNI 10 


Allah. 3? Saboda haka sai ka aika zuwa Joffa a kirawo Siman, 
wanda ake ce da shi Bitrus, ya sauka a gidan Siman mai aikin 
fata, wanda gidansa yana a bakin teku.’ 33 Shi ya sa na aika a kira 
ka, ka kuma kyauta da ka zo. To, ga mu duk mun taru a gaban 
Allah, don mu saurari duk abin da Ubangiji ya umarce ka.” 


Bitrus Ya Yi Jawabi a Gidan Koneliyus 


34 Sai. Bitrus ya soma yin musu magana ya ce, “Lallai, na 
gane Allah ba ya nuna bambanci, 35 amma yana karbar duk mai 
tsoronsa, da kuma mai aikata adalci wato, yin rayuwar da Allah 
yake so, a kowace al'umma. 36Kun san sakon da ya aiko wa 
jama'ar Isra'ila, ana ba su Labari Mai Dadi na salama ta wurin 
Yesu Almasihu, shi ne kuwa Ubangijin kowa. 37 Kun san yadda 
labarin nan ya bazu a dukan Yahudiya, ya fara tun daga cikin 
Galili, bayan baftismar da Yohanna ya yi wa'azi. 38Kun san 
labarin Yesu Banazare, yadda Allah ya shafe shi da Ruhu Mai 
Tsarki, da kuma iko. Domin Allah yana tare da shi, ya rika 
zagawa yana yin aikin alheri, yana warkar da duk wadanda 
Shaidan ya matsa musu. Mu kuwa shaidu ne ga duk abin da 
Yesu ya yi a Kasar Yahudawa, da kuma cikin Urushalima. Shi ne 
kuma suka kashe shi ta wurin gicciye shi a kan gungumen itace. 
4 Amma Allah ya ta da shi a rana ta uku, ya kuma yarda yă 
bayyana ga mutane. 4! Bai bayyana ga dukan jama’a ba, sai dai 
ga mu, wato, mu da Allah ya zaba tun dā don mu zama shaidu. 
Mu ne muka ci, muka sha tare da shi, bayan ya tashi daga matattu. 
42 Ya kuma umarce mu mu yi wa mutane wa'azi, mu kuma yi 
shaida cewa shi ne wanda Allah ya sa yă zama mai yi wa masu 
rai da matattu shari'a. 43 Duk annabawa sun yi shaida a kansa 
cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai 
sami gafarar zunubai.” 


An Ba Wa Wadanda ba Yahudawa ba Ruhu Mai Tsarki 


44 Bitrus yana cikin magana, sai Ruhu Mai Tsarki ya sauko a 
kan dukan wadanda suke jin maganarsa.  Yahudawa masu bi, 
wadanda suka zo tare da Bitrus, suka yi mamakin ganin wadanda 
ba Yahudawa ba su ma sun sami baiwar Ruhu Mai Tsarki. 
46 Gama sun ji suna magana da harsuna,” suna daukaka Allah. 
Sa'an nan Bitrus ya ce, “Akwai wani da zai hana a yi wa 


10.34: M. Sh 10.17 
# 10.46 harsuna: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Wadansu yare 
dabam-dabam” ne a nan. 


AYYUKAN MANZANNI 10 — 11 285 


wadannan mutane baftisma da ruwa? Ai, su ma sun sami Ruhu 
Mai Tsarki kamar yadda mu ma muka samu.” 48 Sai Bitrus ya ba 
da umarni a yi musu baftisma cikin sunan Yesu Almasihu. Sa'an 
nan suka roke shi ya zauna da su na 'yan kwanaki. 


Bitrus Ya Yi wa Jama’ar Masu Bi a Urushalima Bayani 


1 1 1 Manzanni da sauran masu bi da suke a ko’ina a Yahudiya 

suka ji cewa wadanda ba Yahudawa ba ma sun karbi 
maganar Allah. ? Da Bitrus ya je Urushalima, wadansu manyan 
Yahudawa masu bi, wadanda suka tsaya a kan al'adarsu ta kaciya, 
suka yi masa fada. 3 Suka ce, “Don me ka je wurin marasa kaciya, 
har ka ci abinci tare da su?” 

4 Sai Bitrus ya fara yi musu bayani dalla-dalla cewa: 

5 “Ina birnin Joffa ina addu'a, sai na ga ru'uya, na ga wani 
abu yana saukowa kamar babban mayafi, an sauko da shi daga 
sama ta kwanansa hudu, har ya iso kusa da ni. “Da na dube 
shi sosai, na ga dabbobi masu kafa hudu, da namomin daji, da 
masu rarrafe, da kuma tsuntsaye a ciki. 7 Na kuma ji wata murya 
ta ce mini, “Bitrus, ka tashi, ka yanka ka ci.” 8 Amma na ce, 
‘Sam! Ubangiji, ba wani abu marar tsarki, ko marar tsabta, da 
ya taa shiga bakina.’ ? Sai murya ta amsa daga sama ta yi 
magana sau na biyu, ta ce, ‘Abin da Allah ya tsarkake, kada ka 
ce da shi marar tsarki.’ 1° An yi wannan sau uku, sa'an nan aka 
dauki abin zuwa sama. 1! A daidai wannan lokacin, sai ga 
mutum uku sun tsaya a bakin Kofar gidan da nake,‘ an aiko su 
wurina ne daga Kaisariya. 12? Sai Ruhu ya ce mini in bi su, kada 
in nuna bambanci tsakanin su da mu. 'Yan'uwan nan shida 
kuma suka rako ni, har muka shiga gidan mutumin nan. 13 Sai 
ya fada mana yadda ya ga mala'ika ya tsaya a gidansa, yana 
cewa, ‘Ka aika zuwa Joffa a kirawo Siman, wanda ake ce da 
shi Bitrus. 14 Shi zai kawo maka sakon da za ka sami ceto ta 
wurinsa, kai da mutanen gidanka duka.’ 15Na fara yin musu 
magana ke nan, sai Ruhu Mai Tsarki ya sauko musu, daidai 
yadda ya sauko mana da farko. 16 Sai na tuna da maganar 
Ubangiji, yadda ya ce, ‘Yohanna dai ya yi baftisma da ruwa, 
amma ku da Ruhu Mai Tsarki za a yi muku baftisma.” 17 To, 
da yake Allah ya yi musu baiwa daidai da wadda ya yi mana, 
sa’ad da muka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu, wane 
ni in hana Allah!” 


11.16: A.M. 1.5 
111.11 nake: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “muke” ne a nan. 


286 AYYUKAN MANZANNI 11 — 12 


18 Da Yahudawa masu bi suka ji haka, suka rasa abin da za 
su ce, sai suka yabi Allah suna cewa, “Ashe, har wadanda ba 
Yahudawa ba ma Allah ya yi musu hanyar tuba da samun rai.” 


Jama'ar Masu Bi a Antakiya ta Suriya 


19 To, masu bi suka warwatse saboda tsananin nan da ya tashi 
saboda kashewar Istifanus. Wadansu suka tafi har zuwa Kasar 
Finikiya da Sayifurus, da birnin Antakiya. Suna wa'azin maganar 
Allah, amma ga Yahudawa kadai. 2° Amma akwai wadansu masu 
bi daga Sayifurus da Sayirin, wadanda suka tafi Antakiya suka yi 
wa Helenawa magana, suna ba su Labari Mai Dadi na Ubangiji 
Yesu. 2! Ikon Ubangiji kuwa yana tare da su, har mutane da yawa 
suka tuba, suka juyo wurin Ubangiji. 22 Labarin abin da ya faru a 
Antakiya kuwa ya kai kunnen jama'ar masu bin da take a 
Urushalima. Jama'ar masu bi kuma ta aika Bamaba zuwa can 
Antakiya. 

23 Da ya zo, ya kuma ga alherin da Allah ya yi musu, ya yi 
farin ciki, ya gargade su duka su tsaya da bangaskiya cikin 
Ubangiji da dukan zuciyarsu. 24 Barnaba kuwa mutumin kirki ne, 
cike da Ruhu Mai Tsarki da bangaskiya. Sai mutane masu yawan 
gaske suka juyo zuwa wurin Ubangiji. ?5 Daga nan sai Barnaba 
ya tafi Tarsus don ya nemi Shawulu. 26 Da ya same shi kuwa, sai 
ya kawo shi Antakiya. Shekara daya cif, suna taruwa da jama'ar 
masu bi, suna koya wa mutane masu yawan gaske. A Antakiya 
ne aka fara kiran masu bin Almasihu da suna Kirista. 

27 To, a wannan lokacin ne wadansu annabawa suka zo 
Antakiya daga Urushalima. 28 Daya daga cikinsu, mai suna Agabus, 
ya tashi tsaye, ya yi magana da ikon Ruhu cewa za a yi wata babbar 
yunwa a duniya duka. (Wannan kuwa ya faru a zamanin 
Kalaudiyus.) 2? Sai almajiran suka yanke shawara cewa su aika wa 
“yan'uwan da suke cikin Yahudiya taimako, kowa daidai Karfinsa. 
3 Haka kuwa suka yi, suka aika wa dattiban jama'ar masu bi a 
Yahudiya taimakon ta hannun Barnaba da Shawulu. 


An Kara Tsananta wa Jama’ar Masu Bi 

1 2 1A lokacin nan kuwa sarki Hirudus ya fara tsananta wa 
wadansu a cikin jama'ar masu bi. ? Hirudus ya sa aka 

kashe Yakubu, dan'uwan Yohanna, da takobi. “Da ya ga 

Yahudawa sun ji dadin abin da ya yi, sai ya kama Bitrus shi ma. 

Wannan ya faru a kwanakin Bikin Burodi Marar Yisti ne. “Da 


11.19: A.M. 8.1-4 11.28: A.M. 21.10 


AYYUKAN MANZANNI 12 287 


Hirudus ya kama Bitrus, ya sa shi a kurkuku a hannun sojoji goma 
sha shida su yi gadinsa. Yana da niyya ya kawo shi gaban jama'a 
ya hukunta shi bayan bikin. 

5 Sa'ad da Bitrus yake a kurkuku, jama'ar masu bi kuwa ta 
nace da yin addu'a ga Allah saboda shi. 


An Ceci Bitrus daga Kurkuku 


6 A daren nan da Hirudus yana tunani zai fitar da Bitrus idan 
gari ya waye, Bitrus kuwa yana daure da sarka biyu, yana barci 
tsakanin sojoji biyu. Masu gadin kurkuku kuma suna bakin Kofa 
suna gadi. 7 Ba labari, sai ga wani mala’ikan Ubangiji ya bayyana, 
wani haske kuma ya haskaka dakin. Sa'an nan mala’ikan ya taba 
Bitrus a gefe ya tashe shi, ya ce, “Maza ka tashi.” Sai kuma 
sarkokin suka fita daga hannun Bitrus. 8 Mala’ikan ya ce masa, 
“Ka sa rigarka, ka kuma sa takalmanka.” Sai ya yi haka. 
Mala'ikan ya ce masa, “Yafa mayafinka ka biyo ni.” ? Sai ya fito 
ya bi shi, bai san cewa abin da mala’ikan nan yake yi gaskiya ba 
ne, ya dauka ru'uya ce yake gani. !? Da suka wuce masu gadi na 
farko da na biyu, suka kai kofar karfe ta shiga gari, Rofar kuwa 
ta bude musu da kanta. Sai suka fita. Sun zo Rarshen wani titi ke 
nan sai nan take mala'ikan ya rabu da shi. 

11 Sa’an nan Bitrus ya komo cikin hankalinsa ya ce, “Yanzu 
kam na tabbata Ubangiji ne ya aiko mala’ikansa yă cece ni daga 
hannun Hirudus, da kuma dukan muguntar da Yahudawa suka 
shirya a kaina.” !? Da Bitrus ya gane haka, sai ya je gidan 
Maryamu, mamar Yohanna wanda ake ce da shi Markus, inda 
mutane suka taru da yawa suna addu'a. 

13 Da ya kwankwasa Kofar zauren, wata yarinya mai aiki a 
gidan mai suna Roda ta zo ta ga ko wane ne. 14 Da ta gane muryar 
Bitrus, ba ta bude Rofar ba don murna, sai ta koma ciki da gudu, 
ta gaya musu cewa Bitrus yana tsaye a Rofar zaure. 19 Sai suka 
ce mata, “Kina hauka!” Ita kuwa ta nace cewa shi ne. Su kuwa 
suka ce, “To, mala’ikansa ne!” 

16 Bitrus dai ya yi ta kwankwasawa. Da suka bude suka gan 
shi, suka yi ta mamaki. !7 Shi kuwa ya yi musu alama da hannu 
su yi shiru, sa'an nan ya bayyana musu yadda Ubangiji ya fito 
da shi daga kurkuku. Ya kuma ce, “Ku fada wa Yakubu da sauran 
"yan'uwa wannan abu.” Sa'an nan ya tashi ya tafi wani wuri. 


12.4: Fit 12.1-27 


288 AYYUKAN MANZANNI 12 — 13 


18 Da gari ya waye, ba Raramar rudewa ce ta tashi tsakanin 
sojojin nan ba, a kan abin da ya sami Bitrus. ? Da Hirudus ya 
neme shi bai same shi ba, sai ya tuhume masu gadin, ya kuma 
ba da umarni a kashe su. 

Bayan wannan Hirudus ya tashi daga Yahudiya, ya tafi 
Kaisariya ya yi "yan kwanaki a can. 


Mutuwar Hirudus 


20 A lokacin nan, Hirudus yana fushi sosai da mutanen Taya 
da na Sidon. Suka zo wurin Hirudus da nufi daya, suka kuma 
nemi goyon bayan Bilastus sarkin fada, shi kuwa ya yarda yă 
taimake su. Sa’an nan suka je wurin Hirudus suka nemi zaman 
lafiya, domin suna dogara ne ga Kasar sarkin nan saboda 
abincinsu. ?! A ranar da aka shirya, Hirudus ya sa kayansa na 
sarauta, ya zauna a kujerar sarauta, ya yi musu jawabi. 22 Da taron 
suka ji shi sai suka ta da murya “Ku ji wannan fa!” suna cewa, 
“Muryar wani allah ne, ba ta mutum ba!” 23 Nan take, sai wani 
mala'ikan Ubangiji ya buge shi, don bai daukaka Allah ba. Sai 
tsutsotsi suka yi ta cinsa har ya mutu. 

24 Maganar Allah kuwa ta yi ta ci gaba, tana ta yaduwa. ?5 Sai 
Barnaba da Shawulu suka dawo dagai Urushalima, bayan sun cika 
aikin da aka ba su su yi, suka kuma zo da Yohanna wanda ake 
ce da shi Markus. 


An Zabi An kuma Aiki Barnaba da Shawulu 
13 1 To, a jamaar masu bin da take a Antakiya, akwai 
wadansu annabawa da malamai, wato, Barnaba, da 
Simiyon wanda ake ce da shi Baki, da Lushiyos daga Sayirin, da 
Manayen (wanda ya yi girma tare da sarki Hirudus), da kuma 
Shawulu. ? Sa'ad da suke yi wa Ubangiji sujada, suna kuma yin 
azumi, sai Ruhu Mai Tsarki ya ce, “Ku keĵe mini Barnaba da 
Shawulu domin aikin da na kira su su yi.” 3Bayan da suka yi 
azumi da addu'a, sai suka sa wa Barnaba da Shawulu hannun 
albarka, suka sallame su. 


Barnaba da Shawulu a Sayifurus 


4 Barnaba da Shawulu kuwa, bayan da Ruhu Mai Tsarki ya 
aike su, suka tafi Salukiya, daga can kuma suka shiga jirgin ruwa 
zuwa Sayifurus. > Da suka kai Salamis, suka yi wa’azin maganar 


J12.25 daga: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “zuwa” ne a nan. 


AYYUKAN MANZANNI 13 289 


Allah a majami'un Yahudawa. Yohanna kuma yana tare da su 
yana taimakonsu. 

6 Bayan sun zazzaga tsibirin duka har Bafos, suka sadu da 
wani Bayahude mai sihiri, shi annabin Karya ne, mai suna 
Bar-Joshu'a, 7wanda yake tare da gwamna Sarjiyus Bulus. 
Gwamna Sarjiyus Bulus kuwa mutum mai hikima ne. Sai 
gwamnan ya kira Bamaba da Shawulu don yana so ya ji maganar 
Allah. 8 Amma mai sihirin nan Alimas, (don sunansa ke nan da 
Helenanci), bai ba su goyon baya ba, yana nema ya juye hankalin 
gwamnan nan don kada ya ba da gaskiya. ? Amma Shawulu kuwa, 
wanda ake ce da shi Bulus, cike da Ruhu Mai Tsarki, ya zuba 
wa Alimas ido, 1° ya ce, “Kai dan Shaidan! Mai gaba da duk abin 
da yake na adalci! Kana cike da rudi, da mugunta kawai. Ba za 
ka daina bata mika£kun hanyoyin Ubangiji ba? 1! Yanzu fa, fushin 
Ubangiji yana kanka, za ka zama makaho. Za a dauki dan lokaci 
ba ka ga hasken rana ba.” 

Nan take kuwa sai wani hazo da duhu suka rufe idanunsa, ya 
yi ta lalubawa yana neman wanda zai yi masa jagora. 12 Da 
gwamna ya ga abin da ya faru, sai ya ba da gaskiya, yana 
mamakin koyarwar maganar Ubangiji. 


Bulus da Barnaba a Antakiya ta Bisidiya 


13 Sai Bulus da abokan tafiyarsa suka tashi daga Bafos a cikin 
jirgin ruwa, suka je Ferga ta Kasar Bamfiliya. Yohanna wanda ake 
ce da shi Markus kuwa ya bar su ya koma Urushalima. 14 Su kuwa 
suka ci gaba daga Ferga, suka tafi Antakiya ta Kasar Bisidiya. 
Ranar Hutu kuwa suka shiga majami’a suka zauna. '? Bayan an yi 
karatu daga Dokar Musa da littattafan annabawa, sai shugabannin 
majami’a suka aika musu cewa, “Yan'uwa, idan kuna da wata 
maganar gargadin da za ku yi wa jama'a, sai ku yi.” 

16 Sai Bulus ya mike tsaye, ya daga hannu a yi shiru, ya ce: 
“Ku 'yan'uwana Isra'ilawa, da sauran masu tsoron Allah, ku 
saurara! 17 Allahn jama'ar Isra'ila ya zabi kakanninmu, ya mai da 
jama’an nan alumma mai girma a lokacin da suke a Kasar Masar, 
ya kuma fito da su daga Kasar da madaukakin iko. '? Ya yi hakuri. 
da su wajen shekara arba’in a cikin daji. ? Bayan ya halaka 
alľumma bakwai a Kasar Kan'ana, ya ba jama'ar Isra’ila gadon 
Kasar. >? Wannan ya dauki wajen shekara dari hudu da hamsin. 


13.17: Fit 1.7; 12.51 13.18: L. Kid 14.34; M. Sh 1.31 13.19: M. Sh 7.1; Josh 14.1 


290 AYYUKAN MANZANNI 13 


“Bayan haka kuma Allah ya nada musu alkalai har zuwa 
zamanin annabi Sama’ila. ?! Sa'an nan suka roka a nada musu 
sarki, sai Allah ya ba su Shawulu dan Kish, mutumin kabilar 
Benjamin, wanda ya yi mulki har shekara arba’in. ?? Bayan Allah 
ya cire Shawulu, ya sa Dawuda yă zama sarkinsu. Cikin shaidar 
da Allah ya bayar game da Dawuda, ya ce, ‘Na sami Dawuda 
dan Jesse, mutum ne da nake Rauna sosai, wanda kuma zai aikata 
dukan nufina.” 53 Daga zuriyar mutumin nan ne Allah ya kawo 
wa Isra'ila Mai Ceto, Yesu, kamar yadda ya yi alkawari. 24 Kafin 
zuwan Yesu, Yohanna ya yi wa mutanen Isra'ila duka wa’azi su 
tuba a kuma yi musu baftisma. 2> Yayin da Yohanna ya kusa gama 
aikinsa, sai ya ce, ‘Wa kuke tsammani nake? Ba fa ni ne shi din 
nan ba. Amma akwai wani da zai zo a bayana, wanda ko igiyar 
takalmansa ma ban isa in kunce ba.’ 

26 “Ku 'yan'uwana, zuriyar Ibrahim, da kuma wadanda ba 
Yahudawa ba masu tsoron Allah a cikinku, mu ne fa aka aiko 
mana labarin ceton nan. ?7 Gama masu zama a Urushalima da 
shugabanninsu ba su gane shi ne Mai Ceton ba, ba su kuma 
gane maganar annabawan da ake karantawa a kowace Ranar 
Hutu ba. Amma sun cika wannan maganar annabawa ta wurin 
hukunta Yesu. ?8 Ko da yake ba su same shi da laifin da za a 
kashe shi ba, duk da haka suka roki Bilatus a kashe shi. 2? Da 
suka cika duk abin da aka rubuta game da shi, sai suka sauko 
da shi daga kan gungumen itace, suka sa shi a kabari. 3? Amma 
Allah ya tashe shi daga matattu. 3! Kwanaki da yawa kuwa yana 
ta bayyana ga wadanda suka bi shi zuwa Urushalima daga Galili, 
wadanda yanzu su ne shaidunsa ga jama’a. 3? Mu ma mun kawo 
muku bishara, cewa alkawarin nan da Allah ya yi wa 
kakanninmu, 33 ya cika mana shi, mu da muke 'ya'yansu, sa’ad 
da ya ta da Yesu daga matattu. Kamar yadda yake a rubuce cikin 
Zabura ta biyu cewa, 

‘Kai Dana ne, 
Na zama ubanka yau.” 


34 “Allah ya ta da Yesu daga matattu a kan cewa Yesu ba zai 
sake mutuwa ba balle ya ruba. Hakika, Allah ya cika wannan 
magana game da tashinsa cewa: 


13.20: L. Mah 2.16; 1 Sam 3.20 13.21: 1 Sam 8.5; 10.21 

13.22: 1 Sam 13.14; 16.12; Zab 89.20 13.23: Ish 11.1-16 13.24 Mar 1.4; Luk 3.3 
13.25: Mat 3.11; Mar 1.7; Luk 3.16; Yoh 1.20,27 

13.28: Mat 27.22; Mar 15.13-14; Luk 23.21-23; Yoh 19.15 

Baa Mat 27361: Mar 15.42-47; Luk 23.50-56; Yoh 19.38-42 13.31: A.M. 1.3 


AYYUKAN MANZANNI 13 291 


“Zan ba ka albarkun nan masu tsarki kuma tabbatattu 
wadanda na yi wa Dawuda alkawari.” 
35 Domin a wata Zabura ma ya ce, “Ba za ka bar Mai Tsarkinka 
ya ruba ba.” 

36 “Bayan da Dawuda ya cika aikin da Allah ya ba shi a 
zamaninsa, sai ya mutu, aka kuwa binne shi tare da kakanninsa, 
jikinsa kuma ya rube. 37 Amma Yesu wanda Allah ya ta da shi 
daga matattu bai ruba a kabari ba. 

38 “Saboda haka "yan'uwana, ku san wannan cewa ta wurin 
Yesun nan ne ake sanar da gafarar zunubanku. 3?Ta wurinsa 
kuma duk wanda ya ba da gaskiya ya sami 'yanci ke nan daga 
dukan zunuban da Dokar Musa ta kasa ba da 'yanci a kai. 
40 Saboda haka sai ku mai da hankali, kada abin nan da Allah ya 
fada cikin littattafan annabawa ya faru da ku, wato: 

41 “Ku saurara, ku masu yin ba'a! 

Ku rude da mamaki, ku mutu! 

Domin zan yi wani aiki a kwanakinku, 
aikin da ba za ku gaskata ba, 

ko da wani ya gaya muku.”” 

42 Bulus da Barnaba suna fita daga majami'ar ke nan, sai 
mutane suka roke su su Kara yi musu magana a kan abubuwan 
nan kuma a Ranar Hutu mai zuwa. #Da jama'a suka watse, 
Yahudawa da yawa, da kuma wadansu wadanda ba Yahudawa ba 
da suka shiga addinin Yahudanci, suka bi Bulus da Barnaba. Su 
kuma suka yi musu magana, suka Karfafa su su ci gaba da rayuwa 
cikin alherin Allah. 

44 Da Ranar Hutu ta kewayo, kusan duk birnin suka taru don 
su ji maganar Allah. 4 Amma da Yahudawa suka ga taron mutane 
masu yawa, suka yi kishi sosai, suna mūsun abubuwan da Bulus 
ya fada suna zaginsa. # Amma Bulus da Barnaba suka yi magana 
ba tsoro, suka ce: “Ku Yahudawa ku ne ya kamata a fara yi muku 
maganar Allah. Amma tun da kuka Ri ta, kun nuna ba ku cancanci 
ku sami rai na har abada ba. To, za mu je wurin wadanda ba 
Yahudawa ba. 4? Domin Ubangiji ya riga ya umarce mu da ya ce: 

“Na sa ka ka zama haske ga wadanda ba Yahudawa ba, 
Don ka kawo ceto har zuwa Karshen duniya.’ ” 

48 Da wadanda ba Yahudawa ba suka ji haka, suka ji dadi 
sosai, suka yabi maganar Ubangiji. Wadanda aka shirya musu 
samun rai na har abada kuma suka ba da gaskiya. 


13.34: Ish 55.3 13.35: Zab 16.10 13.41: Hab 1.5 13.47: Tsh 42.6; 49.6 


292 AYYUKAN MANZANNI 13 — 14 


49 Maganar Ubangiji kuwa sai ta Rara bazu a Kasar duka. 
50 Amma Yahudawa suka zuga wadansu mata masu tsoron 
Allah, wadanda ake ba su girma, da kuma wadansu manyan 
mutanen garin. Suka ta da tsanani ga Bulus da Barnaba, suka 
kore su daga garinsu. 5! Manzannin kuwa suka kakkabe Kurar 
Rafafunsu don shaida a kan mutanen garin, suka tafi Ikoniya. 
52 Masu bi na Antakiya kuma suna farin ciki sosai, suna kuma 
cike da Ruhu Mai Tsarki. 


Bulus da Barnaba a Ikoniya 


1 4 1 To, a Ikoniya, Bulus da Barnaba suka shiga majami'ar 

Yahudawa kamar yadda sun saba. Suka yi wa'azi, har 
mutane masu yawa, Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba, 
suka ba da gaskiya. ? Amma Yahudawan da suka Ri gaskata, suka 
zuga wadanda ba Yahudawa ba, suka bata tsakaninsu da masu bi. 

3 Duk da haka Bulus da Barnaba suka dade a nan sosai, suna 
wa'azi da zuciya daya bisa ga ikon Ubangiji. Ubangiji kuwa ya 
yi shaidar maganar alherinsa ta wurin ba da iko a yi alamu da 
abubuwan ban mamaki ta hannunsu. 

4 Amma mutanen garin suka rabu kashi biyu, wadansu suna 
goyon bayan Yahudawa, wadansu kuma suna goyon bayan 
manzannin. 5 Sai wadanda ba Yahudawa ba da Yahudawa tare da 
shugabanninsu suka yi shiri don su wulakanta manzannin, su 
jejjefe su da duwatsu. 

6 Da manzannin suka ji haka, sai suka gudu zuwa biranen 
Likoniya, wato, Listira da Darbe, da kuma kewayensu. 7 A wurin 
suka ci gaba da wa'azin Labari Mai Dadi. 


Bulus Ya Yi Wa'azi a Listira 


8 A Listira kuwa akwai wani mutum wanda shi gurgu ne, bai 
taba yin tafiya ba tun da aka haife shi. Yana zaune, “yana 
sauraron wa'azin Bulus. Sai Bulus ya zuba masa ido. Da Bulus 
ya ga mutumin yana da bangaskiyar da za ta isa a warkar da shi, 
Wsai ya daga murya da Rarfi ya ce, “Tashi ka tsaya kan 
Rafafunka.” Mutumin kuwa ya tashi ya fara tafiya. 1! Da taron 
suka ga abin da Bulus ya yi, suka daga murya gaba daya suna 
cewa da yaren Likoniya, “Lallai, alloli sun sauko mana da siffar 
mutane!” 12 Sai suka ba Barnaba suna Zeyus, Bulus kuwa suka 
ce da shi Hermes, domin shi ne shugaban magana. !3 Sai sarkin 
tsafin Zeyus, wanda dakin gunkinsa yake a bayan gari, ya kawo 


13.51: Mat 10.14; Mar 6.11; Luk 9.5; 10.11 


AYYUKAN MANZANNI 14 293 


shanu da fure a kofar gari. Sarkin tsafin da jama’a suna so su yi 
wa manzannin hadaya. 

14 Amma da manzannin nan Barnaba da Bulus, suka ji haka, 
sai suka yayyage rigunansu don bacin rai, suka shiga cikin taron 
da gudu, suna daga murya suna cewa, ? “Don me kuke yin haka? 
Ai, mu ma mutane ne kamarku, mun dai kawo muku Labari Mai 
Dadi ne, domin ku juya wa abubuwan banzan nan baya, ku kuma 
juyo ga Allah mai rai, wanda ya halicci sama da kasa, da teku, 
da kuma dukkan abin da yake cikinsu. ISA zamanin da, ya bar 
dukan mutane su yi yadda suka ga dama. !?Duk da haka kuwa 
bai taba barin kansa babu shaida ba. Shi yake ba ku ruwan sama, 
da damina mai albarka. Yana kosar da ku da abinci, yana kuma 
sa ku yi farin ciki.” 18 Duk da wadannan maganganun ma da kyar 
suka hana jama'an nan yin hadaya dominsu. 

19 Amma wadansu Yahudawa suka zo daga Antakiya da 
Ikoniya suka rinjayi taron, suka jejjefi Bulus, suka ja shi zuwa 
bayan gari, suna tsammani ya mutu. 20 Amma da masu bi suka 
kewaye shi, sai ya tashi ya koma cikin gari. Washegari kuma ya 
tafi Darbe tare da Barnaba. 


Komawa Antakiya ta Suriya 


21 Bayan Bulus da Barnaba suka yi wa'azin Labari Mai Dadi 
a Darbe, sun kuma sami almajirai da yawa, suka koma Listira, 
da Ikoniya, da kuma Antakiya ta Bisidiya. 22 Suna karfafa masu 
bi, suna yi musu gargadi su tsaya da Rarfi cikin bangaskiya. Suna 
cewa, “Sai tare da shan wuya mai yawa za mu shiga mulkin 
Allah.” 23 Bayan kuma sun zaba musu dattibai a kowace jama’ar 
masu bi, tare da addv’a da azumi, suka mika su ga Ubangiji wanda 
suka gaskata da shi. 

24 Sun bi ta Rasar Bisidiya zuwa Bamfiliya. 25 Da kuma suka 
fada maganar Allah a Ferga, sai suka tafi Ataliya. 26 Daga nan 
kuma suka shiga jirgin ruwa suka koma Antakiya, inda tun dā 
aka yi musu fatar alherin Allah ya kiyaye su cikin aikin nan da 
suka gama. 

27 Da suka iso, suka tara jama’ar masu bi suka ba da labarin 
dukan abin da Allah ya yi ta wurinsu, da kuma yadda ya bude 
wa wadanda ba Yahudawa ba kofar bangaskiya. 28 Sun dan dade 
a can tare da masu bi. 


14.15: Fit 20.11; Zab 146.6 


294 AYYUKAN MANZANNI 15 


Majalisar Shugabannin Jama’ar Masu Bi a Urushalima 
1 5 1 Sai kuma wadansu mutane suka zo Antakiya daga 
Yahudiya suna koya wa masu bi, suna cewa, “Idan ba 
an yi muku kaciya kamar yadda al'adar Musa take ba, ba za ku 
iya samun ceto ba.” ? Ba Karamar gardama Bulus da Barnaba 
suka yi da mutanen nan a kan wannan maganar ba. Sai aka sa 
Bulus da Barnaba da kuma wadansu su je Urushalima wurin 
manzanni da dattiban jama'ar masu bi don su tattauna a kan 
wannan magana. 

3 Jama'ar masu bi ta raka su, suka tafi, suka bi ta kasar 
Finikiya da Samariya, suna ba da labarin yadda wadanda ba 
Yahudawa ba suka ba da gaskiya. Wannan ya sa duk masu bi 
suka yi farin ciki sosai. 4 Da suka isa Urushalima, dukan jama’ar 
masu bi, da manzanni, da dattiban jama’ar masu bi suka yi musu 
maraba. Sai Bulus da Barnaba kuma suka fada musu duk abin 
da Allah ya yi ta wurinsu. 5Amma wadansu masu bi, "yan 
darikar Farisiyawa, suka tashi tsaye suka ce, “Dole ne a yi wa 
masu bi wadanda ba Yahudawa ba kaciya, a kuma sa su dole 
su bi Dokar Musa.” 

6 Manzannin da dattiban jama’ar masu bi suka taru don su 
tattauna a kan wannan maganar. 7 Bayan an yi ta gardama sosai, 
sai Bitrus ya tashi tsaye ya ce musu, “Yan'uwa, kun sani tun 
tuni Allah ya zabe ni a cikinku, cewa ta wurina ne wadanda ba 
Yahudawa ba za su ji Labari Mai Dadi, su kuma ba da gaskiya. 
8 Allah kuwa wanda ya san zuciyar kowa, ya nuna cewa ya karbe 
su da ya ba su Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda ya ba mu. ? Kuma 
bai nuna bambanci tsakaninmu da su ba, don ya tsarkake 
zukatansu ta wurin bangaskiyarsu. 1° Saboda haka don me kuke 
gwada Allah ta wurin sa wa almajiran nan wadansu kaya wato, 
dokokin da mu da kakanninmu duka ba mu iya dauka ba? 
11 Amma mun gaskata cewa ta wurin alherin Ubangiji Yesu ne 
mun sami ceto, kamar yadda su ma suka samu.” 

12 Sai duk taron mutanen suka yi shiru, suka saurari Barnaba 
da Bulus sa'ad da suka ba da labarin alamu da abubuwan ban 
mamakin da Allah ya yi ta wurinsu a cikin wadanda ba 
Yahudawa ba. 

13 Bayan sun gama magana, sai Yakubu ya amsa ya ce, 
“Yan’uwa, ku saurare ni. 14 Siman ya ba da labari yadda Allah 
ya fara nuna Rauna ga wadanda ba Yahudawa ba, ta wurin daukar 


15.1: L. Fir 12.3 15.7: A.M. 10.1-43 15.8: A.M. 2.4; 10.44 


AYYUKAN MANZANNI 15 295 


wata jama'a daga cikinsu ta zama tasa. 15 Wannan kuwa ya yi 
daidai da maganar annabawa yadda yake a rubuce cewa, 

16 ‘Bayan haka zan dawo in sāke gina gidan Dawuda da ya 

rushe. 
Ko da yake ya rushe, zan sake gina shi, 
in kuma ta da shi. 

17 Ta haka sauran mutane za su neme ni ni Ubangiji, 

wato, wadanda ba Yahudawa ba da na zaba su zama 
nawa. 

18 Haka Ubangiji ya fada, 

shi da ya bayyana wadannan abubuwa tun zamanin dā.’ 

19 “Saboda haka na ga bai kamata mu matsa wa wadanda ba 
Yahudawa ba wadanda suke juyowa ga Allah. 2° Sai dai mu rubuta 
musu wasika mu gaya musu kada su ci abincin da aka mika wa 
gumaka, kada su yi lalata ko su ci naman dabbar da aka murde, 
da kuma jini. 2! Gama tun zamanin da, a kowane gari akwai masu 
yin wa'azi da Dokar Musa, ana kuma karanta su a majami'u 
kowace Ranar Hutu.” 


Amsar Shugabannin Jama’ar Masu Bi 


22 Sai manzannin da dattiban jama’ar masu bi, tare da dukan 
“yan jama’ar masu bi, suka ga ya yi kyau su zabi wadansu daga 
cikinsu, su aike su zuwa Antakiya tare da Bulus da Barnaba. Sai 
suka zabi Yahuda, wanda ake ce da shi Barsaba, da kuma Sila, 
wadanda su shugabanni ne cikin masu bi. 5 Suka ba su wasikar 
da take cewa: 

“Daga 'yan'uwanku, manzanni da dattiban jama’ar masu bi, 
zuwa ga masu bi wadanda asalinku ba Yahudawa ba ne, a 
Antakiya da Kasar Suriya da ta Kilikiya. Muna gaisuwa. 

24“Mun sami labari cewa wadansu daga cikinmu sun tayar 
muku da hankali da maganganunsu, suna rikitar da ku, ko da 
yake ba mu ba su umarni su yi haka ba. > Don haka, bayan 
muka tattauna sai muka ga ya yi kyau mu zai wadansu mu 
aika muku su, tare da abokanmu, wato, Barnaba da Bulus, 
26 wadanda suka ba da ransu saboda sunan Ubangijinmu Yesu 
Almasihu. 2? Don haka mun aiko muku Yahuda da Sila. Su da 
kansu za su tabbatar muku wadannan abubuwa da bakinsu. 

28“Ruhu Mai Tsarki ya ga ya yi kyau, haka kuma muka ga 
ya yi kyau, kada a sa muku wani nauyi fiye da na wadannan 
abubuwan da suka zama dole, 2? wato, abin da aka mika wa 


15.16-18: Amos 9.11-12 15.20: Fit 34.15-17; L. Fir 17.10-16; 18.6-23 


296 AYYUKAN MANZANNI 15 — 16 


gunki, da cin nama tare da jini, da cin namar dabbar da aka 
murde, da kuma lalata. Idan kun kiyaye kanku daga wadannan 
abubuwa, kun yi abin da yake da kyau ke nan. Ku huta lafiya.” 

30 Sai aka aike su, suka tafi Antakiya. Da suka tara jama'ar 
masu bi, sai suka ba da wasikar. 3! Da jama'ar suka karanta 
wasikar kuwa, suka yi farin ciki saboda karfafawar da suka samu. 
32 Yahuda da Sila kuma, don su annabawa ne, suka yi wa "yan”Tuwa 
gargadi da maganganu masu yawa, suka kuma karfafa su. 

33 Bayan sun yi 'yan kwanaki a wurin, sai aka sallame su 
lafiya, suka komo wurin wadanda suka aiko su.£ 35 Bulus da 
Barnaba suka yi "yan kwanaki a Antakiya. Su da wadansu mutane 
da yawa suna koyarwa suna kuma yin bisharar maganar Ubangiji. 


Bulus da Barnaba Sun Rabu 


36 Bayan "yan kwanaki, Bulus ya ce wa Barnaba, “Zo mu je 
duk garuruwan da muka yi bisharar maganar Ubangiji a da, mu 
ziyarci “yan'uwa, mu ga yadda suke.” 37 Barnaba ya so su dauki 
Yohanna wanda ake ce da shi Markus ya tafi tare da su. 38 Amma 
Bulus ya ga bai yi kyau su tafi da Markus ba saboda a da ya bar 
su a Kasar Bamfiliya, ya kuma ki ya ci gaba da yin aiki tare da 
su. 3? Rashin yardar ya yi zafi har ya kai su ga rabuwa. Barnaba 
ya dauki Markus, suka shiga jirgin ruwa zuwa Sayifurus. 4 Amma 
Bulus ya zabi Sila. Bayan masu bi sun mika su ga alherin Ubangiji 
ya kiyaye su. Sai suka tashi. 41 Suka bi ta Rasashen Suriya da 
Kilikiya, suna Rarfafa jama'un masu bi. 


Timoti Ya Bi Bulus da Sila 


1 6 1 Sai Bulus ya je Darbe da Listira. Akwai wani almajiri a 
Listira mai suna Timoti, dan wata Bayahudiya mai bi. 
Babansa kuwa Bahelene ne. ? Masu bi da suke a Listira da Ikoniya 
kuwa suna yabon Timoti. 3 Bulus ya so Timoti ya raka shi. Don 
haka ya dauke shi ya yi masa kaciya saboda Yahudawan da suke 
wadannan wuraren duk sun san babansa Bahelene ne. 

4 Lokacin da Bulus da Sila suke tafiya suna bin gari-gari, suka 
rika bayyana wa jama'a Ra’idodin da manzanni da dattiban 
jama'ar masu bi suka yarda a kai a Urushalima, suka gaya wa 
masu bi su kiyaye su. > Ta haka jama'un masu bi suka Rara Karfi 
cikin bangaskiya, suna Rara yawa kowace rana. 


15.38: A.M. 13.13 
k 15.33 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 34 haka: Amma 
Sila ya ga ya yi kyau ya zauna a nan tukuna, 


AYYUKAN MANZANNI 16 297 


Bulus Ya Ga Ru'uya a kan Makidoniya 


6 Sai suka zazzaga kasashen Firijiya da Galatiya, don Ruhu 
Mai Tsarki ya hana su yin maganar Ubangiji a Asiya. 7 Da suka 
zo kan iyakar Kasar Misiya, suka yi Kokari su je Kasar Bitiniya, 
amma Ruhun Yesu bai yarda musu ba. $ Suka kuwa bi ta gefen 
Kasar Misiya, suka gangara zuwa Toruwas. ? Da dare Bulus ya 
ga ru'uya. A ru'uyar kuwa ya ga wani mutumin Kasar Makidoniya 
yana tsaye, yana rokonsa yana cewa, “Ka zo Makidoniya ka 
taimake mu.” !? Da Bulus ya ga ru'uyan nan kuwa, nan take muka 
yi kokari mu Ketare zuwa Makidoniya, don mun tabbata cewa 
Allah ne ya kira mu mu yi musu wa'azin Labari Mai Dadi. 


Lidiya Ta Ba da Gaskiya 


11 Sai muka tashi a cikin jirgin ruwa daga Toruwas muka mike 
har Samutarkiya. Washegari kuma sai Niyafolis. !?Daga nan 
kuma sai muka wuce zuwa Filibi wadda take Karkashin mulkin 
Roma, kuma ita ce babban birni ta yankin Makidoniya. Muka yi 
"yan kwanaki a nan. !3 Ranar Hutu muka fita Kofar gari, muka je 
bakin kogi inda muke tsammani akwai wurin yin addu'a na 
Yahudawa, muka zauna muka yi magana wa matan da suka taru 
a wurin. I“ Akwai wata mace mai suna Lidiya, mai bautar Allah, 
tana sauraronmu. Ita "yar garin Tayatira ce, tana sayar da yadunan 
jan garura mai tsada. Ubangiji ya bude zuciyarta, har ta sa hankali 
ta saurari abin da Bulus ya fada. 5 Da aka yi mata baftisma tare 
da mutanen gidanta, sai ta roke mu ta ce, “Idan kun yarda ni mai 
ba da gaskiya ga Ubangiji ce, to, sai ku zo gidana ku sauka.” Ta 
lallashe mu, sai muka yarda. 


An Kulle Bulus da Sila a cikin Kurkuku 


16 Wata rana za mu je wurin yin addu'a sai muka gamu da 
wata yarinya mai aljani mai duba. Masu yarinyar kuwa suna 
samun kudi sosai ta wurin duban da take yi. !7 Sai ta rika binmu, 
mu da Bulus, tana ihu tana cewa, “Mutanen nan bayin Allah 
Madaukaki ne, suna sanar da ku hanyar ceto!” 

18 Ta yi ta yin haka kwanaki da yawa. Sai Bulus ya ji fushi 
sosai, ya juya ya ċe wa aljanin, “Na umarce ka cikin sunan Yesu 
Almasihu, ka rabu da ita.” Nan take kuwa ya rabu da ita. 

19 Da masu yarinyar suka ga hanyar da suke samun kudi ta 
toshe, sai suka kama Bulus da Sila, suka ja su har cikin kasuwa 
gaban masu shari'a. 2 Da suka kai su gaban alkalai, suka ce, 
“Wadannan Yahudawa suna damun garinmu fa. 2! Suna koyar da 


298 AYYUKAN MANZANNI 16 


al'adun da bai kamata mu kara ko mu bi ba, don mu Romawa 
ne.” 22 Sai jama'a suka taru a kansu gaba daya, alkalan kuma suka 
yayyage musu tufafinsu, suka tuttube su, suka ba da umami a 
duke su. 5 Da aka dūke su sosai, aka sa su cikin kurkuku, aka 
umarci mai gadin kurkukun ya yi gadinsu da kyau. 4 Shi kuwa 
da ya karbi wannan umarni, sai ya sa su can ciki-cikin kurkuku, 
ya sa Rafafunsu a turu. 














Hoton Bulus da Sila a cikin Kurkuku (16.23-25) 


25 Wajen tsakar dare, Bulus da Sila suna addu’a suna wakokin 
yabon Allah, sauran "yan kurkukun kuwa suna sauraronsu. 28 Ba 
labari sai aka yi wata babbar rawar Kasa, har tushen ginin 
kurkukun ya girgiza. Nan da nan Rofofin duka suka bude, 
sarkokin dukan "yan kurkukun suka kunce. 2? Da mai gadin yan 
kurkukun ya tashi daga barci ya ga Kofofin kurkukun a bude, ya 
zaro takobinsa, yana shiri ya kashe kansa, domin yana tsammani 
“yan kurkukun sun gudu. 28 Amma Bulus ya daga murya da Rarfi 
ya ce, “Kada ka ji wa kanka ciwo, ai, dukanmu muna nan!” 

29 Sai mai gadin "yan kurkuku ya ce a kawo fitilu. Sai ya yi 
wuf ya shiga ciki, ya fadi a gaban Bulus da Sila, yana rawar jiki 
don tsoro. 3? Sa'an nan ya fito da su waje ya ce, “Shugabanni, 
me zan yi in sami ceto?” 31 Su kuwa suka ce, “Ka gaskata da 


AYYUKAN MANZANNI 16 — 17 299 


Ubangiji Yesu, kai da iyalinka za ku sami ceto.” 2Sa'an nan 
suka gaya masa maganar Ubangiji, shi da mutanen da suke 
gidansa duka. 33 A cikin daren nan ya dauke su, ya wanke musu 
mikinsu. Nan da nan kuwa aka yi masa baftisma da dukan 
iyalinsa. 34 Sa'an nan ya shigo da su cikin gidansa, ya kawo musu 
abinci. Shi da iyalinsa duka suka cika da farin ciki don dukansu 
sun ba da gaskiya ga Allah. 

35 Da gari ya waye, alkalan suka aiko "yan sanda da umarni 
cewa, “A saki mutanen nan.” 36 Sai mai gadin "yan kurkukun ya 
kawo wa Bulus sakon ya ce, “Alkalai sun aiko a sake ku. Don 
haka yanzu sai ku fito ku tafi lafiya.” 

37 Amma Bulus ya ce musu, “Ai, a gaban mutane suka yi mana 
bulala, ba tare da an yi mana shari’a ba, ko da yake mu Romawa 
ne. Suka kuma jefa mu cikin kurkuku, yanzu kuma za su fitar da 
mu a boye? Ina! Sai dai su zo da kansu su fitar da mu.” 

38 Sai 'yan sandan suka je suka fada wa alkalan wannan 
magana. Alkalan kuwa suka ji tsoro da suka ji wai Bulus da Sila 
Romawa ne. 3? Sa’an nan suka zo suka roki gafara a wurin Bulus 
da Sila. Bayan haka sai suka fitar da su suka roke su su bar garin. 
40 Bayan Bulus da Sila suka fito daga kurkukun, sai suka tafi 
wurin Lidiya. Bayan sun ga masu bi, suka kuma Karfafa musu 
zuciya, sai suka tafi. 


An Yi Tashin Hankali a Tasalonika 


1 J 1 To, da Bulus da Sila suka bi ta Amfibolis da Afoloniya, 

suka kai Tasalonika, inda akwai majami'ar Yahudawa. 
2 Sai Bulus ya shiga wurinsu kamar yadda ya saba, Ranar Hutu 
guda uku a jere yana mahawara da su daga cikin Rubutattun 
Maganar Allah. 3 Yana yi musu bayani, yana kuma tabbatar musu 
cewa lallai ne Almasihu yă sha wahala, yă kuma tashi daga 
matattu. Bulus ya kuma ce, “Yesun nan da nake sanar muku, shi 
ne Almasihu.” “Sai wadansu mutanen Yahudawa da kuma 
Helenawa masu bautar Allah hade da manyan mata masu yawa 
sosai, duk suka yarda da maganar Bulus da Sila, suka kuma hada 
kai da su. 

5 Amma Yahudawa suka yi kishi, sai suka tara wadansu "yan 
iska a kasuwa. Da dukansu suka taru sai suka ta da hankalin 
mutanen garin. Suka ruga cikin gidan Jason suna neman Bulus 
da Sila don su kawo su gaban jama'a. $ Da ba su same su ba, sai 
suka jawo Jason da wadansu masu bi, suka kai su har gaban masu 
shari'a, suna ihu suna cewa, “Mutanen nan da suke ta da hankali 


300 AYYUKAN MANZANNI 17 


a ko'ina a duniya, ga su sun zo har nan ma. 7 Har ma Jason ya 
ba su masauki. Dukansu kuwa suna karya dokokin Kaisar, suna 
cewa akwai wani sarki, wai sunansa Yesu.” $ Da mutanen garin 
da masu shari'a suka ji wannan, hankalinsu ya tashi. ° Ba su saki 
Jason da sauransu ba, sai da suka karbi kudin beli a hannunsu. 


Bulus da Sila a Biriya 


10 Da dare ya yi, masu bi suka sallami Bulus da Sila su tafi 
Biriya. Da suka kai can, suka shiga majami’ar Yahudawa. '!To, 
wadannan Yahudawan sun fi na Tasalonika hankali, domin sun 
karbi maganar hannu biyu-biyu. Suna ta binciken Rubutattun 
Maganar Allah kullum, su gani ko abin da Bulus ya fada gaskiya 
ne. 12Saboda haka da yawa daga cikin Yahudawa suka ba da 
gaskiya, har da wadansu matan Helenawa masu matsayi da kuma 
mazan Helenawa da yawa. BAmma da Yahudawan da suke a 
Tasalonika suka ji cewa Bulus yana yi bishara a Biriya ma, suka je 
suka zuga jama'a a can ma, suna ta da hankalinsu. Nan da nan 
kuwa masu bi suka sa Bulus ya tafi bakin teku, amma Sila da Timoti 
suka tsaya tukuna a nan. 'S Wadanda suka yi wa Bulus rakiya kuwa 
suka kai shi har Atina. Da za su dawo sai Bulus ya ba su sako zuwa 
wurin Sila da Timoti cewa su zo su same shi da sauri, sai suka tafi. 


Bulus a Atina 


16 To, sa'ad da Bulus yake jiran Sila da Timoti a Atina, ya yi 
bakin ciki kwarai da ya ga garin ya cika da gumaka. 17 Don haka 
yakan yi mahawara a cikin majami'a da Yahudawa, da wadansu 
Helenawa masu yi wa Allah sujada. Kowace rana kuwa yakan yi 
mahawara da wadanda yake samu a kasuwa. I$Haka kuma 
wadansu Abikuriyawa da Sitokiyawa masu ilimi suka yi 
mahawara da shi. Wadansunsu suka ce, “Mene ne wannan mai 
surutun yake so ya ce?” 

Wadansu suka ce, “Kamar mai yin wa'azin wadansu alloli ne 
da ba na nan ba.” Sun fada haka domin Bulus yana yin bisharar 
Yesu, da kuma tashi daga matattu. 19 Saboda haka suka kai shi 
Tudun Arasa wato, Majalisarsu, suka ce masa, “Ko za ka bayyana 
mana wannan sabuwar koyarwar da kake yi? 2? Don ba mu taba 
jin irin wadannan maganganu ba. Muna so mu san abin da suke 
nufi.” 21 Duk Atinawa da bakin da suke zama a Atina, sun fi so 
su ji sabon abu su kuma yi magana a kai, fiye da kome. 

22 Sai Bulus ya tashi tsaye a gaban majalisar, ya ce, “Ku 
mutanen Atina, na lura cewa ku masu son bin addini ne sosai ta 


AYYUKAN MANZANNI 17 — 18 301 


kowane gefe. 5 Don lokacin da nake zagawa cikin garin, na duba 
abubuwan da kuke yi wa sujada, har ma na ga wani bagaden hadaya 
da rubutu a samansa mai cewa, “Domin Allahn da ba a sani ba.” 
To, shi wannan da kuke yi wa sujada da ba ku san shi ba, shi ne 
nake sanar muku. 4 Allahn da ya halicci duniya da dukkan abin da 
yake cikinta, shi da yake Ubangijin sama da Rasa ba ya zama a 
haikalin da mutum ya gina. > Haka kuma ba ya neman taimako 
daga wurin mutum, ba ya bukatar wani abu, tun da yake shi ne 
yake ba dukkan mutane rai, da numfashi da dukkan abubuwan da 
suke bukata. 26Shi ne kuma ya halicce dukkan aľumma daga 
mutum guda, domin su zauna a duk sararin duniya. Ya shirya iyakar 
lokaci, da kuma wuraren da kowace al” umma za ta kasance. 27 Allah 
ya yi haka don su neme shi, ko watakila za su laluba su same shi, 
ko da yake bai yi nesa da kowannenmu ba. ?8 Ai, 

“Ta gare shi ne muke rayuwa, 

muke motsi, muka kuma kasance,’ 

yadda wadansu mawakanku ma suka fada cewa, 

“Hakika, mu ma zuriyarsa ce.” 
29 To, da yake mu zuriyar Allah ne, ai, bai kamata mu yi tsammani 
Allah yana kama da wata siffar zinariya, ko ta azurfa, ko ta dutse 
ba, wadda mutum ya Kera da dabararsa. 39 A da Allah bai hukunta 
mutane gwargwadon laifofinsu ba, saboda rashin saninsu. Amma 
yanzu ya umarci dukkan mutane a ko'ina su tuba. 3! Domin ya 
tsai da ranar da zai zo ya yi wa duniya sharia ta gaskiya ta wurin 
wani da ya zaba. Allah ya ba da tabbacin yin haka ta wurin ta da 
mutumin nan daga matattu.” 

32 Da suka ji maganar tashi daga matattu, sai wadansu suka yi 
masa ba'a, amma wadansu suka ce, “Muna so mu sake jin abin da 
za ka fada game da wannan magana.” 33A nan ne Bulus ya rabu 
da su. 34 Amma wadansunsu suka koma wajen Bulus, suka ba da 
gaskiya, cikinsu har da Diyonisiyus, dan majalisa, da wata mace 
mai suna Damaris, da wadansu kuma. 


Bulus a Korinti 

1 8 1 Bayan haka Bulus ya bar Atina ya tafi Korinti. 7 A can 
ya tarar da wani Bayahude mai suna Akila, dan garin 

Fontus. Akila da matarsa Biriskila ba su dade da zuwa daga Rasar 

Italiya ba, don Kalaudiyus ya yi doka cewa dukan Yahudawa su 

bar Roma. Sai Bulus ya je wurinsu. 3 Da yake sana'arsu iri daya 

ce da tasa wato, ta dinkin tenti, sai ya yi zama tare da su. Suka 


17.24-25: 1 Sar 8.27; Ish 42.5; A.M. 8.47 


302 AYYUKAN MANZANNI 18 


yi ta aiki tare. #Kowace Ranar Hutu kuma Bulus ya rika 
mahawara a majami'a, yana Kokari ya rinjaye Yahudawa da 
wadanda ba Yahudawa ba. 

5 Sa'ad da Sila da Timoti suka zo daga Makidoniya, Bulus ya 
ba da dukan lokacinsa a kan yin wa'azi, yana tabbatar wa Yahudawa 
cewa, Yesu shi ne Almasihu. 6 Amma suka yi masa mūsu, suna 
zaginsa. Don haka sai ya kakkabe tufafinsa ya ce musu, “Alhakinku 
a wuyanku! Ni dai ba ni da laifi. Daga yau wurin wadanda ba 
Yahudawa ba za ni.” Sai ya tashi a wurin ya tafi gidan wani mutum 
mai suna Titiyus Justus, mai bautar Allah, gidansa kuwa yana kusa 
da majami'a sosai. $Sai Kiribus, shugaban majami'a ya ba da 
gaskiya ga Ubangiji, shi da mutanen gidansa duka. Wadansu 
Korintiyawa kuma da yawa da suka ji maganar Bulus, suka ba da 
gaskiya, aka kuwa yi musu baftisma. 

9 Wata rana da dare, Ubangiji ya nuna wa Bulus ru'uya, ya ce 
masa, “Kada ka ji tsoro. Ka yi ta yin wa'azi, kada ka yi shiru, 
10 domin ina tare da kai. Ba wanda zai sa hannu ya yi maka wani 
abu, don ina da mutane da yawa a wannan birnin.” 1!Bulus ya 
zauna a wurin har shekara daya da wata shida, yana ta koyar musu 
maganar Allah. 

12 Amma lokacin da Galiyo yake mulkin Kasar Akaya, 
Yahudawa suka hada kai suka tasar wa Bulus, suka kai shi gaban 
masu shari’a. !3 Suka ce, “Wannan mutumin yana Kokari ya sa 
mutane su bauta wa Allah ta hanyar da doka ta hana.” 

14 Bulus yana shirin ya yi magana ke nan, sai Galiyo ya ce 
wa Yahudawa, “Da ma wani laifi ya yi, ko babban laifi, da sai 
in ji ku. 15 Amma tun da yake gardama ce kawai a kan kalmomi, 
da sunaye, da kuma dokarku, ai, sai ku ji da shi da kanku. Ni 
kam, ban yi niyyar yin shari’a kan irin wadannan abubuwa ba.” 
16 Sai ya kore su daga dakin shari’ar. 17 Sai dukansu suka kama 
Sostanus shugaban majami’ar, suka yi masa dika a gaban dakin 
shari’a. Amma Galiyo bai ko kula ba. 


Bulus Ya Koma Antakiya ta Suriya 


18 Bayan wannan sai Bulus ya Rara yan kwanaki a Korinti. 
Sa’an nan ya yi wa masu bi bankwana. Ya shiga jirgin ruwa tare 
da Biriskila da Akila suka kama hanya zuwa Suriya. Amma kafin 
su tashi Bulus ya aske kansa? a Kankiriya domin ya dauki alkawari. 
19 Da suka kai Afisa, a can ne Bulus ya bar Biriskila da Akila, shi 


£ 18.18 aske kai: Wannan aladar Yahudawa ce ta nunan cewa mutum ya cika 
alkawarin da ya dauka. 


AYYUKAN MANZANNI 18 — 19 303 


kuwa ya shiga majami’a ya yi mahawara da Yahudawa. 20 Sai suka 
roke shi ya dan Rara zama a wurinsu, amma bai yarda ba. 21 Amma 
da zai bar su, ya ce, “Zan dawo wurinku idan Allah ya yarda.” 
Sa'an nan ya tashi daga Afisa a jirgin ruwa. 

22 Da ya sauka a Kaisariya, sai ya haura ya gai da jama'ar 
masu bi, sa?'an nan ya tafi Antakiya: 23 Bayan ya dan dade kadan 
a wurin, sai ya tashi ya zazzaga kasar Galatiya da Kasar Firijiya, 
yana bin gari-gari, yana Rarfafa dukan masu bi. 


Afolos Ya Yi Wa’azi a Afisa 


24 Ana nan sai wani Bayahude mai suna Afolos ya zo Afisa. 
Shi kuwa dan garin Alekzandiriya ne, mai iya magana, ya san 
Rubutattun Maganar Allah sosai-sosai. ?5 An koyar da shi cikin 
hanyar Ubangiji. Yakan nuna kwazo sosai cikin magana, yana 
kuma koyar da ainihin gaskiya game da Yesu. Amma fa baftismar 
Yohanna kadai ne ya sani. 26 Sai ya fara wa’azi da dukan Karfmsa 
a majami’a. Da Biriskila da Akila suka ji maganarsa, sai suka ja 
shi gefe suka Kara bayyana masa hanyar Allah sosai-sosai. 2? Da 
Afolos ya so ya Retare zuwa Kasar Akaya, masu bi suka taimake 
shi. Suka rubuta wa masu bi na Akaya wasika don su karbe shi 
hannu biyu-biyu. Da ya kai can kuwa ya zama da taimako sosai 
ga wadanda suka ba da gaskiya ta wurin alherin Allah, 28don ya 
ka da Yahudawa kwarai a gaban jama'a, yana tabbatar musu daga 
cikin Rubutattun Maganar Allah cewa Yesu shi ne Almasihu. 


Bulus a Afisa 

1 9 1 A lokacin da Afolos yake a Korinti, Bulus ya zazzaga 
cikin Kasar har ya kai Afisa, inda ya tarar da wadansu 

almajirai. 2 Sai ya ce musu, “Kun sami Ruhu Mai Tsarki lokacin 

da kuka ba da gaskiya?” 

Suka ce masa, “Ba mu ma san akwai Ruhu Mai Tsarki ba.” 
3 Sai ya ce, “Wace irin baftisma aka yi muku ke nan?” Suka ce, 
“Irin ta Yohanna ce.” 

4 Bulus ya ce, “Ai, Yohanna ya yi baftisma don a tuba ne, 
yana fada wa mutane su gaskata da wani da zai zo bayansa, 
wato Yesu.” > Da suka ji haka, sai aka yi musu baftisma cikin 
sunan Ubangiji Yesu. $ Da Bulus ya sa musu hannun albarka, 
Ruhu Mai Tsarki kuwa ya sauko musu, suka kuwa yi magana 
da wadansu harsuna, suna annabci. 7 Su wajen mutum goma sha 
biyu ne duka. 


18.18: L. Kid 6.18 19.4: Mat 3.11; Mar 1.4; 7-8; Luk 3.4,16; Yoh 1.26-27 


304 AYYUKAN MANZANNI 19 


8 Sai Bulus ya shiga majami'a yana wa'azi da zuciya daya, 
ya kuma yi wata uku yana kawo musu dalilai, yana rinjayarsu a 
kan sha'anin mulkin Allah. 9? Amma wadansunsu suka nuna 
taurinkai suka Ki su gaskata, har suka yi wa masu bin wannan 
Hanyar Ubangiji bakar magana a gaban jama'a. Don haka Bulus 
ya rabu da su, ya tafi da masu bi, yana ta koyarwa kowace rana 
a makarantar Tiranus. !? Haka ya yi ta yi har shekara biyu, har 
dukan masu zama a Kasar Asiya suka ji maganar Ubangiji, 
Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba duka. 


"Ya'yan Siba 


11 Ta hannun Bulus kuma Allah ya yi wadansu manyan 
abubuwan ban mamaki da ba a saba gani ba, !? yadda har ma 
idan aka dauki hankicif nasa ko rigar da ta taa jikinsa, aka kai 
wa wadanda ba su da lafiya, sai su warke, aljanu kuma su rabu 
da su. 13 Sai wadansu Yahudawa masu yawo gari-gari suna fitar 
da aljanu suka yi Kokari su yi amfani da sunan Ubangiji Yesu 
a kan masu aljanu. Suna cewa, “Na umarce ku da sunan Yesun 
nan da Bulus yake wa'azinsa.” I4To akwai wadansu 'ya'ya 
bakwai maza, na wani babban firist na Yahudawa, mai suna 
Siba, dukansu suna yin haka. 

15 Amma aljanin ya amsa musu ya ce, “Yesu dai na san shi, 
na kuma san Bulus, to, ku kuma ku wane ne?” 

16 Sai mutumin nan mai aljani ya yi tsalle, ya hau musu, ya 
sha Karfinsu dukkansu, har suka fita daga gidan a guje tsirara, da 
jikinsu duk ciwo. !? Da dukan masu zama a Afisa, Yahudawa da 
wadanda ba Yahudawa ba, suka ji labarin wannan abin da ya faru, 
sai tsoro ya kama su, suka kuwa daukaka sunan Ubangiji Yesu. 
18Da yawa kuma da suka ba da gaskiya suka zo suna fadin 
mugayen ayyukansu a fili. I Mutane da yawa kuwa masu yin 
sihiri, suka tattaro littattafansu suka Rone su a gaban jama’a duka. 
Da suka yi lissafin kudin littattafan, sun kai kudin da lebura zai 
samu na aikin kwana dubu hamsin. 2 Ta haka maganar Ubangiji 
ta Kara bazuwa, ta kuma yi Rarfi sosai. 


Tashin Hankali a Afisa 


21 Bayan wadannan abubuwa, Bulus ya shirya a ransa cewa 
idan ya zazzaga Kasar Makidoniya da ta Akaya, zai je Urushalima. 
Ya kuma ce, “Bayan na je can kuwa dole ne in je in ga birnin 
Roma.” 22 Sai ya aika da masu taimakonsa su biyu, wato, Timoti 


AYYUKAN MANZANNI 19 305 


da Erastus, zuwa Makidoniya, shi kuwa ya dan tsaya a kasar 
Asiya. 

23 A lokacin nan aka yi wani babban tashin hankali game da 
wannan Hanya. 24 Wannan tashin hankalin ya fara da wani makeri 
mai suna Dimitiriyus wanda yake amfani da azurfa yana Kera 
siffar haikalin Artemis. Shi da ma’aikatansa suna samun kudi ta 
wannan sana’arsu ba kadan ba. 





Hoton Dimitiriyus da Ma'aikatansa (19.24) 


25 Sai ya tara su da duk masu yin irin wannan aikin, ya ce, 
“Ku jama’a, kun sani fa da sana’an nan muke yin arziki. 26 Kuma 
kuna ji kuna gani, ba a nan Afisa kadai ba, kusan duk Kasar Asiya 
ma, Bulus din nan ya rinjayi mutane da yawa sosai. Ya juyar da 
su, yana cewa allolin da aka yi da hannu ba alloli ba ne. ? To, 
akwai hatsari. Za a bata sunan aikinmu. Ban da haka ma, har da 
haikalin babban alliya Artemis za a mai da shi banza, har kuma 
a raba alliyar da darajarta, ita wadda duk kasar Asiya, kai har ma 
dukan duniya take bauta mata.” 


306 AYYUKAN MANZANNI 19 — 20 


28 Da suka ji haka, sai suka cika da fushi sosai, suka daga 
murya gaba daya suna cewa, “Girma ya tabbata ga Artemis ta 
Afisawa!” 29 Sai garin duk ya rude, jama’a suka ruga zuwa filin 
taro, suna jan Gayus da Aristarkus, mutanen Makidoniya, 
wadanda suke abokan tafiyar Bulus. 3? Bulus ya so ya shiga taron 
nan, amma masu bi suka hana shi. 3! Wadansu manyan hakimai 
na Kasar Asiya, wadanda suke abokansa, su ma suka aika masa, 
suka roke shi kada ya kuskura ya shiga wajen taron nan. 
32 Mutanen da suka taru kuwa duk ma a rikice suke, don ba su 
ma san abin da ya sa suka taru ba. Wadansu suna ta da murya 
suna fadin wani abu, wadansu kuma suna fadin wani abu dabam. 
33 Wadansu Yahudawa suka tura wani mai suna Alekzanda gaba, 
shi kuwa ya daga hannu a yi shiru don ya yi musu bayani. 
34 Amma da suka gane cewa shi Bayahude ne, suka daga murya 
gaba daya suna cewa, “Girma ya tabbata ga Artemis ta Afisawa!” 
Sun yi haka har wajen awa biyu. 

35 Amma da sakataren garin ya sa suka yi shiru, sai ya ce, 
“Ku mutanen Afisa! Ai, kowa ya san cewa birnin Afisa ne yake 
kula da haikalin mai girma Artemis, da kuma dutse mai tsarkin 
nan da ya fado daga sama. 36 To, tun da yake ba dama a yi mūsun 
wadannan abubuwa, ai, ya kamata ku natsu, kada ku yi kome da 
garaje. 37 Ga shi kuwa mutanen nan da kuka kawo a nan, ba su 
yi sata a dakin alliyarmu ba, ba su kuma zage ta ba. 38 Amma 
idan Dimitiriyus da abokan sana’arsa suna da wata damuwa game 
da wani, ai, ga dakin shari'a a bude, ga kuma masu shari’a, sai 
su kai Kara. 3? Amma idan akwai wani abu dabam da kuke so ku 
sani, ai, sai a daidaita a majalisa. 4? Hakika muna cikin hatsarin 
amsar Rara a kan tawayen yau, tun da yake ba za mu iya ba da 
dalilin da ya sa wani tashin hankali ya faru ba.” 

41 Da ya fada haka sai ya sallami taron. 


Bulus Ya Koma Makidoniya da Hellas 


20 1 Bayan rikicin ya kwanta, Bulus ya kira masu bi. Da ya 
Karfafa musu zuciya, sai ya yi bankwana da su, ya tafi 
Rasar Makidoniya. ? Da ya zazzaga wadannan yankuna, ya kuma 
Karfafa musu zuciya sosai, sai ya isa Kasar Hellas. 3 Ya yi wata 
uku a nan. Yana shirin yă shiga jirgin ruwa yă tafi Rasar Suriya 
ke nan, Yahudawa kuwa suka yi masa mugun shiri. Saboda haka 
sai ya zai ya koma ta Makidoniya. 4Sufata dan Farus daga 
Biriya, tare da Aristarkus da Sakundus, mutanen Tasalonika, da 
Gayus daga Darbe, da Timoti, har ma da Tikikus da Tarofimus, 


AYYUKAN MANZANNI 20 307 


mutanen Asiya, suka raka shi. “ Sun riga mu tafiya suka jira mu 
a Toruwas. $ Mu kuwa muka tashi daga Filibi a jirgin ruwa, bayan 
Bikin Burodi Marar Yisti, muka same su a Toruwas bayan kwana 
biyar. A Torawus muka yi kwana bakwai. 


Ziyarar Karshe ta Bulus a Toruwas 


7A ranar farko ta mako kuma muka taru don mu rarraba 
burodi. Sai Bulus ya yi musu jawabi. Don yana shiri ya tafi 
washegari, ya yi ta jawabi har tsakar dare. $Akwai kuwa fitilu 
da yawa a gidan saman da muka taru. ? Wani saurayi mai suna 
Yutikus yana zaune a kan taga, sai barci ya dame shi sosai lokacin 
da Bulus yake ta yin dogon jawabinsa. Har barcin ya kwashe 
Yutikus, sai ya fado daga can sama, daga hawa ta uku, kuma aka 
dauke shi matacce. 1° Amma Bulus ya sauka kasa ya sunkuya ya 
rungume shi, ya ce, “Kada ku damu, ai, yana da rai.” 11 Sai Bulus 
ya koma sama ya rarraba burodi muka ci. Ya ci gaba da yin musu 
magana har gari ya waye, sa’an nan ya tafi. 12 Sai suka tafi da 
saurayin da rai, suka kuwa yi muma sosai. 


Tafiya daga Toruwas zuwa Militus 


13 Mu kuwa muka yi gaba zuwa jirgin ruwan, muka mike 
zuwa Asus da nufin mu dauki Bulus daga can. Don da ma haka 
ya shirya, shi kuwa ya yi niyya ya tafi da Rafa. 14 Da ya same 
mu a Asus, muka dauke shi a jirgin muka zo Mitilin. 15 Daga 
nan kuma muka ci gaba da tafiya a cikin jirgin ruwan. 
Washegari kuma sai ga mu a gefen Kiyos. Washegari kuma sai 
ga mu a Samos, washegari kuma sai Militus. 16 Dā ma kuwa 
Bulus ya sa rai ba zai sauka a Afisa ba, don kada ya bata lokaci 
a Asiya. Yana sauri, idan zai yiwu ma yă kai Urushalima kafin 
ranar Bikin Fentikos. 


Bulus Ya Yi wa Dattiban Jama’ar Masu Bi na Afisa 
Bankwana 


17 Daga Militus ne Bulus ya aika zuwa Afisa a kira masa 
dattiban jama’ar masu bi. 18 Da suka zo wurinsa sai ya ce musu, 
“Ku da kanku kun san irin zaman da na yi a cikinku tun ranar 
da na sa Rafata a Rasar Asiya. !? Ina bauta wa Ubangiji da tawali'u 
sosai har da hawaye. Na jimre gwaje-gwajen da suka zo mini ta 
wurin mugayen shirye-shiryen da Yahudawa suka sha yi mini. 
20 Ban daina gaya muku kowane abu mai amfani ba, ina yi muku 
wa'azi da koyarwa a fili, da kuma gida-gida. 21Na gargade 


308 AYYUKAN MANZANNI 20 


Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba duka game da tuba zuwa 
wurin Allah, su kuma ba da gaskiya ga Ubangijinmu Yesu. 

22 “Ga shi kuma yanzu Ruhu yana sauko a kaina, zan tafi 
Urushalima, ban kuwa san abin da zai same ni a can ba, 23ko da 
yake Ruhu Mai Tsarki yana tabbatar mini a kowane gari cewa 
kullewa a kurkuku, da shan tsanani suna jirana. 24 Amma ni ban 
mai da raina kamar wani abu ba, idan dai zan iya gama aikin nan 
da Ubangiji Yesu ya ba ni, wato, in shaida Labari Mai Dadi na 
alherin Allah. 

25 “To, yanzu na sani dukanku ba za ku sake ganina ba, ku da 
na zazzaga cikinku ina yi muku bisharar mulkin Allah. 26 Saboda 
haka ina dai tabbatar muku a yau, cewa ba alhakin ko dayanku a 
kaina, ?7 domin na sanar muku da nufin Allah duka. 28Ku lura da 
kanku, da kuma dukan garken da Ruhu Mai Tsarki ya sa kuka zama 
masu lura da shi, ku kuma ci gaba da kiwon jama'ar masu bi 
wadanda Allah! ya samo wa kansa da jinin Dansa. 

29 “Na sani bayan na tafi wadansu mugayen kuraye za su 
shigo cikinku, ba kuwa za su bar garken ba. 3? Har ma a cikinku 
wadansu za su taso su yi maganganun Karya, don su jawo masu 
bi zuwa gefensu. 3! Saboda haka sai ku zauna da shiri, ku tuna 
fa, shekara uku ke nan, dare da rana, ban fasa yi wa kowane 
dayanku gargadi ba, har da hawaye. 

32 “Yanzu kuma na mika ku ga Ubangiji. Bari maganar 
alherinsa ta kiyaye ku, ita ce za ta iya gina ku, ta kuma ba ku 
gado tare da dukan masu tsarki. 33 Ban yi kwadayin kudi ko 
tufafin kowa ba. 34 Ku da kanku kun sani na yi aiki da hannayena 
domin in biya bukatuna da na wadanda suke tare da ni. 35 Cikin 
wannan duka na ba ku misali cewa dole ne ku yi aiki haka don 
mu taimaki marasa Rarfi. Kuna tuna kuma da maganar Ubangiji 
Yesu da ya ce, “Ya fi albarka a bayar da a kara.’ ” 

36 Da Bulus ya gama fadin haka, sai ya durkusa ya yi addu'a 
tare da su duka. 37 Sai duk suka fashe da kuka, suka fadi a wuyar 
Bulus suna rungumarsa, 38suna bakin ciki musamman don 
maganar da ya yi ta cewa ba za su Rara ganinsa ba. Daga nan 
suka raka shi har bakin jirgi. 


20.24: 2 Tim 4.7 


20.28 jama’ar masu bi wadanda Allah: Wadansu rubuce-rubucen hannu na 
da suna da “Jamaar masu bi wadanda Ubangiji” ne a nan. 


AYYUKAN MANZANNI 21 309 


Tafiyar Bulus zuwa Urushalima 


21 1 Sa'ad da muka bar su, muka shiga jirgin ruwa muka 

mike sai Kos, washegari kuma sai Rods, daga nan kuma 
sai Fatara. 2 Da muka sami jirgin da zai je Kasar Finikiya, sai 
muka shiga muka tafi. 3 Da muka fara hangan Sayifurus, muka 
mai da shi hagunmu, muka ci gaba da tafiya har Rasar Suriya. 
Sai muka sauka a Taya, don a nan ne jirgin zai sauke kayansa. 
4Da muka sami inda masu bi suke, muka zauna a nan kwana 
bakwai. Sai Ruhu ya sauko a kansu suka gaya wa Bulus kada 
ya je Urushalima. 5 Amma da lokacin tashinmu ya yi, muka 
tashi muka ci gaba da tafiyarmu. Dukan masu bi kuma har da 
matansu da '"ya'yansu suka raka mu har bayan gari. Sa'an nan 
muka durkusa a gefen ruwa muka yi addu’a, é muka yi wa juna 
bankwana. Sa’an nan muka shiga jirgi, su kuma suka koma 
gida. 

7 Da muka gama tafiyarmu daga Taya, muka kai Tolemayis, 
muka gaisa da ”yan'uwa, muka kuma yi kwana daya a wurinsu. 
8 Washegari muka tashi muka je Kaisariya, muka shiga gidan 
Filibus mai wa’azi, wanda yake daya daga cikin bakwai din nan 
wadanda aka zaba domin hidimar jamaa masu bi a Urushalima, 
muka sauka a wurinsa. ? Yana da 'ya'ya hudu 'yan mata 
wadanda ba su yi aure ba. Su masu yin annabci ne. 1° To, bayan 
mun yi 'yan kwanaki a wurin, sai wani annabi mai suna Agabus 
ya zo daga Yahudiya. !! Da Agabus ya zo wurinmu, sai ya dauki 
bel na Bulus. Sai shi Agabus ya daure hannayensa da Rafafunsa 
ya ce, “Ga abin da Ruhu Mai Tsarki ya ce, “Haka Yahudawan 
Urushalima za su daure mai wannan bel, su kuma ba da shi ga 
wadanda ba Yahudawa ba.” ” 12Da muka ji haka, mu da 
mutanen da suke wurin muka roki Bulus kada ya je Urushalima. 
13 Sai Bulus ya amsa ya ce, “Don me kuke yin haka? Me ya sa 
kuna kuka kuna bata mini zuciya? Ai, a shirye nake ba ma a 
daure ni kawai ba, har ma a kashe ni a Urushalima saboda sunan 
Ubangiji Yesu.” 

14 Da dai muka kāsa shan kansa, sai muka yi shiru, muka ce, 
“Bari Ubangiji yă yi nufinsa.” 

15 Bayan kwanakin nan muka shirya muka tafi Urushalima. 
16 Wadansu almajirai daga Kaisariya suka raka mu, suka kai mu 
wurin Manason wanda za mu sauka a wurinsa, shi mutumin 
Sayifurus ne, daya daga cikin masu bi na farko. 


21.8: A.M. 6.5; 8.5 21.10: A.M. 11.28 


310 AYYUKAN MANZANNI 21 


Bulus Ya Kiyaye Ka'idar Yahudawa domin Bishara 


17 Da muka zo Urushalima, ?yan'uwa suka kare mu da murna. 
18 Washegari Bulus ya tafi tare da mu zuwa wurin Yakubu, dattiban 
jama'ar masu bi kuwa duka suna nan. Bayan ya gaisa da su, sai 
ya bayyana musu dalla-dalla abubuwan da Allah ya yi a cikin 
wadanda ba Yahudawa ba ta wurin aikin da shi Bulus ya yi. 2 Da 
suka ji haka, suka yi wa Allah yabo. Suka ce wa Bulus, “To, ka 
gani dan'uwa, dubban mutane a cikin Yahudawa sun ba da gaskiya, 
dukansu kuwa masu kokari ne wurin bin Doka. ?! An gaya musu 
labarinka, wai kana koya wa dukan Yahudawan da suke cikin 
wadanda ba Yahudawa ba su yar da Dokar Musa. Wato, kana ce 
musu kada su yi wa 'ya'yansu kaciya, ko kuwa su bi sauran 
aľadunmu. 22To, yaya za mu yi, da yake lallai za su ji labarin 
zuwanka. 23 Saboda haka sai ka yi abin da za mu fada maka. Muna 
da mutum hudu a nan da suka yi alkawari. 24Sai ka tafi da su ku 
tsarkake gaba daya, ka kuma biya kudin tsarkakewar don a yi musu 
aski. Ta haka kowa zai sani cewa duk abin da aka gaya musu game 
da kai ba gaskiya ba ne, za a ga cewa kai kana kiyaye dokoki. 
25 Amma game da wadanda ba Yahudawa ba da suka ba da gaskiya, 
mun riga mun aika wasika a kan mun yanka hukunci cewa, kada 
su ci abin da aka yanka wa gunki, kada su yi lalata, kada su ci 
naman dabbar da aka murde ko nama tare da jini.” 

26 Washegari Bulus ya dauki mutanen nan suka tsarkake tare. 
Sa'an nan ya shiga haikali domin ya sanar da ranar cikar 
tsarkakewarsu, wato, ranar da za a ba da baiko domin kowane 
dayansu. 


An Kama Bulus a cikin Haikali 


27 Da kwana bakwai din suka kusan cika, wadansu Yahudawa 
daga Asiya suka ga Bulus a haikali. Sai suka zuga taron mutane, 
suka kama shi, ?8 suna ihu suna cewa, “Ku 'yan'uwa Isra’ilawa, 
ku taimaka! Ga mutumin nan da yake bi ko'ina yana zagin 
mutanenmu, da dokokinmu, da kuma wannan haikalinmu. Har ma 
ya kawo wadansu Helenawa a cikin haikali ya Razantar da wurin 
nan mai tsarki.” ? Sun ce haka ne saboda da sun ga Bulus tare 
da Turofimus, mutumin Afisa, a cikin gari. Wannan ne ya sa suka 
yi tsammani Bulus ya shigo tare da shi a cikin haikalin. 

30 Sai duk garin ya rude, jama'a suka taso gaba daya a guje 
suka kama Bulus, suka fitar da shi daga haikali, aka kuma rufe 


21.23-24: L. Kid 6.13-21 21.25: AM. 15.29 21.29: A.M. 20.4 


AYYUKAN MANZANNI 21 — 22 311 


Kofofin nan da nan. 3! Suna kokari su kashe shi ke nan, sai labari 
ya kai wurin shugaban Kungiyar sojoji cewa Urushalima tana 
cikin rikici ainu. 32Nan take ya dibi sojoji da manyan sojojin 
Roma, suka tafi wurin da gudu. Da jama'ar suka ga shugaban da 
sojoji, sai suka daina dūkan Bulus. 33 Sai shugaban ya zo ya kama 
Bulus, ya sa a daure shi da sarka biyu. Sa’an nan ya yi tambaya 
ko shi wane ne, da kuma abin da ya yi. 34 Taron kuwa suna ta 
hayaniya, wadansu su ce wannan, wadansu su ce wancan. Saboda 
yawan hayaniyar shugaban bai iya samun ainihin tushen maganar 
ba, sai ya ba da umarni a kai Bulus barikin soja. 35Da Bulus ya 
zo bakin matakala, sai da sojoji suka dauke shi saboda rikicin 
taron ya yi yawa. 36 Taron mutanen da suka biyo suka yi ta ihu 
suna cewa, “A yi gaba da shi!” 


Bulus Ya Yi wa Taron Magana 


37 An kusa shigar da Bulus barikin soja ke nan, sai ya ce wa 
shugaban, “Ko ka yarda in yi magana da kai?” 

Sai shugaban ya ce, “Ashe ka iya Helenanci? 38 Ba kai ne 
mutumin Masar nan da shekarun baya ya jawo tawaye ba, har ya 
ja mutanen nan dubu hudu masu kisankai a daji?” 

39 Sai Bulus ya amsa ya ce, “Ai, ni Bayahude ne na Tarsus 
a Kasar Kilikiya. Ni dan birnin nan mai muhimminci ne. Ina 
rokonka, ka bar ni in yi wa mutanen nan magana.” 

40 Sai ya ba shi izni, Bulus kuwa ya tsaya a kan matakala, ya 
daga wa jama’a hannu su yi shiru. Da suka yi tsit, sai ya yi musu 
magana da yaren Aramaya. ™ 
22 1 “Ku 'yan'uwa da iyaye, ku saurara in bayyana muku 

abin da ya faru, don in nuna cewa ba ni da laifi.” ? Da 
suka ji ya yi musu magana da yaren Aramaya, sai suka Kara yin 
shiru. Sa'an nan ya ce: 

3 “Ni Bayahude ne, an haife ni a Tarsus, Kasar Kilikiya, amma 
a nan garin na yi girma. Na yi makaranta a Karkashin Gamaliyel, 
wanda ya koya mini kome game da dokokin kakanninmu. Ina da 
Kokari cikin bauta wa Allah, kamar yadda dukanku kuke yi a yau, 
4har na tsananta wa masu bin wannan Hanyar. Ina kakkashe su, 
ina daure mutane maza da mata, ina sa su cikin kurkuku. 5 Babban 
firit ma da dukan Majalisar shugabannin jamaa za su iya 
shaidata. Daga wurinsu ne na karbi wasiku zuwa ga "yan'uwanmu 


22.3: A.M. 5.34-39 
* 21.40 yaren Aramaya: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da 
“Ibraniyanci” ne a nan. 


312 AYYUKAN MANZANNI 22 


Yahudawa a cikin Dimashku. Na tafi wurin domin in kama masu 
bin Hanyan nan wadanda suke a can ma, in kawo su Urushalima 
domin a hukunta su. 


Bulus Ya Fada yadda Ya Juyo ga Bin Ubangiji 
(A.M. 9.1-19, 26.12-18) 


6 “Ina cikin tafiya, na kusa in kai Dimashku, da tsakar rana, 
sai babban haske daga sama ya haskaka kewaye da ni. 7 Sai na 
fadi a Kasa na kuma ji wata murya tana ce mini, “Shawulu, 
Shawulu, don me kake tsananta mini?’ 8 Na amsa, ‘Wane ne kai, 
Mai girma?” Sai ya ce mini, “Ni ne Yesu Banazare wanda kake 
tsananta wa.” ? To, wadanda suke tare da ni sun ga hasken, amma 
ba su ji muryar wanda yake magana da ni ba. !! Sai na tambaya 
na ce, “To, me zan yi, Ubangiji?” Sai Ubangiji ya ce mini, “Tashi, 
ka shiga Dimashku, a can ne za a gaya maka abin da aka shirya 
maka ka yi.” !! Tunda ba na iya gani saboda tsananin hasken nan, 
wadanda suke tare da ni suka kama hannuna, suka yi mini jagora 
zuwa cikin Dimashku. 

12 “Sai kuma wani mai suna Hananiya ya zo wurina. Shi mai 
bautar Allah ne bisa ga Dokarmu, wanda dukan Yahudawan can 
suke yabonsa. !3 Ya zo ya ce mini, “Dan'uwana Shawulu, ka iya 
sake ganin gari.” Nan take idanuna suka bude, na kuwa gan shi. 
l4 Sai ya ce, “Allahn kakanninmu ya zabe ka ka san nufinsa, ka 
ga Mai Adalcin nan, ka kuma ji maganarsa. '5 Don za ka zama 
mai shaidarsa ga dukan mutane game da abin da ka gani, ka kuma 
ji. 16To, yanzu me kake jira? Tashi a yi maka baftisma a wanke 
zunubanka ta wurin kira bisa ga sunan Ubangiji.” 


Kiran Bulus zuwa ga Wadanda ba Yahudawa ba 


17 “Bayan na dawo Urushalima, ina addu'a a haikali, sai na 
ga ru'uya. ISA cikin ru'uyar kuwa na ga Yesu yana ce mini, ‘Yi 
maza, ka tashi ka bar Urushalima da sauri, don ba za su yarda 
da shaidarka game da ni ba.” 19 Ni kuma na ce, “Ubangiji, ai, su 
ma kansu sun sani cewa a kowace majami’a na daddaure wadanda 
suka gaskata da kai, na kuma dūke su. 2° Sa'ad da kuma aka zub 
da jinin Istifanus mai shaidarka, ni da kaina ina tsaye a wurin, 
ina goyon bayan abin da aka yi, har ma ina gadin tufafin wadanda 
suka kashe shi.” 21 Sai Ubangiji ya ce mini, ‘Tashi ka tafi, zan 
aike ka can nesa wurin wadanda ba Yahudawa ba.” ” 


22.4-5: A.M. 8.3; 26.9-11 22.20: A.M. 7.58 


AYYUKAN MANZANNI 22 — 23 313 


22 Taron sun yi ta sauraron Bulus har ya iso wannan kalma, 
sai suka yi ihu suka ce, “A kashe shi! A raba irin mutumin nan 
da duniya, bai kamata ya rayu ba!” B Sai suka dinga ihu suna 
jefa mayafansu, suna ta da Rura. 4 Saboda haka sai shugaban ya 
ba da umarni a kai Bulus barikin soja a bincike shi da bulala, don 
a nemi dalilin da ya sa taron suke yi masa ihu haka. 25 Amma 
bayan sun daure shi domin su yi masa bulala, sai Bulus ya ce wa 
babban sojan Roma da yake tsaye kusa, “Ashe, daidai ne bisa ga 
doka ka yi wa mutumin da yake da "yancin Roma bulala, ba tare 
da an yi masa shari’a ba?” 

26 Da babban sojan Roma ya ji haka, sai ya je wurin shugaban 
ya ce masa, “Me kake shirin yi ne? Mutumin nan fa yana da 
’yancin Roma.” 

27 Sai shugaban ya zo ya ce wa Bulus, “Gaya mini gaskiya, 
kai kana da ’yancin Roma?” 

Sai Bulus ya ce, “1.” 

28 Sai shugaban ya ce, “Ni fa da kudi mai yawa na sami 
"yancin nan.” 

Bulus ya ce, “Ni kuwa da shi aka haife ni.” 

29 Saboda haka wadanda suke shirin bincikensa suka ja baya 
nan da nan. Shi ma shugaban da ya gane Bulus mai "yancin Roma 
ne sai ya ji tsoro, ga shi kuwa ya riga ya daure shi. 


Bulus a gaban "Yan Majalisa 


30 Washegari kuma shugaban yana so ya san ainihin Karar da 
Yahudawa suke yi game da Bulus, sai ya kunce shi, ya ba da 
umarni manyan firistoci da dukan Majalisa su taru. Sa'an nan ya 
kawo Bulus ya sa shi ya tsaya a gabansu. 

2 3 1 Sai Bulus ya zuba wa yan Majalisar ido ya ce, “Ku 

’yaņ’uwana, har wa yau, a cikin zuciyata ba ni da shakka 
ko wani abin damuwa a kan rayuwar da na yi a gaban Allah.” 
2 Da jin wannan sai Hananiya babban firist ya sa wadanda suke 
tsaye kusa da Bulus su buge shi a baki. 3 Sai Bulus ya ce masa, 
“Kai bango ne da aka shafe yă zama fari, wato, munafuki, kai 
ma Allah zai buge ka! Ka zauna kana yi mini hukunci bisa ga 
Doka, amma ga shi kuwa kana sa a buge ni, wanda bai yi daidai 
ba bisa ga Doka.” 

4 Wadanda suke tsaye a wurin suka ce wa Bulus, “Babban 
firist na Allah za ka yi masa zagi?” 


23.3: Mat 23.27-28 


314 AYYUKAN MANZANNI 23 


5 Bulus kuwa ya ce, “” Yan'uwana, ban san shi ne babban firist 
ba. Gama an rubuta cewa, “Kada ka zagi shugaban jama'a.” ” 

6 Da Bulus ya kula cewa wadansu Sadukiyawa ne, wadansu 
kuma Farisiyawa ne, sai ya ta da murya a Majalisar ya ce, 
“Yan'uwa, ni ma Bafarisiye ne, dan Farisiyawa. Ga shi kuwa 
don na sa zuciya ga tashin matattu shi ya sa ake yi mini shari'a.” 

7 Da ya fada haka sai gardama ta tashi tsakanin Farisiyawa da 
Sadukiyawa, har taron ya rabu kashi biyu. 8 Gama Sadukiyawa 
suna rike da ra'ayi cewa babu tashin matattu, babu mala’iku, ko 
ruhohi. Farisiyawa kuwa sun yarda akwai duka uku. ? Sai babban 
rikici ya tashi, wadansu malaman dokoki na Kungiyar Farisiyawa 
suka tashi tsaye, suka yi ta gardama suka ce, “Mu ba mu sami 
mutumin nan da laifin kome ba. Mai yiwuwa wani ruhu, ko 
mala’ika ne ya yi masa magana.” 

10 Da gardamar ta yi tsanani sai shugaban ya ji tsoro kada su 
yi kaca-kaca da Bulus. Sai ya ba da umarni sojojin su sauko su 
Rwace Bulus da Karfi daga wurinsu, su kai shi barikin soja. 

11 Da dare ya yi sai Ubangiji ya tsaya kusa da Bulus ya ce, 
“Ka ci gaba da karfin zuciyarka, domin kamar yadda ka shaide 
ni a Urushalima, haka kuma lallai ne za ka shaide ni a Roma.” 


An Yi Shawara a Kashe Bulus 


12 Da gari ya waye, Yahudawa suka yi shiri su kashe Bulus. 
Suka yi rantsuwa cewa ba za su ci ba, ba za su sha ba, sai sun 
kashe Bulus. 18 Wadanda suka yi wannan mugun shirin kuwa sun 
fi mutum arba'in. !4Sai suka je wurin manyan firistoci da 
shugabanni, suka ce, “Mun yi babbar rantsuwa cewa ba za mu 
ci ba, ba za mu sha ba sai mun kashe mutumin nan. 19 Saboda 
haka yanzu ku da Majalisa ku ce wa shugaban sojoji yă kawo 
muku shi, kamar kuna so ne ku Kara bincike maganarsa sosai, mu 
kuwa a shirye muke mu kashe shi kafin yă iso.” 

16 To, da dan ”yar'uwar Bulus ya ji labarin shirin da suke yi, 
sai ya je ya shiga barikin ya fada wa Bulus. 1? Bulus kuwa ya 
kira wani babban sojan Roma ya ce, “Ka kai saurayin nan wurin 
shugaba, yana da wata maganar da zai gaya masa.” 18 Sai babban 
sojan Roma ya dauki saurayin ya kai shi wurin shugaban. Babban 
sojan Roma ya ce, “Dan kurkukun nan Bulus, ya kira ni, ya roke 
ni in kawo saurayin nan a wurinka, don saurayin yana da abin da 
zai gaya maka.” 


23.5: Fit 22.28 23.6: A.M. 26.5; Filib 3.5 23.8: Mat 22.23; Mar 12.18; Luk 20.27 


AYYUKAN MANZANNI 23 315 


19 Sai shugaban ya kama hannun saurayin, ya ja shi gefe daya, 
ya tambaye shi, shi kadai, “Me za ka gaya mini?” 

20 Yaron ya ce, “Shugabannin Yahudawa sun shirya za su 
roke ka ka kai Bulus Majalisa gobe, kamar suna so su kara bincike 
maganarsa sosai. ?! Amma kada ka yarda musu, don fiye da 
mutum arba’in daga cikinsu suna nema su kashe shi, sun kuma 
yi rantsuwa cewa ba za su ci ba, ba za su sha ba sai sun kashe 
shi. Yanzu kuwa a shirye suke, suna jira ne kawai ka yarda.” 

22 Sai shugaban ya ja masa kunne ya ce, “Kada ka gaya wa 
kowa cewa ka gaya mini wannan magana.” Sa'an nan ya 
sallame shi. 


An Aika da Bulus zuwa Wurin Gwamna Felis 


23 Sa'an nan shugaban ya kira manyan sojojin Roma biyu ya 
ce musu, “Ku shirya don za ku tashi zuwa Kaisariya da karfe 
tara na dare, tare da sojoji dari biyu, da sojoji saba’in masu hawan 
dawakai, da sojoji dari biyu masu fada da mashi. 24Ku kuma 
samo dawakin da Bulus zai hau. Sai ku kai shi wurin gwamna 
Felis lafiya lau.” 25 Shugaban sojan kuma ya rubuta wasika haka: 

26“Daga Kalaudiyus Lisiyas, zuwa ga mai girma gwamna 
Felis. Gaisuwa mai yawa. 

27 “Mutumin nan, Yahudawa sun kama shi, sun kusa su kashe 
shi, sai na yi sauri da sojojina na kwato shi, domin na ji shi mai 
’yancin Roma ne. 

28“Tun da ina so in ji laifin da suke zarginsa da shi, sai na 
kai shi Majalisarsu. ? Na kuwa samu suna zarginsa a kan 
maganar shari'arsu, amma laifin da suka dora masa bai isa a 
daure shi ko a kashe shi ba. 

30 “Da aka sanar mini cewa akwai wani mugun shirin da aka 
kulla masa, nan da nan na aika da shi wurinka. Na kuma umarci 
masu Kararsa su fada a gabanka laifin da suka ga ya yi.” 

31 Saboda haka sojojin suka dauki Bulus, kamar yadda aka 
umarce su, suka kai shi Antifatiris da daddare. 32? Washegari suka 
bar sojoji masu hawan dawaki su ci gaba da shi, su kuwa suka 
koma barikinsu. 33 Da sojoji masu hawan dawakin suka isa 
Kaisariya, sai suka ba gwamna wasikar, suka kuma bar Bulus a 
hannunsa. 

34 Da gwamna ya karanta wasikar, ya tambayi Bulus ko shi 
daga wane yanki ne. Da ya ji daga Kilikiya yake, 3? sai ya ce, 
“Zan saurari maganarka, lokacin da masu kararka sun zo.” Sai 


316 AYYUKAN MANZANNI 23 — 24 


gwamnan kuma ya ba da umami a tsare shi a fadar da sarki 
Hirudus ya gina. 


Yahudawa Sun Kai Karar Bulus 


2 4 1 Bayan kwana biyar sai babban firist, Hananiya, ya zo 

tare da wadansu shugabanni, da kuma wani lauya mai 
suna Tartulus, don su yi Karar Bulus a gaban gwamna. ? Aka 
shigo da Bulus, sai Tartulus ya fara kai Karar Bulus a gaban 
gwamna ya ce: 

“Mai girma, ta wurin hikimarka ne aka kyautata zaman 
jama'armu, kuma don kana da hangen nesa, shi ya sa zaman 
jama'armu yana da kyau; 3 mutanenmu ko’ina, suna gode maka 
ba iyaka. “Amma don kada in bata maka lokaci, ina rokonka, 
cikin kirkinka ka saurari gajeren abin da za mu fada maka. “Mun 
sami wannan mutum mai yawan rikici ne, yana ta kawo tashin 
hankali a cikin Yahudawa ko'ina a cikin duniya, kuma shi ne 
shugaban darikar Nazarawa wato, masu bin Yesu ke nan. 6 Har 
ma yana nema ya wulakanta haikali, amma muka kama shi.” 
8 Idan kuwa ka bincike shi kai da kanka, za ka iya sani daga 
wurinsa dukan abubuwan da muke tuhumarsa da su.” ? Yahudawa 
ma suka goyi bayan haka, suka yarda cewa haka abin yake. 


Bulus Ya Kāre Kansa a gaban Felis 


10 Da gwamna ya ba Bulus zarafi yă yi magana, sai Bulus ya 
amsa ya ce: “Zan kāre kaina da farin ciki, tun da na sani ka yi 
shekaru da yawa kana shari’ar jama’an nan. 11 Ai, idan ka bincika 
za ka gane cewa bai fi kwana goma sha biyu ba tun da na tafi 
Urushalima in yi sujada. 1? Wadannan masu karata kuwa ba su 
taba samuna ina mahawara da kowa ba, ko kuwa ina ta da 
hankalin mutane a haikali, ko a majami’u, ko kuwa a cikin birnin 
ba. 13 Abubuwan da suke fada a kaina yanzu ma ba za su iya 
tabbatar maka ba. 14 Abu daya ne na yarda da shi, shi ne ina bin 
Allah na kakanninmu ta Hanyan nan da wadannan suke ce ba 
gaskiya ba, ina kuma gaskata dukan abin da yake a rubuce bisa 
ga Doka, da kuma littattafan annabawa. 15 Ina sa zuciya ga Allah, 
yadda su wadannan ma suke yi, cewa, za a ta da matattu, masu 
adalci da marasa adalci duka. 16 Shi ya sa kullum nake Kokari a 


"24.6 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da ayoyi 6b-8 haka: Mun yi 
niyya mu hukunta shi bisa ga shari”armu. 7 Amma shugaba Lisiya ya zo ya 
Kwace shi daga hannunmu da Karfi da yaji, 8 ya sa masu Karar mutumin nan 
su zo gabanka. 


AYYUKAN MANZANNI 24 — 25 317 


Zuciyata in kasance ba ni da shakka ko wani abin damuwa a gaban 
Allah da mutane. 

17 “To, bayan "yan shekaru sai na dawo Urushalima domin in 
kawo taimako wurin jama'armu masu bukata, in kuma ba da 
baiko. 18 Ina cikin yin haka sai suka same ni a haikali. Na gama 
tsarkake kaina, ba na kuwa tare da wani taro, ban kuwa ta da 
hankalin jama'a ba. ? Amma akwai wadansu Yahudawa daga 
Rasar Asiya da suke a wurin, su ne kuwa ya kamata su zo nan 
gabanka su yi karata idan suna da wata magana game da ni. ?? Ko 
kuwa bari wadannan mutanen su fada laifin da suka same ni da 
shi lokacin da na tsaya a gaban Majalisa, ?! sai dai ko idan 
maganan nan daya kawai da na fada a lokacin da nake tsaye a 
gabansu, da na daga murya cewa, ‘Game da maganar tashin 
matattu ake yi mini shari’a a gabanku yau.” ” 


An Tsare Bulus a Kaisariya 


22 Felis kuwa ya san abubuwa da dan dama game da Hanyar 
Yesu, sai ya tsayar da su ya ce, “Sai shugaba Lisiya ya zo tukuna 
zan yanka muku shari'a.” 53 Felis ya ba babban sojan Roma 
umarni yă yi gadin Bulus, amma kada yă matsa masa da yawa, 
kada kuma yă hana abokansa zuwa wurinsa su biya masa 
bukatunsa. 

24 Bayan 'yan kwanaki, Felis tare da matarsa Durusila, wata 
Bayahudiya, suka zo. Sai ya aika a kawo Bulus, ya kuma saurare 
shi a kan maganar gaskatawa da Almasihu Yesu. 25Sa'an nan 
Bulus ya soma ba da bayani a kan adalci, da shan Rarfin sha’awar 
jiki, da kuma ranar hukuncin nan mai zuwa. Da jin haka sai tsoro 
ya kama Felis, sai ya ce wa Bulus, “Yanzu dai ka koma. Idan na 
sami zarafi zan kira ka.” 26 Don yana sa rai Bulus zai ba shi kudi, 
shi ya sa Felis ya yi ta kiransa a kai a kai, yana hira da shi. 

27 Amma bayan shekara biyu sai Fokiyus Festus ya zama 
gwamna a maimakon Felis. Felis kuwa don yana neman farin jini 
a wurin Yahudawa ya bar Bulus a kurkuku. 


Bulus Ya Daukaka Kara zuwa Gaban Kaisar 

2 5 1 To, bayan kwana uku da Festus ya iso domin ya kama 
aikin gwamna, sai ya tashi daga Kaisariya ya tafi 

Urushalima. ? Sai manyan firistoci da shugabannin Yahudawa 

suka kai Karar Bulus a wurinsa. Suka roke shi, 3 ya sa a mai da 

Bulus Urushalima domin sun shirya wadansu su jira su kashe shi 





24.17-18: A.M. 21.17-28 24.21: A.M. 23.6 


318 AYYUKAN MANZANNI 25 


a hanya. 4 Festus ya amsa ya ce, “Za a yi gadin Bulus a Kaisariya, 
ni da kaina zan je can ba da jimawa ba. 5Saboda haka sai 
manyanku su zo tare da ni, idan kuwa mutumin nan yana da wani 
laifi sai su tuhume shi.” 

6 Bai fi kwana takwas ko goma a wurinsu ba, sai ya koma 
Kaisariya. Washegari kuma ya zauna a kujerar shari'a, ya sa a 
kawo Bulus a gabansa. 7 Da Bulus ya zo, Yahudawan da suka zo 
daga Urushalima suka tashi suka kewaye shi, suna ta kawo 
Rararraki masu yawa, masu tsanani a kansa, wadanda ma ba su 
iya tabbatarwa ba. 8 Amma Bulus ya kāre kansa ya ce, “Ni ban 
yi wa Dokar Yahudawa laifi ba, ban kuma yi wa haikali, ko Kaisar 
laifi ba ko kadan.” 

9 Amma Festus yana so ya faranta wa Yahudawa rai, ya 
tambayi Bulus, “Ko ka yarda ka je Urushalima a yi maka shari’a 
a gabana a can game da wadannan abubuwa?” 

10 Amma Bulus ya ce, “Ina gaban kotun Kaisar, a nan ne ya 
kamata a yi mini shari’a. Ban yi wa Yahudawa wani laifi ba, kai 
ma ka san da haka sosai. 11 Idan ni mai laifi ne, har na yi laifin 
da ya isa a kashe ni, ai, ba zan Ri a kashe ni ba. Amma idan ba 
wata gaskiya a cikin Rarar da suke yi, to, ba mai iya ba da ni 
gare su. Na roka a daukaka Karata zuwa gaban Kaisar.” 

12 Bayan Festus ya yi shawara da majalisarsa, sai ya amsa ya 
ce, “To, ka roka a daukaka Kararka zuwa gaban Kaisar, wurin 
Kaisar kuwa za ka tafi.” 


Bulus a gaban Agiriffa da Banis 


13 Bayan 'yan kwanaki, sarki Agiriffa da Banis suka zo 
Kaisariya domin su marabci Festus. 14 Tun da za su yi kwanaki 
da dama a can, sai Festus ya kawo maganar Bulus ga sarki. Festus 
ya ce: “Akwai wani mutumin da Felis ya bar mini a kurkuku. 
15 Lokacin da nake Urushalima manyan firistoci da shugabannin 
Yahudawa suka kawo mini Rarar mutumin nan, suka roke ni in 
yanke masa hukunci. 16 Amma na gaya musu cewa mu Romawa 
ba mu saba yi wa mai laifi shari'a ba sai an kawo shi a gaban 
masu Kararsa, sai an kuma ba shi zarafi domin ya kāre kansa 
game da Karar da aka yi. 17 Saboda haka da suka zo nan tare da 
ni, ban bata lokaci ba, washegari kawai na hau kujerar shari’a, 
na kuma sa a kawo mutumin. 18 Da masu Karar suka tashi, ba su 
kawo Rararsa a kan wani mummunan laifin da nake tsammani ya 
yi ba. 19 Sai dai suna da wadansu maganganun da ba su yarda da 
Bulus a kai ba, game da addininsu, da wani Yesu wanda ya mutu, 


AYYUKAN MANZANNI 25 — 26 319 


wanda Bulus ya nace cewa yana da rai. 2 Ni kuwa da na rasa 
yadda zan bincike wadannan abubuwa, sai na tambayi Bulus ko 
ya yarda ya je Urushalima a yi masa shari'a a can game da 
abubuwan nan. 2! Amma da ya nemi a tsayar da maganarsa domin 
babban sarki Kaisar ya yanke masa shari'a, sai na ba da umami 
a yi gadinsa har zuwa lokacin da zan aika da shi wurin Kaisar.” 

22 Sai sarki Agiriffa ya ce wa Festus, “Ni ma dai zan so in 
saurari mutumin nan da kaina.” 

Festus ya ce, “Za ka kuwa ji shi gobe.” 

23 To, washegari sai Agiriffa da Banis suka shigo shiga irin 
ta sarauta, sun zo tare da shugabannin yaki da kuma manyan 
garin. Sai Festus ya ba da umarni a shigo da Bulus. 24 Sai Festus 
ya ce, “Sarki Agiriffa, da dukan mutanen da suke nan tare da mu, 
ga mutumin da duk jama’ar Yahudawa suka kawo mini Rararsa 
a Urushalima, da kuma a nan, har suna ihu wai bai kamata a bar 
shi da rai ba. > Amma ni ban ga ya yi wani abin da ya isa a 
kashe shi ba. Tun da kuma shi da kansa ya nema a kai shari’arsa 
gaban mai girma Kaisar, na ce to zan aika da shi wurinsa. 
26 Amma ba ni da wata tabbatacciyar maganar da zan rubuta wa 
mai girma sarkin Roma a kansa. Saboda haka na kawo shi 
gabanku, musamman gabanka, sarki Agiriffa, don bayan mun 
bincike shi, ko zan sami abin da zan rubuta. 2? Don ni a ganina, 
wauta ce a aika da dan kurkuku, ba tare da an nuna laifofin da 
ya yi ba.” 


Bulus Ya Kāre Kansa a gaban Agiriffa 


9 6 1 Daga nan sai Agiriffa ya ce wa Bulus, “An ba ka izni 
ka kare kanka.” Sa'an nan Bulus ya daga hannu, ya fara 
magana ya ce: 

2 “Lallai na yi sa'a, sarki Agiriffa, tun da a gabanka ne zan 
kare kaina yau game da duk maganganun da Yahudawa suka fada 
a kaina, 3 musamman da yake kai gwani ne cikin sanin al'adun 
Yahudawa da abubuwan da suke gardama a kai. Saboda haka ina 
rokonka ka saurare ni da hakuri. 

4 “Dukan Yahudawa sun san irin zaman da na yi tun ina 
saurayi, wato, tun da farko a garinmu da kuma a Urushalima har 
zuwa yau. ” Sun san ni tun tuni, har ma idan sun so za su iya ba 
da shaida cewa lallai ni Bafarisiye ne bisa ga darikan nan da ta 
fi tsanani cikin addinin nan namu. $ Yanzu ina tsaye a gabanku a 
yi mini shari’a saboda na sa zuciya a kan cikar alkawarin da Allah 


26.5: A.M. 23.6; Filib 3.5 


320 AYYUKAN MANZANNI 26 


ya yi wa kakanninmu. 7 Alkawarin nan ne kabilunmu goma sha 
biyu suka sa rai za su ga cikarsa, har suna kokari suna bauta wa 
Allah dare da rana. Ya sarki, saboda na sa zuciya ga cikar 
alkawarin nan ne Yahudawa suke ganin laifina fa! 8Me ya sa a 
ganinku ba ya yiwuwa Allah ya ta da matattu? 

9 “To, ni da kaina ma a da na ga kamar daidai ne in yi 
abubuwa da yawa in hana cin gaban maganar Yesu Banazare. 
10 Abin da na yi ke nan a Urushalima, har na sami izni daga wurin 
manyan firistoci domin in kulle masu tsarki da yawa a kurkuku. 
Har ma lokacin da ake kashe su ina goyon bayan haka. !! Na 
kuma bi dukan majami'u ina hukunta su ina Kokarin sa su su 
zargi sunan Yesu. Don kuma ina fushi da su sosai, sai ina ta binsu 
har zuwa garuruwa na wadansu Kasashe in tsananta musu. 


Labarin Juyowar Bulus 
(A. M. 9.1-19, 22.6-16) 

12 “Ana cikin haka ne, wata rana ina tafiya zuwa Dimashku, 
da iznin manyan firistoci da kuma takardar ikon da suka ba ni. 
13 Da tsakar rana a hanya, ranka ya dade, na ga wani haske fiye 
da hasken rana ya haskaka daga sama, ya kewaye ni da abokan 
tafiyata. 4 Da dukanmu muka fadi a Rasa, sai na ji wata murya 
tana ce mini da Ibraniyanci, ‘Shawulu, Shawulu, don me kake 
tsananta mini? Kana ba kanka wahala ne da kake gaba da ni.” 
15 Sai na ce, ‘Wane ne kai Mai girma?’ 

“Sai Ubangiji ya ce mini, ‘Ni ne Yesu wanda kake tsananta 
wa. 16 Amma tashi tsaye. Na bayyana a gare ka ne in sa ka yi 
mini aiki, ka kuma yi shaidar abubuwan da ka gani game da ni, 
da kuma abubuwan da zan bayyana maka nan gaba. 17 Zan cece 
ka daga mutanenka, da kuma wadanda ba Yahudawa ba, wadanda 
zan aike ka zuwa wurinsu. !8 Za ka bude musu idanunsu, su juyo 
daga duhu zuwa haske, daga kuma mulkin Shaidan zuwa wurin 
Allah. Ta haka za su sami gafarar zunubai, da kuma gādo tare da 
dukan wadanda suka zama masu tsarki saboda sun ba da gaskiya 
gare ni.” 


Bulus Ya Shaida Ayyukansa 


19 “Saboda haka, ya sarki Agiriffa, ban Ki yin biyayya da 
rwuyan nan da ta zo mini daga sama ba. % Na fara yin wa'azi 
wa mutanen Dimashku, sa’an nan na yi ga mutanen Urushalima 
da dukan kewayen Yahudiya, sa'an nan kuma na yi wa wadanda 


26.9-11: A.M. 8.3; 22.4-5 26.12-18 A.M. 9.1-19; 22.6-16 


AYYUKAN MANZANNI 26 — 27 321 


ba Yahudawa ba cewa su tuba su juyo ga Allah, su kuma yi 
abubuwan da za su nuna sun tuba. ?! Shi ne ya sa Yahudawa suka 
kama ni a cikin haikali suna Kokari su kashe ni. 22 Amma Allah 
ya taimake ni har zuwa yanzu, shi ya sa ina nan ina yin shaida 
ga manya da Kanana. Ba wani abu dabam nake fada ba sai dai 
abin da annabawa da Musa suka ce zai faru, 23wato, lallai ne 
Almasihu ya sha wahala, ya zama na farkon da zai tashi daga 
matattu. Ta haka zai kawo haske ga dukan mutane, Yahudawa da 
wadanda ba Yahudawa ba duka.” 

24 Bulus yana cikin kare kansa ke nan, sai Festus ya daga 
murya da Karfi ya ce, “Bulus, kana hauka! Yawan karatunka ya 
juya maka kai!” 

25 Amma Bulus ya ce, “Mai girma Festus, ba na hauka. 
Gaskiya nake fada cikin natsuwa. 26 Ai, sarki ya san wannan abin, 
ina kuma yi masa magana ba tsoro. Na tabbata ya san wadannan 
al”amura duka, don wannan abu ba a boye aka yi shi ba. 27 Sarki 
Agiriffa, ka gaskata da annabawa? Na sani ka gaskata.” 

28 Sai Agiriffa ya ce wa Bulus, “Wato, a dan gajeren lokacin 
nan kake so ka rinjaye ni in zama Kirista?” 

29 Bulus kuwa ya ce, “Ko a dan gajeren lokaci, ko a dogo, 
ina fata Allah zai sa ba kai kadai ba, har ma dukan wadanda suke 
saurarona a yau, su zama kamar yadda nake, sai dai ban da sarkan 
nan.” 

30 Sai sarki ya tashi, haka ma gwamna da Banis, da wadanda 
suke zaune tare da su. 3! Da sun fita daga wurin shari?a suka ce 
wa juna, “Ai, mutumin nan bai yi wani abin da ya isa a kulle shi, 
ko a kashe shi ba.” 

32 Sai Agiriffa ya ce wa Festus, “Da ba don dai mutumin nan 
ya daukaka Kararsa zuwa gaban Kaisar ba, da sai a sake shi.” 


Bulus Ya Shiga Jirgin Ruwa zuwa Roma 
27 1 Da aka shirya mu tashi a cikin jirgin ruwa zuwa Kasar 
Italiya, sai suka ba da Bulus da wadansu 'yan sarga a 
hannun wani babban sojan Roma, mai suna Juliyos, daya daga 
cikin sojojin Kungiyar Kaisar. ?Da muka shiga wani jirgi na 
Adiramitiyum, mai shirin tashi zuwa wadansu garuruwan da suke 
gefen Asiya, muka fara tafiya. Aristarkus, wani mutumin 
Tasalonika ta Kasar Makidoniya, yana tare da mu. 3 Washegari sai 
ga mu a Sidon. Juliyos kuwa ya yi wa Bulus alheri, ya bar shi 
yă je yă ga abokansa su biya masa bukatarsa. 4Da muka tashi 


26.20: A.M. 9.20; 28-29 26.23: Ish 42.6; 49.6; 1 Kor 15.20 


322 AYYUKAN MANZANNI 27 


daga nan a jirgin ruwa, iska tana gaba da mu. Saboda haka muka 
zaga ta bayan Sayifurus inda iska ba ta da Karfi. “Bayan mun 
Retare tekun da yake kusa da kasar Kilikiya da Bamfiliya, muka 
isa Mira ta Kasar Likiya. “A nan babban sojan Roma ya sami 
wani jirgin Alekzandiriya mai zuwa Kasar Italiya, ya sa mu a ciki. 

7 Muka yi kwana da kwanaki muna tafiya a hankali, har da 
kyar muka kai kusa da Kinidus. Da iska ta hana mu ci gaba, sai 
muka zagaya gefen da ba iska, wato, ta bayan tsibirin Kirit kusa 
da Salmoni. 8 Muka wuce shi da kyar, har muka isa wani wurin 
da ake ce da shi Amintacciyar Mafaka, kusa da birnin Likiya. 

9 Da yake mun bata lokaci da yawa a wurin, tafiyar ma ta 
zama da hatsari, domin a lokacin shekara ya yi nisa har Ranar 
Bikin Fansar Zunubai? ta wuce. Sai Bulus ya ba su shawara, 19 ya 
ce musu, “Jama'a, na ga fa tafiyan nan za ta zama da hatsari da 
kuma hasara mai yawa, ba hasarar kaya da jirgin kawai ba, har 
ma da rayukanmu.” 1! Amma Juliyos bai yarda da abin da Bulus 
ya fada ba, a maimakon haka ya saurari maganar mai tukin jirgin 
da kuma ta mai jirgin. 2 Da yake mafakar Likiya bai yi kyau 
jirage su ci damina a nan ba, sai yawancinsu suka yarda a ci gaba 
da tafiya, a kuma yi kokari a kai Finikiya, in ya yiwu, domin su 
ci damina a can. Finikiya kuwa wata tashar jirgi ce a Kirit wadda 
take fuskantar arewa ta wajen yamma, da kuma kudu ta wajen 
yamma. 


Hadari a Teku 


13 Da iska ta soma hurawa daga kudu kadan-kadan, sai 
mutanen suka yi tsammani bukatarsu ta biya, sai suka jawo 
Rarfen da yake rike jirgin, suka bi gefen tsibirin Kirit, kusa da 
bakin teku. !4Ba da jimawa ba sai ga wata babbar iska daga 
arewa ta gabas ta bugo daga tsibirin. IS Da iskar ta bugo jirgin, 
har ya kāsa fuskantar iskar, sai muka bari kawai iskar ta yi ta 
tura mu. !6 Da muka bi ta bayan wani dan tsibiri mai suna 
Kauda, inda iska ta ragu, da kyar muka jawo Karamin jirgin kusa 
da jirgin. 17 Bayan sun jawo Raramin jirgin zuwa cikin babban 
jirgin, suka yi dabara suka daddaura igiyoyi kewaye da babban 
jirgin, domin kada ya farfashe. Suka kuma sauke filafilai su bar 
iska ta tura jirgin domin ba su iya tuka shi ba. Sun yi haka 
domin suna tsoro kada a jefa su a yashin Sirtis mai hadiye kome. 
° 27.9 Ranar Bikin Fansar Zunubai: Ana wannan bikin kusa da Rarshen watan 


Satumba ko farkon watan Oktoba, a wannan lokacin kuwa akan yi mummunar 
iska a teku. 


AYYUKAN MANZANNI 27 323 


suka fara kwashe kayan da yake a cikin jirgin, suka jefa a cikin 
ruwa. ?A rana ta uku kuma, su da hannayensu suka jefar da 
wadansu kayan aikin jirgin. 2? Da dai muka yi kwana da kwanaki 
ba mu ga rana ko taurari ba, kuma babbar iskar hadari tana ta 
dūkanmu, sai muka fid da zuciya za mu tsira. 

21 Da yake sun dade ba su ci abinci ba, sai Bulus ya tashi 
tsaye a tsakiyarsu, ya ce, “Jama’a, da kun ji maganata cewa 
kada ku tashi daga tsibirin Kirit, da ba ku fada wa wannan 
hatsari da masifa ba. 22 Amma yanzu ina yin muku gargadi ku 
yi Rarfin hali, don ba wanda zai yi hasarar ransa a cikinku, sai 
dai a yi hasarar jirgin. ? Gama a daren jiya wani mala’ikan 
Allah wanda nake nasa, wanda nake kuma bauta masa, ya tsaya 
kusa da ni, 2 ya ce, ‘Kada ka ji tsoro, Bulus. Lallai za ka tsaya 
a gaban Kaisar. Ga shi kuma ta dalilinka Allah cikin alherinsa 
zai ceci abokan tafiyarka.’ 25 Saboda haka sai ku yi Rarfin hali, 
ku jama’a, domin na gaskata Allah a kan cewa yadda aka fada 
mini din nan, haka zai zama. 26 Amma fa dole ne iska ta jefar 
da mu a yashin wani tsibiri.” 

27 A dare na goma sha hudu, ana ta kore mu dai a tekun 
Adiriya. Wajen tsakiyar dare sai masu tukin jirgin suka yi 
tsammani mun yi kusa da Rasa. 28 Sai suka gwada zurfin ruwan 
suka ga ya kai Rafa dari da ashirin. Da muka ci gaba kadan, sai 
suka sake gwadawa, suka sami Kafa casa’in. 2? Don tsoro kada 
jirginmu ya yi karo da duwatsu, sai suka saki Karafa masu nauyi 
guda hudu ta bayan jirgin domin a hana jirgin tafiya. Sai suka 
zuba ido suka roki Allah gari ya waye da sauri. 3? Amma masu 
tukin jirgin sun yi Kokari su gudu. Sai suka saukar da Raramin 
jirgin suna wayo kamar za su saukar da Karfe mai nauyi daga 
gaban babban jirgin. 3! Sai Bulus ya ce wa babban sojan Roma 
da kuma sojojin, “Idan mutanen nan ba su tsaya a cikin jirgin 
nan ba, ba yadda za ku tsira.” 32 Da jin haka sai sojojin suka 
yayyanke igiyoyin Raramin jirgin, suka bar shi ya bi ruwa. 

33 Da gari ya kusan wayewa, sai Bulus ya roke su su dan ci 
abinci, ya ce, “Yau fa, kwana goma sha hudu ke nan kuke zaman 
tsammani, ba ku ci wani abu ba. 34 Saboda haka ina rokonku ku 
ci abinci don lafiyarku, tun da yake ba wani a cikinku wanda zai 
rasa ko gashin kansa guda daya.” 35 Da ya fada haka, sai ya dauki 
burodi, ya yi godiya ga Allah a gabansu duka, ya rarraba ya fara 
ci. 36 Sai duka suka sami Karfafawa, su ma suka ci abinci. 37 Mu 
duka a cikin jirgin kuwa mutum dari biyu da saba’in da shida ne. 


324 AYYUKAN MANZANNI 27 


38 Da suka ci suka koshi, sai suka rage wa jirgin nauyi ta zubar 
da alkama cikin ruwa. 


Rakuman Ruwa Sun Farfashe Jirgin 


39 Da gari ya waye masu tukin jirgin ba su iya gane da Kasar 
da suke ba, amma dai sun lura da wani lungu mai yashi. Sai suka 
yi shiri su kai jirgin kan yashi idan zai yiwu. 40 Sai suka yanke 
igiyoyi na dukan Rarafa masu nauyin, suka bar su a ruwa. A daidai 
lokacin kuma suka alle madaurin abin juya jirgin. Sa'an nan 
kuma suka ta da filafilan da suke gaban jirgin daidai yadda iska 
za ta tura shi gaba. Sai suka sa kai zuwa gefen teku. 4 Amma da 
muka isa wani wurin da ruwan yake haduwa, sai jirgin ya buga 
yashi, har kan jirgin ya shiga cikin yashin ya kāsa motsi. Sai jirgin 
kuma ya fara faffashewa ta baya saboda haukan rakuman ruwa. 





Hoton faffashewar jirgi (27.41) 


42 Sai sojojin suka yi shiri su kakkashe "yan kurkukun, don 
kada waninsu ya yi iyo ya gudu. 43 Amma da yake babban sojan 
Roma ya so ya ceci Bulus, sai ya hana su. Ya kuma ba da umarni 
dukan wadanda suka iya ruwa su fara tsalle su shiga cikin ruwa 
su yi iyo zuwa gefen teku, 44 sauran kuwa su hau katakai, ko su 
hau tarkacen jirgin. Da haka duka suka kai gefen teku lafiya lau. 


AYYUKAN MANZANNI 28 325 


Bulus a Tsibirin Malta 


2 8 1 Bayan mun tsira sai muka ji, ashe, sunan tsibirin nan Malta 

ne. ?Mutanen garin kuwa sun yi mana alheri Rwarai da 
gaske. Sai suka karbe mu duka, suka hura mana wuta domin ana 
ruwa, ana kuma sanyi. Bulus ya tattaro itace yana sawa a wutar, 
sai wani maciji mai dafi ya fito don zafin wutar, ya cafke hannun 
Bulus. 4 Da mutanen garin suka ga macijin yana lilo a hannun Bulus, 
sai suka ce wa junansu, “Lallai mutumin nan mai kisankai ne, kun 
ga ko da yake ya tsira daga teku, duk da haka alhaki yana binsa sai 
ya mutu.” 5Bulus kuwa ya jijjiga hannunsa ya jefa macijin cikin 
wuta, bai kuwa ji ciwo ba. 6 Suna tsammani zai kumbura ko ya fadi 
nan take ya mutu, amma da suka dade ba su ga wani abu ya faru 
da shi ba, sai suka sāke tunani suka ce shi wani allah ne. 

7 Nan kusa kuwa akwai filaye, na shugaban tsibirin nan, mai 
suna Fubiliyus. Shi ne ya karbe mu, ya ba mu masauki mai kyau, 
har kwana uku. 8 Baban Fubiliyus kuwa yana kwance yana fama da 
zazzabi da atuni. Sai Bulus ya shiga wurinsa ya yi masa addu'a, ya 
sa hannu a kansa, mutumin ya warke. ? Da haka ya faru, sai dukan 
sauran marasa lafiya a tsibirin suka rika zuwa ana warkar da su. 
10 Suka yi mana kyauta mai yawa. Da za mu tashi a jirgin ruwa 
kuma, suka tattara mana duk abubuwan da muke bukata. 


Bulus Ya Kai Birnin Roma 


ll Bayan wata uku, muka tashi cikin jirgin Alekzandiriya 
wanda ya ci damina a wannan tsibirin. An kuwa yi masa alamar 
siffar tagwayen alloli. 

12 Da muka zo Sirakus muka yi kwana uku a wurin. 13 Daga 
nan kuma muka tafi, sai ga mu a Rigiyum. Bayan kwana daya, 
iska ta taso daga kudu, washegarin kuma muka kai Futiyoli. 14 A 
nan muka sadu da wadansu masu bi, suka roke mu mu yi kwana 
bakwai tare da su. Da haka dai muka kai Roma. 15 Da masu bi 
na Roma suka ji labarinmu, sai suka zo su marabce mu har a 
kasuwar Affiyus, da kuma wurin nan da ake ce da shi Masauki 
Uku. Da Bulus ya gan su kuwa ya yi godiya ga Allah, ya kuma 
Rara samun Karfin gwiwa. 

16 Da muka shiga Roma aka yarda wa Bulus yă je yă zauna 
a gidan haya tare da sojan da yake gadinsa. 


Wa’azin Bulus a Roma 


17 Bayan kwana uku, Bulus ya kira manyan Yahudawa. Da 
suka taru sai ya ce musu, “Ku 'yan'uwa, ko da yake ban yi wa 


326 AYYUKAN MANZANNI 28 





Hoton jirgin ruwa tare da abin juya shi (28.11) 


jama'armu wani laifi ba, ko laifi game da al'adun kakanninmu, 
duk da haka an kama ni a Urushalima aka ba da ni ga Romawa 
a daure. 18 Su kuwa da suka bincike ni, suna so su sake ni, domin 
ba su same ni da wani laifin da ya isa a kashe ni ba. I? Amma 
da Yahudawa suka Ki yarda, sai ya zama mini dole in daukaka 
Rarata zuwa gaban Kaisar, ko da yake ba wai ina Karar jama'armu 
ba ne. ?° Shi ya sa na nemi in gan ku, in kuma tattauna da ku tun 
da yake dai saboda da shi wannan da Isra'ilawa suke begen 
zuwansa ne aka daure ni da sarkan nan.” 

21 Sai suka ce masa, “Mu dai ba mu sami wata wasika daga 
Yahudiya game da kai ba, ba kuwa wani dan'uwanmu da ya zo 
nan ya kawo labarinka, ko ya fada wata magana marar kyau game 
da kai. 2 Amma muna so mu ji ra'ayinka daga bakinka, don abin 
da muka sani dai shi ne, sabuwar darikan nan kowa yana 
muguwar magana a kanta.” A 

23 Da suka sa ranar da za su hadu, sai suka zo masaukinsa; 
sun kuwa zo da yawa sosai. Daga safe har zuwa yamma ya yi ta 


28.19: AM. 25.11 


AYYUKAN MANZANNI 28 327 


yi musu bayyani yana shaida musu a kan mulkin Allah, yana 
Kokarin ya jawo su zuwa wurin Yesu ta hanyar Dokar Musa da 
littattafan annabawa. 24 Wadansu suka yarda da abin da ya fada, 
amma wadansu ba su gaskata ba. 25 Saboda haka ba su yarda da 
juna ba. Kafin su bar wurin sai Bulus ya yi musu magana daya 
ya ce, “Ashe kuwa, Ruhu Mai Tsarki ya fada gaskiya, da ya yi 
wa kakanninku magana ta bakin annabi Ishaya cewa, 

26 “Ka je wurin jama’an nan, ka ce, 

ji kam, za ku rika ji, 

amma ba za ku fahimta ba sam, 
gani kam, za ku rika gani, 
amma ba za ku gane ba sam. 

27 Don zuciyar jama’an nan ta yi tauri, 

sun toshe kunnuwansu, 

sun rufe idanunsu, 

don kada su gani da idanunsu, 

su kuma ji da kunnuwansu, 

su kuma gane da zuciyarsu, 

har su juyo wurina in warkar da su.’ 

28 “To, sai ku sani fa, Allah ya aika da labarin ceto har zuwa 
ga wadanda ba Yahudawa ba. Su kuwa za su saurara.”” 

30 Bulus ya zauna a wannan gidan da yake haya har shekara 
biyu, yana karbar duk wadanda suka zo wurinsa. 3! Da yake ba 
a hana shi wa'azi ba, ya yi ta yin wa'azin mulkin Allah, yana 
koyarwa game da Ubangiji Yesu Almasihu babu tsoro. 


28.26-27: Ish 6.9-10 

f 28.28 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da aya ta 29 haka: Da Bulus 
ya fada haka, sai Yahudawan suka tashi daga wurin suna gardama mai zafi a 
tsakaninsu. 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
ROMAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasika zuwa ga masu bi a birnin 
Roma a shekara ta AD 57, ko kuwa kusa da haka. Mai yiwuwa ya yi 
rubutun a birnin Korinti a lokacin tafiyarsa ta uku ta wa'azin bishara. 

Bulus ya rubuta wasikan nan don ya gabatar da kansa ga jama'ar 
masu bi a Roma kafin ya Zo, tun da yake bai taba ziyarci jama'ar masu 
bin da suke a can ba. Kwayar magana ta wasikan nan tana a 1.16-17. 
Wasikar ta ce, “Bishara ba abin kunya ba ce gare ni, domin ita ce ikon 
Allah da take kai kowane mutum wanda ya gaskata ga samun ceto... 
Gama ta wurinta ne ana bayyana adalcin nan wanda daga wurin Allah 
yake, kuma ana samun adalcin nan ta wurin bangaskiya daga farko har 
zuwa karshe.” A cikin wannan wasika ne an bayyana dalla-dalla duk 
abin da an sani game da koyarwar Bishara. 

Wasikar ta nuna cewa dukan mutanen duniya suna karkashin ikon 
zunubi, kuma duka suna bukatar samun zaman marasa laifi a gaban 
Allah (1.8—3.20). Sa'an nan kuma ta tabbatar cewa ta wurin 
bangaskiya ga Yesu Almasihu ne, mutum zai iya samun zaman marar 
laifi a gaban Allah ba ta wurin ayyukan da mutum ya yi da kansa ba 
(3.21—4.25). Wasikar kuma ta bayyana abubuwan da suka zama dole 
ne kowane mai bi yă kasance da su, da kuma yadda rayuwa bisa ga 
ikon Ruhu Mai Tsarki takan sa a yi nasara a kan halin mutuntaka 
(5.1—8.39). Wasikar kuma ta ci gaba da nuna yadda shirin da Allah 
ya yi saboda ceton mutane ya shafi kowa da kowa, wato, Yahudawa 
da wadanda ba Yahudawa ba (9.1—11.36). Daga baya an yi gargadi 
a kan yadda rayuwar mai bi ta shafi dangantaka a tsakanin 'yan'uwa, 
da kuma a tsakanin masu bi da shugabannin gwamnati (12.1—15.13). 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-17 

Duk 'yan Adam masu zunubi ne 1.18—3.20 

Hanyar samun ceto 3.21—4.25 

Sabon rai cikin Almasihu 5.1—8.39 

Shirin Allah saboda Isra'ila 9.1— 11.36 

Yadda mai bi ya kamata ya yi rayuwarsa 12.1—15.13 
Maganar karshe da gaisuwa 15.14—16.27 


328 


329 ROMAWA 1 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus, bawan Almasihu Yesu, wanda aka kira shi ya 
zama manzo, aka kuma kebe shi don shelar Labari Mai Dadi 
na Allah. 

2 Labari Mai Dadin nan ne Allah ya yi alkawarinsa tun da ta 
wurin annabawansa, kamar yadda yake a rubuce cikin Rubutattun 
Maganar Allah masu tsarki. 3 Wannan bisharar kuwa game da 
Dansa Yesu Almasihu Ubangijinmu take. Bisa ga mutuntaka shi 
daga zuriyar Dawuda ne, tamma bisa ga tsarkinsa na Allahntaka 2 
an tabbatar da shi Dan Allah. An kuwa tabbatar da shi da iko 
sosai ta wurin tashinsa daga matattu. ” Ta wurin Almasihu Yesu 
da kuma don sunansa ne na sami alheri da kiran zaman manzo 
domin in kira mutane daga cikin alummai duka don su gaskata 
su kuma yi biyayya. é Wannan kuwa ya shafe ku, ku wadanda 
Allah ya kira ku ku zama na Yesu Almasihu. 

7 Ga dukanku da kuke a Roma, wadanda Allah yake Rauna, 
ya kuma kira ku ku zama tsarkaka: 

Alheri da salama daga Allah Ubanmu da kuma Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Addwar Godiya 


8 Da farko dai ina yi wa Allahna godiya ta wurin Yesu 
Almasihu saboda ku duka, domin ana ba da labarin bangaskiyarku 
ko’ina a cikin duniya. 7 Don Allah wanda nake yi masa hidima 
da dukan zuciyata ta wurin shelar Labari Mai Dadì na Dansa, shi 
ne shaidata cewa ina tunawa da ku ba fasawa, Ya duk lokacin 
da nake addv’a. Ina rokon Allah cewa, idan nufinsa ne, ko ta yaya 
in sami dama yanzu in zo wurinku. 11 Gama ina marmari in gan 
ku don in ba ku wata kyauta ruhu wadda za ta Rarfafa ku. 
12 Nufina shi ne, ni da ku mu Karfafa juna, wato, in Rarfafa ku da 
bangaskiyata, ku kuma ku Karfafa ni da taku. 

13 'Yan'uwa, ina so ku sani cewa sau da yawa na yi shiri in 
zo wurinku, amma har yanzu an hana ni yin haka. Dalilin zuwana 
kuwa shi ne don in yi girbi a cikinku kamar yadda na yi a cikin 
sauran wadanda ba Yahudawa ba. 14 Akwai hakkin kowa a kaina, 
na mutanen birni da na mutanen Kauye, na masu ilimi da na 
marasa ilimi. 15 Shi ya sa na yi niyya sosai in shaida muku Labari 
Mai Dadi, ku ma da kuke a Roma. 


1.13: A.M. 19.21 
? 1.4 tsarkinsa na Allahntaka: Wani juyi na wadannan kalmomin shi ne “ruhu 
na tsarki”. 


ROMAWA 1 330 
Ikon Bishara 


16 Bishara ba abin kunya ba ce a gare ni, domin ita ce ikon 
Allah da take kai kowane mutum wanda ya gaskata ga samun 
ceto, da farko ga Yahudawa, sa’an nan ga wadanda ba Yahudawa 
ba. 17 Gama ta wurinta ne ana bayyana adalcin ? nan wanda daga 
wurin Allah yake, kuma ana samun adalcin nan ta wurin 
bangaskiya daga farko har zuwa karshe. Kamar yadda yake a 
rubuce cewa, “Mai adalci zai rayu bisa ga bangaskiya ne.” 


Laifin "Yan Adam Duka 


18 Gama ana bayyana fushin Allah daga sama a kan dukan 
marasa hali irin na Allah da aikin mugunta na mutane wadanda 
suke danne gaskiya ta aikin muguntarsu. 1? Gama abin da ana iya 
sani game da Allah yana nan a fili a gare su, domin Allah ne ya 
bayyana musu shi. > Halin Allahntaka na Allah da kuma ikonsa 
na har abada ba abubuwan da ake iya gani da ido ba ne. Amma 
tun halittar duniya an bayyana wadannan abubuwa a fili, ana 
kuma iya gane su bisa ga abubuwan da aka halitta. Saboda haka 
mutane ba su da wata hujja! ?! Ko da yake sun san Allah, duk da 
haka ba su daukaka shi a matsayinsa na Allah ba, ba su kuma 
nuna masa godiya ba. A maimakon haka sai tunaninsu ya zama 
banza, zukatansu marar ganewa kuwa suka duhunta. 22 Ko da yake 
sun ce wai suna da wayo, amma su wawaye ne. 5 A maimakon 
su yi wa Allah marar mutuwa sujada, sai suna yi sujada ga gunkin 
da aka yi da kamannin mutum mai mutuwa, da kuma gumaka 
masu kamannin tsuntsaye, da dabbobi, da halittu masu rarrafe. 

24 Saboda haka Allah ya bashe su ga aikata mugayen 
sha’awace-sha’awacen zukatansu, da jikinsu kuma suna yin abin 
kunya da juna. 25 Sun mai da gaskiyar Allah ta zama Karya. Suna 
bauta wa abubuwan da aka halitta, har suna yi musu hidima a 
maimakon su yi wa Mahalicci da kansa, shi wanda ya isa a yabe 
shi har abada. Amin. 

26 Saboda haka Allah ya bashe su ga sha’awace-sha’awacen 
masu ban kunya. Matansu kuwa suka canza daga haduwar mace 
da miji wadda ita ce daidai bisa ga halitta zuwa irin haduwar da 
ba daidai ba. 2? Haka kuma da sha’awar junansu ta sha kansu, sai 
maza suka bar haduwa da mata wadda ita ce daidai bisa ga halitta. 


1.16: Mar 8.38 1.17: Hab2.4 1.21: Afi 4.17-18 1.23: M. Sh 4.16-18 
1.17 adalcin: Wannan kalmar a nan tana nufin yadda matsayinmu yake a 
gaban Allah, wato, irin rayuwar da ya zama abin yarda da abin karba ga Allah. 


331 ROMAWA 1-2 


Maza da maza suna aikata abin kunya, ta haka suka kuma jawo 
wa kansu hukuncin da ya yi daidai da mugayen ayyukansu. 

28 Da yake sun Ri su kasance da sanin Allah sai Allah ya 
bashe su ga tunanin banza da wofi don su aikata abin da bai 
kamata a yi ba. ?? Suna cike da kowane rashin adalci, da mugunta, 
da kwadayi, da mugun hali. Suna cike da kishi, da kisankai, da 
fada, da rudu, da bakar zuciya. Su masu gulma ne, 3° masu cin 
mutunci, masu gaba da Allah, masu zagi, masu daga kai, masu 
girmama kansu, masu kulla mugunta, masu rashin biyayya ga 
iyaye. 31 Su marasa hankali ne, marasa cika alkawari, marasa 
Kauna, da marasa tausayi. 32 Sun san dokar Allah cewa duk masu 
aikata halayen nan sun cancanci mutuwa, amma ba wai suna 
aikata abubuwan nan kadai ba, har suna goyon bayan wadanda 
su ma suna aikata haka. 


Hukuncin Allah Daidai Ne 


2 1 Saboda haka kai mai ganin laifin wani, ba ka da wata hujja, 

ko kai wane ne. Gama a sa'ad da kake ganin laifin wani 
kana hukunta kanka ne, domin laifin da kake ganin wani da shi, 
shi ne kai ma kake aikatawa. ? Mun san cewa hukuncin Allah 
daidai ne a kan wadanda suke yin abubuwan nan. ? Kai mutum! 
Ga shi kuwa kai da kanka kana aikata laifin nan da kake ganin 
wani da shi! Kana tsammani za ka kubuce wa hukuncin Allah? 
4 Ko kuwa kana rena yawan alherin Allah, da hakurinsa, da rashin 
saurin fushin da yake yi gare ka? Ashe, ba ka sani cewa alherin 
Allah yana jawo ka ga tuba ba? 5 Amma ta dalilin taurin kan da 
kake yi da taurin zuciyar da kake da shi, kana tara wa kanka 
hukunci wanda yake jiranka a Ranar fushin Allah, a lokacin da 
za a bayyana hukuncin nan da yake bisa ga adalcin Allah. 6 Allah 
zai saka wa kowa bisa ga ayyukansa. 7 Akwai wadanda suke 
neman daukaka da daraja da rai marar Karewa. Wadannan ne sun 
aikata alheri cikin hakuri, su ne kuma Allah zai ba su ladan rai 
na har abada. 8 Amma masu sonkai, wadanda ba sa yin biyayya 
da gaskiya sai dai mugunta, za a saka musu da fushi da kuma 
haushi. ? Tsanani da wahala su ne suke jiran kowane mutum mai 
aikata mugunta; da farko ga Yahudawa, sa'an nan ga wadanda 
ba Yahudawa ba. 1° Amma duk mai aikata nagarta zai sami 
daukaka da girma da salama; da farko ga Yahudawa, sa’an nan 
ga wadanda ba Yahudawa ba. "Gama Allah ba mai nuna 
bambanci ba ne. 


2.1: Mat 7.1; Luk 6.37 2.6: Zab 62.13; K. Mag 24.12 2.11: M. Sh 10.17 


ROMAWA 2 332 


12 Duk masu yin zunubi ba tare da sanin Dokar Musa ba, za 
su halaka ba tare da Dokar ba, amma duk wadanda suka yi zunubi 
cikin sanin Dokar, za a hukunta su bisa ga Dokar. 3 Gama ba jin 
Dokar kawai shi ne yakan sa mutane su zama da adalci a gaban 
Allah ba, amma yin biyayya da Dokar shi ne yakan sa a iya ce 
da su masu adalci. 4 Wadanda ba Yahudawa ba ba su da Doka. 
Duk da haka wani lokaci suna yin abin da Dokar ta umarta, yadda 
zukatansu sun ba su. Wannan ya nuna cewa su da suke marasa 
Dokar sun zama dokar ga kansu ke nan. !5 Ayyukansu sun nuna 
cewa abin da Dokar ta ce a yi yana nan a rubuce cikin zukatansu. 
A cikin tunanin zukatansu kuwa akwai shaida game da wannan, 
don tunaninsu yakart same su da laifi a wani lokaci, a wani lokaci 
kuma ba ya samunsu da laifi. 16 Saboda haka, kamar yadda Labari 
Mai Dadin nan da nake wa'azinsa yake fada, haka zai zama a 
Ranan da Allah ta wurin Almasihu Yesu zai shari’anta dukan 
abubuwan da suke a boye a tunanin mutane. 


Yahudawa da Dokar Musa 


17 To, kai mai ce da kanka Bayahude fa? Kana dogara ga 
Dokar Musa, kana kuma takama da dangantakarka da Allah, 
18 kana cewa wai ka san nufin Allah, kuma kana da ganewa bisa 
ga Dokar yadda za ka zabi abin da yake daidai. !? Kana da tabbaci 
cewa kai jagora ne ga makafi, haske ga wadanda suke cikin duhu, 
20 mai koyar da wawaye, da kuma malami ga masu tunanin yara. 
Ka kuma tabbata cewa a cikin Dokar ne kana da cikakken sani 
da ainihin gaskiya. ?! To, kai mai koya wa wadansu, ka koya wa 
kanka mana! Kai mai yin wa'azi cewa kada a yi sata, kai ba ka 
sata? 22 Kai mai cewa kada a yi zina, ba ka yin zina? Kai mai 
Ryamar gumaka, ba ka sata daga dakin gumaka? 23Kai mai 
takama da Dokar Musa, ba ka bata sunan Allah ta wajen karya 
dokarsa? 24 Kamar yadda yake a rubuce, “Saboda ku Yahudawa 
ake mugun magana game da sunan Allah a cikin wadanda ba 
Yahudawa ba.” 

25 Idan kana biyayya da Dokar, kaciyarkaô tana da amfani ke 
nan. Amma idan rashin biyayya kake yi, zai zama kamar ba ka 
ma yi kaciya ba. 26 Ashe idan wadanda ba masu kaciya ba suna 
aikata abin da Dokar ta ce a yi, Allah ba zai dauke su kamar 
masu kaciya ke nan ba? 2! Wadanda su ba masu kaciya ba ne a 
jiki amma suna aikata abin da Dokar ta ce a yi, za su yi maka 


2.24: Ish 52.5 
2.25 Dubi ma'anar wadansu kalmomi. 


333 ROMAWA 2-3 


hukunci, kai da kake da Dokar a rubuce, mai kaciya kuma, amma 
kana karya Dokar Allah. 28 Gama Bayahude na gaske ba mutum 
ne wanda yake Bayahude bisa ga jiki kurum ba, kuma kaciya ta 
ainihi ba bisa ga alamar jiki take ko ta yankan fata ba. DA 
maimakon haka, Bayahude na gaske shi ne wanda yake Bayahude 
a zuciya, kuma kaciya ta gaske ita ce kaciya ta zuciya, wato, abin 
da Ruhu ne ya yi, ba ta wurin Dokar da aka rubuta ba. Irin wannan 
mutum kuwa Allah ne yakan yi masa yabo, ba dan Adam ba. 
3 1 To, ina amfani na cewa kai Bayahude ne? Ina ribar kaciya? 
2 Akwai kam, ta kowace hanya! Da farko, su Yahudawa ne 
Allah da kansa ya ba su amanar maganan nan da suke na Allah. 
3 Amma idan wadansunsu sun nuna rashin bangaskiya fa? Rashin 
amincinsu zai sa amincin Allah ya zama banza ke nan? Ina! Ko 
kadan! Dole ne Allah ya zama mai aminci, ko da yake kowane 
mutum makaryaci ne. Kamar yadda yake a rubuce cewa: 
“Dole ne ka kasance mai gaskiya 
ka kuma sha kan kowa idan ana yin bincike a kanka.” 

5To, idan rashin adalcinmu ya zama hanyar tabbatar da 
adalcin Allah fa, me za mu ce ke nan? Za mu ce Allah marar 
adalci ne in ya hukunta mu? (Ina dai yin magana yadda dan Adam 
zai yi ne.) Ina! Ko kadan! In haka ne, ta yaya Allah zai yi 
shari’ar duniya? 

7 Idan rashin gaskiyata ya sa gaskiyar Allah ta fita a fili sosai, 
ya kuma zama abin daukaka Allah, to, don me har yanzu za a 
hukunta ni a kan cewa ni mai zunubi ne? 8 In haka ne, ba sai mu 
ci gaba da yin mugunta don yă zama hanyar samun nagarta ba? 
Wadansu mutane kuwa masu bakar magana game da mu suna 
cewa wai haka muke fada. Za a hukunta wadannan kamar yadda 
ya yi daidai a yi musu. 


Babu Mai Adalci Ko Daya 


9 To, yaya ke nan? Ko mu Yahudawa mun fi sauran mutane 
ne? Ina! Ko kadan! Mun riga mun nuna cewa da Yahudawa da 
wadanda ba Yahudawa ba duka suna da laifi, kuma duka suna 
KarKashin ikon zunubi. 1° Kamar yadda yake a rubuce cewa: 

“Babu wani da yake mai adalci, 
babu, ko daya; 

11 Babu wani da yake mai ganewa, 

ko wani mai neman Allah. 

12 Duk sun juya wa Allah baya; 


2.29: M. Sh 30.6 3.4: Zab 51.6 


ROMAWA 3 334 


sun zama marasa amfani gaba daya; 
Babu wani da yake aikata nagarta, 
babu, ko daya. 

13 Bakinsu kamar kabarin da yake a bude ne; 
Suna amfani da harshensu don rudu, 
Maganganunsu kamar dafin mugun maciji ne. 

14 Bakinsu yana cike da bakar magana da zage-zage. 

15 Sukan yi garajen zub da jini, 

16 Ko'ina suka bi sai halaka da bakin ciki. 

17 Ba su kuwa san hanyar salama ba. 

18 Babu tsoron Allah a gare su ko kadan.” 

19 Mun dai san cewa duk abin da Dokar take fada, tana fada 
wa wadanda suke karkashinta ne. Wannan ya kasance haka don 
a hana duk masu neman hujja, a kuma sa dukan duniya a 
Rarkashin hukuncin Allah. 2? Gama ba wanda zai sami zaman 
marar laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da Dokar ta ce 
a yi. Abin da Dokar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubinsa. 


Adalci ta Wurin Bangaskiya 


21 Amma yanzu kam an bayyana wata hanyar samun adalcin 
Allah. Wannan adalci kuwa ba ta doka yake samuwa ba, ko da 
yake Dokar Musa da littattafan annabawa sun ba da shaida game 
da shi. 22Adalcin nan wanda daga wurin Allah yake, yana 
samuwa ne ta wurin bangaskiya cikin Yesu Almasihu ga dukan 
masu ba da gaskiya. Ba kuwa wani bambanci, 3 domin kowa ya 
yi zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. ? Amma bisa 
ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman 
marar laifi a gaban Allah ta wurin fansar da Almasihu Yesu ya 
yi. 25 Allah ya aiki Yesu ya zama hadaya a madadinmu don ta 
wurin jininsa a gafarta wa mutane zunubansu ta wurin 
bangaskiyarsu. Allah ya yi wannan domin yă nuna adalcinsa, don 
a cikin hakurinsa ya Ryale zunuban da aka yi a dā. 26 Ta haka 
Allah ya nuna a wannan lokaci cewa shi da kansa mai adalci ne, 
kuma yana sa duk mai ba da gaskiya ga Yesu yă sami zaman 
marar laifi a gaban Allah. 

27 To, a kan mene ne za mu yi takama? Ai, ba wani abu! Ta 
wane dalili aka kawar da takama? Ta hanyar kiyaye Dokar? A'a, 
sai dai ta bangaskiya. 2$ Gama mun ga cewa ta wurin bangaskiya 
ne akan sami zaman marar laifi a gaban Allah, ba ta wurin bin 


3.10-12: Zab 14.1-3; 53.1-3 3.13: Zab 5.9; 140.3 3.14: Zab 10.7 
3.15-17: Ish 59.7-8 3.18: Zab36.1 3.20: Zab 143.2; Gal 2.16 3.22: Gal 2.16 


335 ROMAWA 3 — 4 


umarnin Doka ba. 2? Ko kuwa Allah na Yahudawa ne, su kadai? 
Ashe, ba na mutanen da ba Yahudawa ba ne kuma? Kwarai kuwa, 
shi ma na wadanda ba Yahudawa ba ne kuma, 3? don Allah daya 
ne, zai sa masu kaciya su sami zaman marasa laifi a gare shi ta 
wurin bangaskiya, haka ma marasa kaciya za su sami zaman 
marasa laifi ta wurin wannan bangaskiya. 31! Shin, mun kawar da 
Dokar ke nan bisa ga wannan bangaskiyar? Ko kadan! A 
maimakon haka, tabbatar da ita ne muke yi. 


Misalin Ibrahim 


4 1 To, me za mu ce game da Ibrahim, kakan kakanninmu bisa 
ga jiki? Mene ne ya fahimci game da zancen bangaskiya? 
2Idan Ibrahim ya sami zaman marar laifi a gaban Allah ta 
ayyukansa ne yana da abin da zai yi takama da shi ke nan, amma 
fa ba a gaban Allah ba. 3 Rubutaccen Maganar Allah ya ce, 
“Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, saboda haka aka ce da shi 
mai adalci.” 4Mutumin da yake yin aikin lada, albashinsa ba 
kyauta ba ne, ladan aikinsa ne. 5 To, mutumin da bai dogara ga 
ayyukansa ba amma ya dogara ga Allah wanda shi ne yake sa 
masu laifi su sami zaman marasa laifi a gare shi, za a dauki 
bangaskiyar mutumin nan kamar adalcinsa ke nan. 6 Wannan shi 
ne abin da Dawuda yake nufi da ya yi magana game da albarkar 
da aka yi wa mutumin da Allah ya ce da shi mai adalci, ba ta 
dalilin ayyukan da mutumin ya yi ba, 7 cewa: 

“Masu albarka ne wadanda aka gafarta musu laifofinsu, 

wadanda kuma aka wanke zunubansu. 

8 Mai albarka ne wanda ko kadan Ubangiji ba zai lissafta 

zunubinsa a kansa ba.” 

9 Wannan albarkar ta shafi masu kaciya ne kawai, ko kuwa 
har da marasa kaciya? Ai, abin da muke fada shi ne, “Ibrahim 
ya ba da gaskiya ga Allah, saboda haka aka ce da shi mai 
adalci.” 19 To, a wane lokaci ne aka ce da shi mai adalci? Bayan 
an yi masa kaciya ko tun ba a yi masa ba? Ai, tun ba a yi masa 
kaciya ba ne. 1! Amma da ya kari alamar kaciya, wannan ta 
zama alamar shaida mai Karfi game da adalcin da yake da shi 
bisa ga bangaskiyarsa tun lokacin da yake marar kaciya. Saboda 
haka Ibrahim ya zama uban masu ba da gaskiya ga Allah, 
wadanda aka dauke su masu adalci ne, ko da yake ba su da 
kaciya. 12 Haka ma Ibrahim ya zama uba ga masu kaciya 


3.30: M. Sh 6.4; Gal 3.20 4.3: Far 15.6; Gal 3.6 4.7-8: Zab 32.1-2 
4.11: Far 17,10 


ROMAWA 4 336 


wadanda ba kaciya kadai suke da ita ba, amma har ma suna bin 
misalin irin bangaskiyar da Ibrahim yake da ita tun ba a yi masa 
kaciya ba. 


Alkawarin Allah da Bangaskiyar Mutum 


13 Alkawarin nan da aka yi wa Ibrahim da zuriyarsa cewa zai 
ci gadon duniya, ai, ba ta wurin Doka aka yi masa ba, sai dai ta 
adalcin nan da ake samu ta wurin bangaskiya. 14 Gama idan masu 
bin Dokar su ne wadanda za su ci gadon duniya, ai, bangaskiyar 
mutum ta zama banza, kuma alkawarin Allah ya zama wofi ke 
nan. 15 Dokar takan jawo fushin Allah ne, don inda babu doka, 
ba yadda za a yi rashin biyayya. 

16 Saboda haka, a kan bangaskiya ne alkawarin nan ya dogara. 
Wannan kuwa don ya zama bisa ga alherin Allah, a kuma tabbatar 
da shi ga dukan zuriyar Ibrahim, wato, ba ga wadanda suke 
Rarkashin Dokar kadai ba, amma har ga wadanda suke ba da 
gaskiya yadda Ibrahim ya yi. Ibrahim kuwa shi ne ubanmu duka. 
17 Kamar yadda yake a rubuce cewa: “Na sa ka ka zama uban 
alummai masu yawa.” Wato, an tabbatar da alkawarin nan a 
gaban Allah wanda shi ne Ibrahim ya ba da gaskiya gare shi, 
wanda kuma shi ne mai ba da rai ga matattu. Shi ne kuma mai 
ikon kiran abubuwan da ba su kasance ba su kasance. 18 Ko da 
yake sa zuciyar Ibrahim ta zama kamar a banza ne, duk da haka 
ya ci gaba da sa zuciya, yana ba da gaskiya har ya zama “Uban 
al'ummai masu yawa.” Wannan kuwa bisa ga yadda aka fada 
masa ne, cewa, “Zuriyarka za su zama da yawa.” 1°A lokacin 
kuwa Ibrahim yana da shekara wajen dari ne, amma bai yi sanyi 
cikin bangaskiyarsa ba, ko da yake yana ganin yadda Karfin 
jikinsa ya Rare don tsufa, da kuma yadda Saratu ta wuce lokacin 
da za ta iya haihuwa. 2? Bai yi shakkar alkawarin Allah ta nuna 
rashin bangaskiya ba, amma ya Rara Rarfi cikin bangaskiyarsa, 
yana daukaka Allah. 21 Ya kuma kasance da cikakken tabbaci 
cewa Allah yana iya cika alkawarinsa. ?? Shi ya sa Ibrahim, ta 
wurin bangaskiyarsa “aka ce da shi mai adalci.” 23 Wannan 
magana mai cewa, “aka ce da shi mai adalci,” ba saboda shi kadai 
ne aka rubuta ba. 4 Amma an rubuta wannan magana saboda mu 
mu ma, mu da Allah zai mai da mu masu adalci, wato, mu da 
muka ba da gaskiya ga wanda ya ta da Yesu Ubangijinmu daga 
matattu. 25 Saboda zunubanmu ne aka bashe Yesu ga mutuwa, 


ar 17.4-6; 22.17-18; Gal 3.29 4.14: Gal3.18 4.16: Gal 3.7 4.17: Far 17.5 
ar 15.5 4.19: Far 17.17 


rrj rj 


4.13: 
4.18: 


337 ROMAWA 4-5 


kuma an ta da shi da rai domin mu sami zaman marasa laifi a 
gaban Allah. 


Amfanin Zaman Marar Laifi a gaban Allah 
5 ! Saboda haka tun da yake mun sami zaman marasa laifi a 
gaban Allah ta wurin bangaskiya, muna da“ salama da Allah 
ke nan ta wurin Ubangijinmu Yesu Almasihu. 2Ta wurinsa ne 
muka sami shiga alherin nan da muke zama a ciki ta wurin 
bangaskiyarmu. Muna kuma yin farin ciki? saboda mun sa zuciya 
cewa za mu zama masu tarayya cikin daukakar Allah. 3 Ba haka 
kadai ba, har muna farin cikié cikin wahalolinmu, don mun san 
cewa wahala takan jawo jimrewa, 4jimrewa takan jawo halin 
kirki, halin kirki kuma yakan jawo sa zuciya. 5 Sa zuciyan nan ba 
za ta zama abin banza ba ko kadan, don Allah ya zuba Raunarsa 
cikin zukatanmu ta wurin Ruhu Mai Tsarkin da Allah ya ba mu. 
6 Gama a daidai lokaci, a sa’ad da ba mu iya taimakon kanmu 
ba, Almasihu ya mutu saboda mu, mu marasa bin Allah. 7 Da 
kyar ne wani ya mutu saboda mutum mai adalci. Amma watakila 
wani yana iya yin Karfin hali ya mutu saboda mutum mai halin 
kirki. 8 Amma Allah ya nuna mana yawan Raunarsa, don tun 
muna masu zunubi, Almasihu ya mutu saboda mu. ? To, tun da 
yake mun sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin jinin 
Almasihu, balle fa yanzu, ai, za a cece mu daga fushin Allah ta 
wurin Almasihu. !? To, da yake lokacin da muke masu gaba da 
Allah ne aka shirya tsakaninmu da Allah ta mutuwar Dansa, 
balle fa yanzu da aka mayar da mu abokan Allah, za a cece mu 
ta rayuwar Dan ke nan. !! Fiye da haka, har muna farin ciki 
saboda abin da Allah ya yi ta wurin Ubangijinmu Yesu 
Almasihu, wanda ta wurinsa ne muka sami gyarar tsakaninmu 
da Allah. 


Adamu da Almasihu 


12 Zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum guda, 
zunubin nan kuwa shi ya jawo mutuwa. Haka kuma mutuwa ta 
bi ta shafi kowa, don kowa ya yi zunubi. !3 Kafin a ba da Dokar, 


4.25: Ish 53.4-5 5.12: Far 3.6 

“5.1 muna da: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Bari mu sami” 
ne a nan. 

45.2 Muna kuma yin farin ciki: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne, “Bari 
mu yi farin ciki.” 

{5.3 Muna farin ciki: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne, “Bari mu yi 
farin ciki.” 


ROMAWA 5-6 338 


zunubi yana a duniya. Amma ba a yin lissafin zunubi inda babu 
doka. 14 Duk da haka mutuwa ta yi mulki a kan mutane duka daga 
zamanin Adamu zuwa zamanin Musa, har ma ta yi iko a kan 
wadanda zunubansu ba na karya doka ba ne kamar yadda na 
Adamu ya kasance. 

Adamu kuwa kwatancin wani ne wanda zai zo da kyautar 
Allah. IS Amma kyautar da Allah ya bayar ta wurin mai zuwan 
nan dabam take Kwarai da laifin Adamu. Ga shi zunubin mutum 
gudan nan ya jawo wa mutane da yawa mutuwa. Amma alherin 
Allah ya yi yawa, har kyautarsa da ya yi ta wurin alherin mutum 
gudan nan, wato, Yesu Almasihu, ta jawo babbar albarka ga 
mutane da yawa. 16 Kwarai kuwa, kyautar Allah dabam take da 
zunubin mutum gudan nan. Gama hukuncin da ya bi bayan laifi 
gudan nan shi ne hukuncin mutuwa, amma kyautar da Allah ya 
bayar ita ce ta jawo mana hukuncin marar laifi a gabansa ko da 
yake mun yi zunubi da yawa. 17 Ta wurin laifin mutum guda, 
wato, Adamu, mutuwa ta yi mulki a kan kowa, amma wannan 
yin mulki ba kome ba ne idan an gwada shi da wanda mutum 
guda, wato, Yesu Almasihu ya kawo. Ta wurinsa ne mun karôi 
alherin Allah mai yawa da kyautarsa ta zaman adalci a gabansa. 
Ta wurinsa za mu yi mulki cikin rayuwa. 

18 Saboda haka, yadda laifin mutum guda ya jawo hukuncin 
mutuwa a kan kowa, haka kuma aikatawar adalci da mutum guda 
ya yi ya kawo albarka ga kowa, wato, samun zaman marar laifi 
a gaban Allah da kuma sabon rai. 1? Kamar yadda mutane da yawa 
suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyar mutum guda, 
haka kuma da yawa za su zama masu adalci ta wurin biyayyar 
mutum guda. 

20 Dalilin da aka shigo da Dokar shi ne don laifi yă fito a fili. 
Amma sa’ad da zunubi ya Raru, sai alherin Allah ya fi Raruwa. 
21 Wato, kamar yadda zunubi ya yi mulkinsa ta wurin mutuwa, 
haka kuma alherin Allah yake mulkinsa yanzu ta wurin adalci, 
yana kai mu ga rai na har abada ta wurin Yesu Almasihu 
Ubangijinmu. 


Mutuwa ga Zunubi, Rayuwa ga Almasihu 


6 1 Me za mu ce ke nan? Za mu ci gaba da rayuwa cikin zunubi 
don alherin Allah ya Raru? ?Ina! Ko kadan! Ai, mun riga 
mun mutu ga zunubi. Yaya kuma za mu ci gaba da rayuwa a 
cikinsa? 3 Ashe, ba ku sani ba dukanmu da aka yi mana baftisma 
zuwa cikin Almasihu Yesu, zuwa cikin mutuwarsa ne aka yi mana 


339 ROMAWA 6 


baftismar? 4 Wato, ta wurin baftismarmu an binne mu tare da shi, 
mun kuma zama daya da shi cikin mutuwarsa, domin yadda aka 
ta da Almasihu ta wurin ikon nan mai daukaka na Uba, haka mu 
ma mu yi zaman sabuwar rayuwa. 

5 Gama da yake mun zama daya da shi cikin irin mutuwarsa, 
ba shakka za mu zama daya da shi cikin tashinsa daga matattu. 
6 Mun kuwa san cewa an riga an gicciye halayenmu na dā tare 
da shi, domin a kawar da ikon zunubin nan da yake cikin jikinmu. 
An yi haka don kada mu Rara zama bayin zunubi. 7 Gama idan 
mutum ya mutu, ya sami 'yanci daga ikon zunubi ke nan. 8 Da 
yake mun riga mun mutu tare da Almasihu, mun ba da gaskiya 
za mu rayu tare da shi kuma. “Gama mun san cewa an ta da 
Almasihu daga matattu, kuma ba zai sāke mutuwa ba, wato, 
mutuwa ba ta da sauran iko a kansa. 1° Mutuwan nan da ya yi, 
ya mutu ne sau daya tak ba Rari don ya karye ikon zunubi, amma 
rayuwar da yake yi, yana yi ne cikin zumunci da Allah. !! Haka 
kuma ku dauki kanku kamar matattu ne ga ikon zunubi, amma 
rayayyu ne a cikin zumunci da Allah ta wurin Almasihu Yesu. 

12 Saboda haka kada ku yarda zunubi ya yi mulki a cikin jikin 
nan naku mai mutuwa, har yă sa ku ku bi mugun sha’awarsa ta 
halin mutuntaka. 3 Kada kuma ku mika gabobinku ga zunubi har 
su zama kayan yin aikin mugunta. Sai dai ku mika kanku ga Allah 
yadda ya dace da wadanda aka cire su daga hannun mutuwa zuwa 
samun rai, ku kuma mika kanku ga Allah don su zama kayan yin 
aikin adalci. 4 Kada zunubi ya yi mulki a kanku, tun da yake ba 
doka ce take iko a kanku ba, sai dai alherin Allah. 


Bayin Adalci 


15 Yaya ke nan? Wato, sai mu yi zunubi domin doka ba ta 
iko a kanmu, sai dai alherin Allah? Ina! Ko kadan! 18 Ba ku sani 
ba idan kun mika kanku don ku zama masu biyayya ga wani, 
wato, kun zama bayi ke nan a hannun shi wanda kuke yi masa 
biyayya? Kuna iya zama bayin zunubi, wanda yake kai ga 
mutuwa, ko kuma masu biyayya ga Allah, wanda yake kai ga 
adalci. 17 Amma godiya ta tabbata ga Allah, don ko da yake a dā 
ku bayin zunubi ne, amma yanzu kam kuna biyayya da dukan 
zuciyarku ga irin koyarwan nan da aka yi muku. 18 An 'yantar da 
ku daga zunubi, kun kuma zama bayi ga adalci. ? Ina kuwa yi 
muku magana kamar yadda dan Adam yake magana ne, wannan 


6.4: Kol 2.12 


ROMAWA 6-7 340 


kuma saboda kasawarku ta mutuntaka ne. A da kun saba da mika 
gabobin jikinku ga bautar abubuwan Kazanta, da kuma ga 
mugunta wadda take ta Karuwa kawai. Amma yanzu sai ku mika 
kanku ga bautar adalci, wato, don aikata tsarkakan ayyuka. 

20 A lokacin da kuke bayin zunubi, ba ruwanku da aikin 
adalci. 21 Wane amfani kuka samu daga abubuwan nan da yanzu 
suka zama muku abin kunya? Ai, sakamakon wadannan abubuwa 
mutuwa ne! 2 Amma yanzu an 'yantar da ku daga zunubi, kun 
kuma zama bayin Allah. Amfanin da kuke samu daga wannan shi 
ne tsarkakewar rayuwarku, wadda kuma za ta haifa muku rai na 
har abada. 23 Gama ladan zunubi shi ne mutuwa, amma baiwar 
Allah ita ce rai na har abada ta wurin Almasihu Yesu 
Ubangijinmu. 


Aure Misali Ne na Dangantakarmu da Almasihu 


7 1 To, "yan'uwana, tun da yake dukanku masu sanin doka ne, 
za ku gane abin da zan fada. Doka takan yi iko a kan mutum 
sa’ad da mutumin yana da rai ne kawai. ? Misali, mace mai aure, 
doka ta daure ta ga mijinta sa’ad da mijinta yana da rai. Amma 
idan mijinta ya mutu ta sami 'yanci ke nan daga dokan nan da 
ta daure ta da mijin. 3 Saboda haka idan ta auri wani dabam sa’ad 
da mijinta yana da rai, za a ce da ita mai zina. Amma idan mijinta 
ya mutu tana da 'yanci ke nan bisa ga dokar daurin aure. Idan 
kuwa ta sāke auri wani, ita ba mai zina ba ce. 
4’Yan’uwana, wannan misali ne game da ku. Mutuwar 
Almasihu a kan gicciye ta sa kuka zama matattu game da Dokar. 
Ta haka yanzu kun zama na wani, wato, shi da aka ta da shi daga 
matattu, don ku ba da amfani ga Allah a rayuwarku. > Gama yayin 
da muke zama bisa ga halin mutuntaka, Dokar ta yi ta zuga 
muguwar sha'awarmu. Sha’awan nan tamu kuma ta yi ta aiki a 
cikin jikinmu, kuma dukan ayyukanmu suna haifar mana mutuwa. 
é Amma yanzu kam mun sami 'yanci daga Dokar don mun mutu 
ga abin da ya daure mu. Saboda haka yanzu muna bauta wa Allah 
cikin sabuwar rayuwa ta Ruhunsa. Tsohuwar bautar da muka yi 
wa rubutattun dokoki ta wuce. 


Dokar Musa da Ikon Zunubi 

7 To, me za mu ce ke nan? Dokar da kanta zunubi ce? A’a, 
ko kadan! Ai, ba yadda zan iya san abin da yake zunubi idan ba 
ta wurin Dokar ba. Da Dokar ba ta ce, “Kada ka yi kwadayi abin 
wani ba,” ai, da ban san abin da ake ce da shi kwadayi ba. 8 Amma 


341 ROMAWA 7 


saboda umarnin nan sai zunubi ya sami dama ya zuga kowane 
irin kwadayi a cikina. Don idan ba tare da doka ba, zunubi kamar 
gawa ne. JA da kam a raye nake, ba da sanin doka ba, amma da 
na san umarnin, sai zunubi ya tashi da rai, ni kuwa na mutu. 
10 Umarnin nan da aka nufe shi ya kawo rai, ya kuwa jawo mini 
mutuwa. !! Zunubi ya sami zarafinsa, kuma ta wurin umarnin ya 
rude ni, ya kuma kashe ni. 

12 Saboda haka Dokar da kanta mai tsarki ce, umarnin kuwa 
mai tsarki ne, daidai ne, nagari ne kuma. '3Wato, ko za a ce 
Dokan nan da take mai nagarta ta jawo mini mutuwa ke nan? 
Ina! Ko kadan! Zunubi ne ya jawo mini wannan. Ta wurin Dokan 
nan da take mai nagarta zunubi ya jawo mini mutuwa, don a san 
ainihin yadda zunubi yake. Wato, ta wurin umarnin nan zunubi 
ya fita a fili da iyakar muninsa. 


Yakin da Yake a cikin Mutum saboda Zunubinsa 


14 Mun dai san cewa Dokar abu ce ta ruhu. Ni kuwa mai halin 
mutuntaka ne, bawa kawai a hannun zunubi. !5 Ban gane da abin 
da nake yi ba. Don abin da nake so in yi, ba shi nake yi ba; kuma 
abin da nake £i, shi nake yi. 16 Idan kuwa abin da nake yi shi ne 
abin da ba na so in yi, na yarda ke nan cewa Dokar nagari ne. 
17 Wato, ba ni ne da kaina nake aikata wannan abu ba, sai dai 
zunubin nan da yake zama a cikina. !8 Na san cewa ba wani abu 
mai kyau da yake zama a cikina, wato, a halina na mutuntaka. 
Gama ina da niyyar yin abin da yake mai kyau, amma yin haka 
ya gagare ni. 9 Ba na yin abu mai kyau da nake so in yi, sai dai 
ina yin muguntar da ba na so in yi. 20To, idan ina yin abin da 
ba na so in yi, wannan ya nuna cewa ba ni ne nake yin wannan 
abu ba, sai dai zunubin nan da yake zama a cikina. 

21 Sai na ga, ashe, ya zama mini Ka'ida cewa idan ina so in 
yi abu mai kyau, sai in ga mugunta tare da ni. ?? Gama a ciki-cikin 
zuciyata dokar Allah tana faranta mini rai, amma a cikin 
gabobina ina ganin wata Ka’ida dabam wadda take yaki da Ka'idar 
da hankalina ya dauka. Wannan kuwa ta daure ni ga Ka'idan nan 
ta zunubi wadda take zama a cikin gabobina. ?4Kaitona! Abin 
tausayi ne ni! Wane ne zai cece ni daga jikin nan mai kai ga 
mutuwa? 35 Godiya ta tabbata ga Allah don ya cece ni ta wurin 
Yesu Almasihu Ubangijinmu! 


7.7: Fit 20.17; M. Sh 5.21 7.11: Far 3.13 7.15: Gal 5.17 


ROMAWA 7-8 342 


Saboda haka ni da kaina dokar Allah nake bauta wa da 
hankalina, amma da halina na mutuntaka kuwa, dokar zunubi 
nake bauta wa. 


Rayuwa cikin Ruhu 


8 ! Saboda haka babu wani hukuncin mutuwa yanzu a kan 
wadanda suke a cikin zumunci da Almasihu Yesu. ? Don ta 
wurin Almasihu Yesu ka'idar Ruhun nan mai ba da rai ta "yantar 
da ni“ daga Ra’idar zunubi da mutuwa. 3 Gama abin da Dokar 
ba ta iya aikatawa ba saboda kāsawar halin mutuntaka, shi ne 
abin da Allah ya aikata. Allah kuwa ya aiko da Dansa daya tak 
da kamannin jikin nan namu mai zunubi don yă zama hadaya 
saboda zunubi, a kuma rushe ikon zunubi cikin jiki. 4 Allah ya 
yi wannan ne domin duk ayyukan adalcin da Dokar ta ce a yi 
su sami cikawa a gare mu, mu da ba rayuwar halin mutuntaka 
muke yi ba, sai dai ta Ruhu. 5 Masu rayuwar halin mutuntaka 
sukan mai da hankalinsu ga sha'anin jiki ne, amma masu 
rayuwar Ruhu sukan mai da hankalinsu ga abin da Ruhu yake 
so ne. í Mai da hankali ga sha'anin jiki yakan kawo mutuwa, 
amma mai da hankali ga Ruhu yakan kawo rai da salama. ? Duk 
wanda ya mai da hankalinsa ga sha’anin jiki ya zama abokin 
gāban Allah ke nan, don ba ya biyayya da dokar Allah, ba kuwa 
zai iya ba. 8 Masu rayuwar halin mutuntaka ba dama su faranta 
wa Allah rai. 

9 Ku kam ba rayuwar halin mutuntaka kuke yi ba, sai dai ta 
Ruhu, idan Ruhun Allah yana zaune a zukatanku. Duk wanda 
ba shi da Ruhun Almasihu kuwa, shi ba na Almasihu ba ne. 
10 Idan Almasihu yana zama cikinku ko da yake jikinku yana 
hanyar mutuwa saboda zunubi, Ruhun Allah yana rayar da ku 
saboda Allah ya karbe ku kamar masu adalci. 1! Įdan kuma 
Ruhun Allah, wanda ya ta da Yesu daga matattu yana zama a 
zukatanku, to, shi wanda ya ta da Almasihu daga matattu zai 
ba da rai ga jikinku mai mutuwa ta wurin Ruhunsa wanda yake 
zama a zukatanku. 

12 Saboda haka, 'yan'uwa, muna da hakki, amma ba na 
wanda za mu yi rayuwar da halin mutuntakarmu yake so ba. 
13 Don idan rayuwar halin mutuntaka kuke yi, za ku mutu; amma 
idan kuwa rayuwa ta Ruhu kuke yi, kuka kuma daina yin 


8.11: 1 Kor 3.16 
“8.2 ni: Wadansu tubuce niba hannu na da suna da “Kai” ne a nan, 
wadansu kuma suna da “mu”. 


343 ROMAWA 8 


ayyukan zunubi, za ku rayu. 14 Gama wadanda Ruhun Allah 
yake bishe su, su 'ya'yan Allah ne. !5 Gama Ruhun da aka ba 
ku ba na bauta ba ne da za ku sake zama cikin tsoro; æa, Ruhun 
nan na zaman ?ya'yan Allah ne, kuma ta wurin Ruhun ne muke 
kira ga Allah, mu ce da shi “Abba!/ Baba!” 16 Ruhun Allah da 
kansa tare da ruhunmu yana tabbatar cewa mu 'ya'yan Allah 
ne. !7 Tun da yake mu 'ya'ya ne, mun zama masu cin gado ke 
nan. Wato, mu masu cin gādon albarkun Allah da kuma abokan 
gādo tare da Almasihu ne. Idan kuwa mun sha wahala tare da 
Almasihu, za a daukaka mu tare da shi. 


Daukaka Mu da Za a Yi nan Gaba 


18 Ai, na tabbata cewa ba yadda za a kwatanta wahalolin da 
muke sha a wannan zamani da daukakar da za a bayyana mana 
nan gaba. 1? Dukan halitta tana marmari sosai, tana jiran Allah ya 
bayyana "ya" yansa. 2 Gama an sa halitta ta kasa kai ga manufarta, 
wannan kuwa ba bisa ga nufin halitta da kanta ba ne, sai dai don 
haka ne Allah ya so. An yi wannan da sa zuciya ?! cewa halitta da 
kanta za ta sami tsira daga bautar da take wa rubewa, za ta kuma 
sami ?yancin nan na daukakar da za a yi wa 'ya'yan Allah. 2? Mun 
dai san cewa har wa yau dukan halitta tana nishi kamar yadda mace 
mai jin zafi lokacin haihuwa takan yi. 5 Ba halitta kadai take nishi 
ba, har da mu ma. Mu da mun riga mun sami Ruhu Mai Tsarki 
wanda shi ne baiwa ta farko na abubuwan da aka ba mu, muna 
nishi a ranmu, muna jira da marmari sosai don Allah yă mayar da 
mu cikakkun 'ya'yansa, ya kuma 'yantar da jikin nan namu. 
24Gama ta sa zuciyan nan ne aka cece mu. Amma idan mun riga 
mun ga abin da muke sa zuciya a kai, ai, wannan ba sa zuciya 
kuma ba ke nan. Wane mutum yake sa zuciya ga abin da ya riga 
ya samu? ?5 Amma idan muna sa zuciya ga abin da ba mu riga 
mun samu ba, ai, mukan jira, muna hakuri. 

26 Haka kuwa Ruhu yake yi mana taimako cikin kasawarmu. 
Ba mu san yadda ya kamata mu yi addu'a ba, amma Ruhu da 
kansa yana rokon Allah saboda mu tare da nishe-nishe wadanda 
kalmomi ba za su iya bayyana ba. ?” Allah kuma, wanda shi ne 
mai ganin zuciyar mutum, ya san duk nufin Ruhu, domin Ruhu 
yana yin roko saboda tsarkaka bisa ga nufin Allah ne. 


8.15: Mar 14.36; Gal 4.6 8.15-17: Gal 4.5-7 8.20: Far 3.17-19 8.23: 2 Kor 5.2-4 
18.15 Abba: Da yaren Aramaya “baba” ke nan. 


ROMAWA 8 344 


28 Mun dai san cewa a cikin dukan kome Allah yana aikata 
abu mai kyau saboda wadanda suke yin masa Kauna ne,£ wato, 
wadanda aka kira su bisa ga nufinsa. 2? Gama wadanda Allah ya 
riga ya zaba tun tuni, su ne ya kuma kee su dauki kamannin 
Dansa, don ya zama na fari a cikin 'yan'uwa masu yawa. 
3 Saboda wadanda Allah ya zaba, su ne ya kira. Wadanda ya 
kira, su ne ya mai da su masu samun zaman marasa laifi a 
gabansa. Wadanda suka sami zaman marasa laifi a gabansa kuwa, 
su ne ya kuma daukaka. 


Kaunar Allah cikin Almasihu Tabbatacciya Ce 


31 To, me za mu ce game da wannan batu? Idan Allah yana 
goyon bayanmu, wa ya isa ya yi gaba da mu? 32 Allah kuwa bai 
hana mana Dansa ba, amma ya mika shi saboda mu duka. Ashe, 
shi Allahn da ya riga ya ba mu Dansa ba zai ba mu duk sauran 
abubuwa hannu sake ba? 33 Wane ne zai kawo Kara a kan wadanda 
Allah ya zaba? Ai, Allah da kansa ne yake mai da su su zama 
marasa laifi a gabansa. 34 Wane ne ya isa ya yi wa mutum hukunci, 
Almasihu Yesu wanda ya mutu, ko kuwa a ce, wanda aka ta da 
shi daga matattu, wanda yana kuma zama a hannun dama na Allah, 
shi ne kuwa yana rokon Allah saboda mu. 

35 Wane ne zai iya raba mu da kaunar da Almasihu yake yi 
mana? Wahala ce, ko wuya, ko tsanani, ko yunwa, ko rashi, ko 
hatsari, ko mutuwa? 36 Kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah 
ya ce: 

“Saboda kai muke fuskantar mutuwa kullum; 

an dauke mu kamar tumakin da za a yanka.” 
37 Ai! A cikin dukan wadannan alamura mun wuce a ce da mu 
masu nasara kawai; wannan kuwa ta wurin shi wanda ya Kaunace 
mu ne. 38 Gama na tabbata cewa ko mutuwa ko rai, ko mala’iku 
tsawo ko zurfi, ko wani abu dabam a dukan halitta, duk ba su 
isa ba sam su raba mu da aunar da Allah yake yi mana ta wurin 
Almasihu Yesu Ubangijinmu. 


8.36: Zab 44.22 

£8.28 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da, “A cikin dukan al'amura 
Allah yana aikata alheri ga wadanda suke Raunarsa;” wadansu rubuce-rubucen 
hannu kuma suna da, “Dukan al'amura suna aikata tare zuwa ga alheri ga 
masu Raunar Allah” ne a nan. 


345 ROMAWA 9 


Allah Ya Zabi Isra'ila 


9 1 Ina fadin gaskiya cikin Almasihu, ba Karya nake yi ba. A 

ciki tunanin zuciyata ina da tabbaci bisa ga shaidar Ruhu Mai 
Tsarki game da wannan. “Ina da bakin ciki kwarai, da kuma 
damuwa a kullum cikin zuciyata. 3 Da ma a ce ni kaina an la'anta 
ni, an kuma raba ni da Almasihu saboda ceton ’°yan’uwana, wato, 
mutanen kabilata! 4 Wadannan kuwa su ne Isra’ilawa. Su ne Allah 
ya mai da su 'ya'yansa, ya bayyana musu daukakarsa, ya ba su 
alkawarinsa da Dokarsa, ya nuna musu hanyar sujada ta gaske, 
ya kuma ba su sauran alkawuran. 5 Asalinsu kuwa daga kakannin 
kakannin nan ne wadanda aka sansu sosai. Almasihu kuwa, bisa 
ga mutuntakarsa, shi daga kabilarsu ne. Bari Allah mai mulki a 
kan kome, ya karbi yabo har abada.* Amin. 

6 Ba wai manufar Allah game da mutanensa ta zama banza ba 
ne. Don ba duk wadanda asalinsu Isra'ila ne mutanen Allah ba. 
7Kuma ba duk wadanda suke daga zuriyar Ibrahim ne "ya yan 
Allah ba. A maimakon haka Allah ya ce wa Ibrahim, “Ta wurin 
Ishaku ne za ka sami 'ya'yan nan da na yi maka alkawari.” 
8 Wato, 'ya' yan da ake samu ta haihuwar jiki ba su ne "ya" yan 
Allah ba, sai dai "ya" yan da ake samu ta cikawar alkawari, su ne 
akan ce da su 'ya'ya na gaske. ? Gama ga abin da Allah ya ce a 
lokacin da ya yi wa Ibrahim alkawari, “A sa’ad da lokaci ya cika 
zan komo, Saratu kuwa za ta haifi da.” 

10 Akwai wani misali kuma. °Ya’yan Rifkatu suna da baba 
daya ne, wato, ubanmu Ishaku. 11-12 Amma kafin a haifi yaran 
nan biyu, Allah ya fada wa Rifkatu cewa, “Babban zai bauta wa 
Raramin.” Wannan ya faru kafin ma su aikata wani abu mai kyau, 
ko marar kyau. Allah ya fada haka don ya zama cewa, wanda za 
a zaa za a zae shi ne bisa ga shirin Allah ba wai saboda 
ayyukansa ba. !3 Kamar yadda yake a rubuce cewa, “Na kaunaci 
Yakubu, na kuwa ki Isuwa.” 

14 To, me za mu ce? Allah bai yi daidai ba ke nan? Ina! Ko 
kadan! !5 Gama Allah ya ce wa Musa, “Ga wanda zan nuna wa 
jinkai zan nuna masa jinkai, Ga wanda zan nuna wa tausayi zan 
nuna masa tausayi.” 16 Wato, wannan bai dogara ga son mutum 
ko kokarinsa ba, sai dai ga jinan Allah kawai. Gama 


9.4: Fit9.4 9.7: Far 21.12 9.9; Far 18.10 9.12: Far 25.23 9.13: Mal 1.2-3 

9.15: Fit 33.19 

ho 5 Bari Allah . . . karbi yabo har abada: Wani juyi na wadannan kalmomi 
shi ne “Bari Allah, wanda yake mulki a kan kome, ya karbi yabo har abada”, 
ko kuwa “Bari shi kuma, wanda yake Allah mai mulki a kan kome, ya karbi 
yabo har abada!” 


ROMAWA 9 346 


Rubutaccen Maganar Allah, ya ce wa Fir'auna: “Na sa ka ka 
zama sarki saboda in nuna ikona ta wurinka, a kuma sanar da 
sunana cikin duniya duka.” 18Ta haka Allah yakan nuna jinkai 
ga wanda yake so ya nuna masa jinkai, yakan kuma taurara 
zuciyar wanda yake so ya taurara masa Zuciya. 


Fushin Allah da Jinkansa 


19 Waninku zai iya ce mini, “To, idan haka ne, me ya sa Allah 
yana ganinmu da laifi har yanzu? Wane ne zai iya Kin yarda da 
nufin Allah?” 20 Amma wane ne kai, ya mutum, da har za ka yi 
mūsu da Allah? Abin da aka gina zai iya ce wa wanda ya gina 
shi, “Me ya sa ka gina ni haka?” 2 Ai, mai yin tukwanen laka 
yana da iko yă yi amfani da laka yadda yake so. Yana iya yin 
amfani da dunkule guda na laka ya yi wadansu tukwane saboda 
aiki mai daraja, wadansu kuma saboda aiki marar daraja. 

22 Haka ma aikin Allah yake. Ya so ya nuna fushinsa, yi kuma 
bayyana ikonsa a fili. Amma fa cikin hakuri sosai ya jimre da 
wadanda suka cancanci fushinsa, wadanda Allah yake a shirye ya 
halaka. 3 Haka kuma ya so ya bayyana yalwar daukakarsa ga 
wadanda ya nuna musu jinkansa, wadanda ya shirya tun da farko 
don su sami daukakarsa. 24 Wato, mu ke nan, mu wadanda Allah 
ya kira, ba daga cikin Yahudawa kawai ba, amma har daga cikin 
wadanda ba Yahudawa ba ma. 5 Kamar yadda aka fada a littafin 
Hosiya cewa, 

“Su wadanda ba mutanena ba ne 
zan ce da su “Mutanena.” 
Kuma al'ummar da ban kaunace ta ba 
zan ce da ita ‘Wadda nake Kauna.’ 
26 Kuma a daidai inda aka ce musu, “Ku ba mutanena ba”, 
a wurin ne za a ce da su “ya'yan Allah mai rai.” ” 
27 Game da Isra’ila kuwa annabi Ishaya ya daga murya ya 
ce, 
“Ko da yake yawan Isra'ilawa yana kama da yashin 
bakin teku, 
wadanda suka zama ragowa daga cikinsu ne kawai za a 
cece su. 
28 Gama Ubangiji zai hukunta duniya gaba daya, 
ba da bata lokaci ba.” 
29 Kamar yadda Ishaya ya yi annabci cewa, 


9.17: Fit9.16 9.20: Ish 29.16; 45.9 9.25: Hos 2.23 9.26: Hos 1.10 
9.27-28: Ish 10.22-23 


347 ROMAWA 9- 10 


“Da ba don Ubangiji Mai Iko duka ya bar mana zuriya 
ba, 

da mun zama kamar Sodom, da an mai da mu kamar 
Gomora.” 


Rashin Bangaskiyar Isra'ila 


30 To, yaya ke nan? Ai, wadanda ba Yahudawa ba da ba su 
yi Kokari su sami adalcin Allah ba, sun samu. Adalcin nan da 
suka samu kuwa irin da ake samu ta bangaskiya ne. 3! Amma 
Isra’ilawa da suka yi RoRarin neman hanyar adalcin Allah ta wurin 
bin doka, ba su samu ba. 32 Me ya sa haka? Don ba ta hanyar 
bangaskiya ne suka neme shi ba, sai dai ta Kokarin kansu. Sai 
suka yi tuntube da “dutsen nan mai sa tuntube.” 33 Kamar yadda 
yake a rubuce cewa: 

“Ga shi na sa dutse a Sihiyona, 

dutse mai sa tuntube. 

Zai sa mutane da yawa su fadi. 

Amma duk wanda ya ba da gaskiya gare shi 

ba zai sha kunya ba.” 
10 ! To, 'yan'uwana, abin da na fi so fiye da kome shi ne 

Isra'ilawa su sami ceto. Addu'ar da nake yi wa Allah 

saboda su ke nan. ? Na dai shaida cewa sun ba da kansu sosai ga 
bautar Allah, amma wannan kuwa ba tare da ganewa ta gaskiya 
ba. 3 Tun da yake ba su san hanyar da Allah yake sa mutane su 
zama marasa laifi ba, kuma suna kokari su kafa tasu hanyar zaman 
marasa laifi a gaban Allah, sai wannan ya sa ba su ba da kansu 
ga hanyar da Allah yake sa mutane su zama marasa laifi ba. 
4 Gama Almasihu shi ne wanda ya kawo Karshen Dokar, don duk 
mai ba da gaskiya yă sami zaman marar laifi a gaban Allah. 


Ceto na Kowa Ne 


5 Musa ya yi rubutu game da samun zaman marar laifi ta wurin 
bin Dokar. Ya ce, “Duk wanda ya bi Dokan nan zai rayu ta 
wurinta.” $ Amma ga abin da Rubutaccen Maganar Allah ya ce 
game da samun zaman marar laifi ta wurin bangaskiya: “Kada ka 
ce a cikin zuciyarka, ‘Wane ne zai hau sama?’ ” (Wato, don yă 
sauko da Almasihu.) 7 “Ko kuwa ka ce, ‘Wane ne zai sauko har 
Karkashin duniya.’ ” (Wato, don ya ta da Almasihu daga matattu.) 
8 Abin da Rubutaccen Maganar Allah yake fadi shi ne: “Maganar 
Allah tana kusa da kai, tana a bakinka, da kuma a cikin zuciyarka.” 


9.29: Ish 1.9 9.33: Ish 28.16 10.5: L. Fir 18.5 10.6-7: M Sha 30.12-13 


ROMAWA 10 348 


Maganan nan kuwa ita ce sakon bangaskiyar da muke wa'azinta. 
9Idan ka shaida da bakinka cewa Yesu shi ne Ubangiji, ka kuma 
ba da gaskiya cikin zuciyarka cewa Allah ya ta da shi daga matattu, 
za a cece ka. 10 Gama da zuciya ne akan ba da gaskiya a sami 
zaman marar laifi a gaban Allah, kuma da baki ne akan ba da 
shaida a sami ceto. !! Kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah ya 
ce, “Duk wanda ya ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba.” 
12Gama ba bambanci tsakanin Yahudawa da wadanda ba 
Yahudawa ba. Ubangijin nan daya shi ne Ubangijin kowa, shi ne 
kuma yakan ba da albarku masu yawa ga duk masu kai kukansu 
a gare shi. 3 Kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah ya ce, “Duk 
wanda ya kira bisa sunan Ubangiji zai sami ceto.” 

14 Amma ta yaya za su kira ga wanda ba su gaskata da shi 
ba? Ta yaya za su gaskata da wanda ba su taba ji ba? Ta yaya 
kuma za su ji in babu wanda zai yi musu wa’azi? !5 Ta yaya kuma 
masu wa’azi za su yi wa'azi in ba a aike su ba? Kamar yadda 
yake a rubuce cewa, “Isowar masu kawo bishara abu mai kyau 
ne Rwarai!” 16 Amma ba dukan Isra’ilawa ne suka yarda da Labari 
Mai Dadin ba. Kamar yadda Ishaya ya ce, “Ya Ubangiji, wa ya 
gaskata da sakonmu?” 17 Saboda haka akan ba da gaskiya ta wurin 
jin sakon ne, kuma akan ji sakon ta wa’azi a kan Almasihu ne. 

18 Amma ina tambaya, “Wai gaskiya ne ba su ji ba?” Ai, sun 
ji. Gama Rubutaccen Maganar Allah ya ce, 

“Muryarsu kuwa ta bi ta duniya duka, 
maganganunsu kuma sun kai iyakar duniya.” 
19 Ina sāke tambaya. “Wai Isra’ilawa ba su gane ba ne?” Da farko, 
Musa ya amsa cewa Allah ya ce: 
“Zan sa ku ku yi kishin jama’ar da ba alumma ba ce; 
kuma ta wurin alumma marar wayo zan sa ku ku yi 
fushi.” 
20 Sa'an nan kuma Ishaya ya yi Rarfin hali har da cewa Allah ya 
ce: 
“Wadanda ba su neme ni ba, 
su ne suka same ni; 
Na bayyana kaina ga wadanda ba su ma yi tambaya 
yadda za su same ni ba.” 
21 Amma game da Isra’ila, Allah kuma ya ce, 
“Duk yini na mika hannayena ga jama’a masu rashin 
biyayya da masu Rin ji.” 


10.6-8: M. Sh 30.12-14 10.11: Ish 28.16 10.13: Jow 2.32 10.15: Ish 52.7 
10.16: Ish 53.1 10.18: Zab 19.4 10.19: M. Sh 32.21 10.20: Ish 65.1 


349 ROMAWA 1l 


Allah bai Ki Isra'ila Gaba Daya Ba 


1 1 1! To, ina tambaya: Allah ya Ki mutanensa ke nan? Ina! 

Ko kadan! Ni da kaina mutumin Isra'ila ne, daga zuriyar 
Ibrahim, kuma mutumin kabilar Benjamin. 2Allah bai Ri 
mutanensa wadanda ya zaa tun daga farko ba. Kun dai san abin 
da Rubutaccen Maganar Allah ya fada game da Iliya, wato, yadda 
shi Iliya ya kai kuka ga Allah a kan Isra'ila cewa, 3 “Ubangiji, 
sun kakkashe annabawanka, sun kuma rurrushe bagadanka; ni ne 
kadai na rage, kuma suna nema su kashe ni.” 4Wace amsa ce 
Allah ya ba shi? Ya amsa da cewa, “Na yi wa kaina ajiyar mutane 
dubu bakwai wadanda ba su durkusa su yi wa allahn nan mai 
suna Ba’al bauta ba.” 5Haka wannan ya kasance a yanzu ma. 
Akwai ragowar mutane wadanda Allah ya zaa bisa ga alherinsa. 
6 Zaben nan da Allah ya yi kuwa ya dogara ga alherinsa ne, ba 
ga ayyukan da mutanen suka yi ba. Gama in ba haka ba, alheri 
bai zama alheri na gaske ba. 

7 To, yaya ke nan? Ai, Isra'ilawa sun kasa samun abin da suke 
nema. Wadansu kadan da aka zaba a cikinsu sun samu, amma 
sauran sun zama masu taurin kai. $ Kamar yadda yake a rubuce 
cewa: “Allah ya mai da su marasa hankali da marasa ganewa; ya 
ba su idanu da ba sa gani, da kunnuwa da ba sa ji. Wannan kuwa 
ya ci gaba har wa yau.” 

? Kuma Dawuda ya ce, 

“Bari bikinsu ya zama musu tarko, 
abin jawo musu hatsari. 
Bari ya sa su yi tuntube 
ya jawo musu hukunci. 

10 Bari idanunsu su duhunta don kada su iya gani, 

yawan wahala kuma ya zuba musu nauyi har abada.” 


Ceton Wadanda ba Yahudawa Ba 


11 Har yanzu ina tambaya. Da Isra'ilawa suka yi tuntube, 
sun fadi ba za su tashi ba ke nan? Ina! Ko kadan! Saboda 
zunubinsu ceto ya kai ga wadanda ba Yahudawa ba, don a sa 
Isra'ilawa su ji kishinsu. 12 In kuwa zunubin da suka yi ya kawo 
wa duniya albarka, in kuma kasawarsu ta kawo albarku ga 
wadanda ba Yahudawa ba, to, yaya fa albarkan nan zai zama 
a lokacin da yawan Isra’ilawa masu dungumawa ga Allah sun 
cika? 


10.21: Ish 65.2 11.1: Filib 3.5 11.3: 1 Sar 19.10.14 11.4: 1 Sar 19.18 
11.8: M. Sh 29.4; Ish 29.10 11.9-10: Zab 69.2 


ROMAWA ll 350 


13 Yanzu, da ku wadanda ba Yahudawa ba nake magana. Tun 
da yake ni manzo ne ga wadanda ba Yahudawa ba, zan yi dan 
takama da aikin nan nawa. “Ta yin haka ina fata cewa zan iya 
sa mutanena Isra'ilawa su ji kishi, har ma wannan ya sa a ceci 
wadansunsu. ISA sa’ad da aka yar da su, sai ya bude hanya, aka 
shirya tsakanin Allah da mutanen duniya. A sa'ad da za a karbe 
su fa, ba samun rai daga matattu ne wannan zai kawo ba? 

16 Idan an kebe gutsurin burodin hatsin nunan fari, ta hanyar 
mika shi ga Allah, an kebe dukan burodin ke nan. Idan kuma aka 
kebe wa Allah saiwar itace, dukan rassan itacen ma an kebe su 
ke nan. !? To, an sassare wadansu rassan itacen zaitun irin da aka 
nome, sai aka dauki wani reshen itacen zaitun irin na daji, aka 
kuma yi musu aure. Ku wadanda ba Yahudawa ba kuwa, kamar 
reshen itacen zaitun na daji kuke, ku ne aka hada ku da tushen 
nan, wato Yahudawa, wadanda daga gare su ne kuke samun 
albarkun Allah. 18 Saboda haka kada ku yi takama a kan cewa 
kun fi wadancan rassan da aka sassare. Idan kuwa kuna takama, 
sai ku tuna cewa ba tushen ne yake dogara a gare ku ba, sai dai 
ku ne kuke dogara ga tushen. 

19 Amma kana iya cewa, “Ai, an sassare rassan ne domin 2 
sami dama a hada ni da tushen.” ?? Kwarai kuwa! Amma saboda 
rashin bangaskiya ne aka sassare su daga tushen, kai kuma bisa 
ga bangaskiya ne kake da dama ka ci gaba da zama a kan tushen. 
Saboda haka kada ka yi takama; a maimakon haka, ka ji tsoro. 
21 Gama idan Allah bai bar rassan nan wadanda su ne ainihin na 
tushen ba, kai ma ba zai bar ka ba. 22A nan muna iya ganin yadda 
Allah yake da alheri, da kuma tsanani. Ya nuna tsananinsa ga 
wadanda suka fadi, amma ya nuna alherinsa a gare ka, wato, idan 
ka ci gaba da zama cikin alherinsa. Idan kuwa ba ka ci gaba da 
haka ba, kai ma za a sare ka daga tushen ke nan. 5 Idan kuwa 
su Isra'ilawa ba su ci gaba da rashin bangaskiya ba, za a hada su 
da tushen, don Allah yana iya ya sake mai da su a tushen. ?4 Ku 
wadanda ba Yahudawa ba dai, kuna kamar itacen zaitun nan irin 
na daji wanda bayan aka saro shi, sai aka hada masa aure da 
itacen zaitun irin da aka nome. Wannan kuwa da aka yi ba bisa 
ga ka'idar auren itatuwa ne ba. To, tun da yake su Isra'ilawa su 
ne kamar irin itacen zaitun wanda aka nome, zai zama abu mai 
sauki sosai ga Allah ya sake mai da rassan nan da aka sare a 
itacen nan wanda shi ne asalinsu. 


11.16: L Kid 15.17-21 


351 ROMAWA 11 


Allah Yana Nuna Jinkai ga Kowa 


25 Ba na so ku kasance da rashin sanin wannan asirin 
"yan'uwa, don kada ku zama masu daga kai. Taurin zuciya ya 
faru ga sashi na Isra’ila har dukan yawan wadanda ba Yahudawa 
ba da za su shiga wurin Allah ya cika. 26 Ta haka za a ceci dukkan 
Isra'ila. Kamar yadda yake a rubuce cewa, 

“Mai Ceto zai zo daga Sihiyona; 
Zai kawar da duk kin bin Allah daga zuriyar Yakubu. 

27 Wannan shi ne alkawarina da su, 

a sa'ad da zan dauki zunubansu.” 

28 Yahudawa sun zama masu gāba da Allah saboda kin 
Labari Mai Dadin da suka yi; wannan kuma saboda amfaninku 
ne. Amma saboda zabensu da aka yi, su mutane ne da Allah 
yake Rauna; wannan kuwa albarkacin kakannin kakanninsu ne. 
29 Gama baiwar Allah da kirarsa ba abubuwa ne da Allah zai 
canza ba. 30 A da ku wadanda ba Yahudawa ba, ku masu rashin 
biyayya ga Allah ne, amma yanzu kam kun sami jinkai ta wurin 
rashin biyayyar Yahudawa. 3! Haka kuma su Yahudawa sun 
zama masu rashin biyayya ga Allah a yanzu; wannan kuwa 
don su sami jinkai ne ta wurin jinkan nan da Allah ya nuna 
muku. 32? Gama Allah ya mai da dukan mutane kamar 'yan 
kurkuku saboda rashin biyayya. Ya yi haka don ya nuna jinkai 
ga kowa. 


Yabo ga Allah 


33 Hakika, zurfin hikimar Allah da kuma na saninsa marar 
iyaka ne! Hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincike. Abubuwan 
da yake aikatawa sun wuce gaban ganewa! 

34“Wa ya taba sanin zuciyar Ubangiji? 

Wa ya taba zama abokin shawararsa? 
35 Wa ya taba ba wa Allah wani abu 
har da zai zama dole Allah yă mayar masa?” 
36 Gama shi ne ya halicci dukan abubuwa, kuma abubuwan nan 
duka suna kasancewa ta wurinsa ne, kuma saboda shi. Bari 
daukaka ta tabbata ga Allah har abada. Amin. 
11.26: Ish 59.20-21 11.27: Irm 31.33-34 11.33: Ish 55.8 11.34: Ish 40.13 


11.35: Ayu 41.11 11.36: 1 Kor 8.6 
"11.31 Yanzu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su da wannan kalmar. 


ROMAWA 12 352 


Hadaya Mai Rai 


1 J 1 Saboda haka, "yan'uwa, bisa ga jinkan nan na Allah, ina 

rokonku ku mika kanku hadaya wadda take mai rai, mai 
tsarki, da kuma abin so ga Allah. Wannan kuwa ita ce hanyar 
da za ku yi wa Allah hidima ta ainihi. ? Kada ku yarda tunani 
irin na zamanin nan ya bi da hankalinku, amma ku yarda Allah 
ya canza ku ya sabunta zuciyarku da hankalinku. Ta haka za ku 
iya tabbatar da abin da yake nufin Allah, wato, abin da yake mai 
kyau, abin so ga Allah, da kuma abin da yake cikakke. 

3 Bisa ga alherin nan da aka yi mini, ina yin wa kowane 
dayanku gargadi cewa kada kowa ya dauki kansa da girma fiye 
da yadda ya kamata ya yi. A maimakon haka kowa ya mai da 
hankali game da yadda yake ganin kansa, wato, ya rika ganin 
kansa daidai gwargwadon bangaskiyar da Allah ya ba shi. 
4 Muna da gabobi da yawa cikin jiki guda, kuma duk gabobin 
nan suna da aikinsu dabam-dabam. 5 Haka kuma, mu da muke 
mutane masu yawa, mun zama jiki daya cikin Almasihu, 
kowane dayanmu kuwa gaar dan'uwansa ne. ô Saboda haka ya 
kamata mu yi amfani da baye-bayen nan iri-iri daidai 
gwargwadon alherin da Allah ya yi mana. Idan baiwarmu ta 
yin annabci ce, sai mu yi annabci daidai gwargwadon 
bangaskiyarmu. 7 Idan baiwarmu kuwa ta yin hidima ce, sai mu 
yi hidima; idan ta yin koyarwa ce, mu yi koyarwa; $idan ta 
Karfafawar juna ce, bari mu kasance masu Karfafawa. In kuma 
baiwarmu ta biyan bukatar "yan'uwa ce, sai mu yi haka din 
hannu sake; idan ta shugabanci ce, sai mu ba da hankalinmu 
sosai ga shugabanci; idan ta nuna tausayi ce, sai mu yi haka 
din da farin ciki. 


Yadda Za a Gane da Mai Bi na Gaske 


9 Bari Kaunarku ta zama ta gaskiya. Ku Ki duk abin da yake 
mugu, amma ku rike abin da yake mai kyau da Karfi sosai. 1° Ku 
ba da kanku ga juna da Kauna irin ta °yan’uwa. Ku kuma yi Kokari 
sosai wajen girmama wani fiye da kanku. 1! Kada ku taba zama 
da rashin kwazo, amma ku dauki niyya sosai a zukatanku kuna 
yi wa Allah hidima. 1? Ku yi farin ciki a cikin sa zuciyarku, ku 
yi hakuri a cikin wahalarku, ku yi aminci kuma a cikin addu'arku. 
13 Ku rika raba abin da kuke da shi da mutanen Allah wadanda 
suke da bukata. Ku rika karar baki hannu biyu-biyu. 


12.4-5: 1 Kor 12.12 12.6-8: 1 Kor 12.4-11 


353 ROMAWA 12 — 13 


14 Ku sa wa wadanda suke tsananta muku albarka. Ku sa musu 
albarka, kada ku la'anta su. !5 Ku yi farin ciki tare da wadanda 
suke farin ciki, ku yi kuka tare da wadanda suke kuka. 18 Ku yi 
zaman lafiya da juna. Kada ku nuna halin daga kai, amma ku mai 
da kanku abokai ga wadanda ba a dauke su a bakin kome ba.J 
Kada ku dauki kanku kamar kun fi sauran mutane wayo. 

17 Idan kowa ya yi muku mugunta, kada ku saka masa da 
mugunta. Ku lura don ku aikata abin da kowa zai iya gani cewa 
daidai ne. !8 Ku yi iyakar kokarinku, in zai yiwu, ku yi zaman 
lafiya da kowa. 19 Kada ku zama masu ramuwa, 'yan'uwana, sai 
dai ku bar wa Allah ya rama muku da fushinsa. Don kuwa a 
rubuce yake cewa, “Ramuwa tawa ce; ni kuwa zan rama, in ji 
Ubangiji.” 20 Rubutaccen Maganar Allah ya sake cewa: “Idan 
abokin gabanka yana jin yunwa, ka ba shi abinci; idan yana jin 
Kishin ruwa; ka ba shi ruwan sha. Ta yin haka zai zama kamar 
kana tara garwashin wuta a kansa ne.” 21 Kada ku bar mugunta 
ta yi nasara a kanku, a maimakon haka ku yi nasara a kan mugunta 
ta wurin aikatawar abin da yake mai kyau. 


Yin Biyayya ga Shugabannin Gwamnati 


1 3 1 Dole ne kowa ya yi biyayya ga shugabannin gwamnati, 

gama babu wani ikon shugabanci sai dai da yardar Allah. 
Kuma duk masu ikon shugabancin da muke da su, Allah ne ya 
kafa su. ?Saboda haka duk wanda ya Ri yin biyayya ga 
shugabannin gwamnati, ya Ki yin biyayya da abin da Allah ya 
kafa ne. Masu aikata haka kuwa za su jawo wa kansu hukunci 
ne. “Gama shugabanni ba abin tsoro ba ne ga wadanda suke yin 
abin da yake daidai, sai dai ga wadanda suke yin abin da yake 
mugu. Kana so ka rabu da tsoron mutumin da yake da ikon 
shugabanci? To, sai ka aikata abin da yake daidai, shi kuwa zai 
yabe ka, 4don shi bawan Allah ne saboda amfaninka. Amma idan 
kai mai yin mugunta ne, sai ka ji tsoro, don ba a banza ne 
shugaban nan yake rike da takobinsa ba. Shi bawan Allah ne, 
kuma ta wurinsa fushin Allah yakan tabbata don a hukunta mai 
mugunta. 5Saboda haka dole ne ku yi biyayya ga shugabannin 
gwamnati. Ba don ku guje wa fushin Allah kadai ba, amma don 
tunaninku yă kasance babu laifi. 


12.14: Mat 5.44; Luk 6.28 12.16: K. Mag 3.7 12.19: M. Sh 32.35 

12.20: K. Mag 25.21-22 

712.16 Ku mai da kanku abokai ga wadanda ba a dauke su a bakin kome 
ba: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne, “Ku yarda da yin irin aikin da ba 
a gani da daraja.” 


ROMAWA 13 — 14 354 


6 Wannan ne kuma ya sa kuke biyan haraji, don shugabannin 
gwamnati ma'aikatan Allah ne wadanda suke ba da duk lokacinsu 
saboda aikin shugabanci. 7 Ku biya wa kowa duk abin da yake 
binku. Idan harajin kanku ne ya kamata ku biya, sai ku biya; idan 
ma harajin kayanku ne, sai ku biya. Ku ji tsoron wanda ya isa a 
ji tsoronsa, ku kuma girmama wanda ya isa a girmama shi. 


Kaunar Juna 


8 Kada ku rike hakkin kowa. Sai dai hakkin nan wanda ya 
zama muku dole ku yi, wato, nuna Raunar juna. Don wanda yake 
Raunar wani ya cika Dokar ke nan. ? Wadannan umarnai, wato, 
“Kada ka yi zina; kada ka yi kisankai; kada ka yi sata; kada ka 
yi kwadayi,” da duk sauran umarnan da ake da su, duk sun sami 
cikawa cikin maganan nan da ta ce, “Ka Raunaci kowa kamar 
kanka.” 1° Idan kana Raunar wani, ba za ka taba yin masa mugunta 
ba. Saboda haka Rauna ita ce cikawar Dokar. 

11 To, ku aikata wannan domin kun gane irin zamanin da 
muke ciki. Lokaci ya yi da za ku tashi daga barcinku, don lokacin 
da za a cece mu ya yi kusa yanzu fiye da a lokacin da muka tuba. 
12 Dare ya kusan Rarewa, kuma sauran lokaci kadan gari ya waye. 
Saboda haka bari mu watsar da ayyukan da suke na duhu, mu sa 
kayan yakinmu na haske. 3 Bari mu yi rayuwa ta kirki yadda ya 
dace da wadanda suke zama a cikin haske; ba tare da shaye-shaye 
iri-iri da buguwa ba, ko da halin lalata da neman jin dadi na rashin 
kunya, ko da fada da kishi. 14A maimakon haka sai ku dauki 
halin Ubangiji Yesu Almasihu, kada kuma ku yarda da halin 
mutuntaka da zai bi da ku bisa ga sha’awace-sha’awacensa. 


Kada Ka Dora wa Dan’uwanka Laifi 


1 4 1Ku kari mutumin da bangaskiyarsa ba ta yi Rarfi ba, 

amma kada ku neme shi da laifi idan ra'ayinsa dabam 
yake da naku. 2 Bangaskiyar wani mutum za ta yarda masa ya ci 
duk abin da ya ga dama, amma mutumin da ba shi da Rarfi cikin 
bangaskiyarsa, sai kayan lambu kawai yake ci. 3 Mutumin da yake 
cin duk irin abincin da ya ga dama kada yă rena shi wanda ba 
ya cin kowane irin abinci. Kuma wanda ba ya cin kowane irin 
abinci, kada ya dora laifi a kan wanda yake cin kowane irin abinci, 
don Allah ya riga ya kare shi. “Kai wane ne da za ka dora laifi 
a kan bawan wani? Ko bawan ya yi aiki mai kyau, ko ya kāsa, 


13.6-7: Mat 22.21; Mar 12-11; uk 20.25 
13.9: Fit 20.13-15, 17; M.Sh 5 aN; L. Fir 19.18 


355 ROMAWA 14 


ai, wannan ruwan maigidansa ne. Ga shi kuwa nasara zai yi, don 
Ubangiji ya iya sa shi ya yi nasara. 

5 Wani yakan ga wata rana da muhimminci fiye da sauran 
ranaku. A ganin wani kuwa dukan ranaku daidai ne. Kowa dai 
ya sami nasa cikakken tabbaci a cikin zuciyarsa. 6 Duk mai ganin 
wata rana da muhimminci yana yin haka ne cikin girmamawar 
Ubangiji. Duk mai cin kowane irin abinci yana yin haka ne cikin 
girmamawar Ubangiji, don yakan ba da godiya ga Allah saboda 
abincin. Duk wanda ba ya cin kowane irin abinci shi ma yana 
haka ne cikin girmamawar Ubangiji, don shi ma yakan yi wa 
Allah godiya. 7A cikinmu, ba don amfanin kansa mutum yake 
rayuwa ba. Ba don amfanin kansa yake mutuwa ba kuma. 8 Idan 
muna rayuwa, saboda Ubangiji muke rayuwa, in kuma mutuwa 
za mu yi, saboda Ubangiji muke mutuwa. Saboda haka ko rayuwa 
ne muke yi ko mutuwa, mu na Ubangiji ne. ? Gama Almasihu ya 
mutu ya kuma tashi da rai don ya zama Ubangiji na wadanda 
suke matattu da kuma wadanda suke masu rai. 1° Kai fa, me ya 
sa kake ganin dan'uwanka da laifi? Kai kuma me ya sa kake rena 
dan'uwanka? Dukanmu dai za mu tsaya a gaban Allah wanda shi 
ne mai yi mana shari’a. 1! Gama a rubuce yake cewa, 

“Na rantse da kaina, in ji Ubangiji, 
Kowace gwiwa za ta durkusa a gabana; 
kowane harshe zai shaida cewa ni ne Allah.” 
12 To, kowane dayanmu zai ba da lissafin rayuwarsa ga Allah. 


Kada Ka Sa wa Dan’uwanka Abin Tuntube 


13 Saboda haka sai mu daina halin nan na ganin laifin juna. 
A maimakon haka sai kowa ya dauki niyya cewa ba zai zama 
dalilin tuntube ko abin sa zunubi ga dan'uwansa ba. 14 Na sani, 
ina kuma da cikakken tabbaci cikin Ubangiji Yesu cewa babu 
wani abu wanda yake da rashin tsabta bisa ga asalinsa. Amma 
idan wani ya dauka cewa wani abu mai rashin tsabta ne, to, a 
gare shi ne abin yake da rashin tsabta. ISIdan kana bata wa 
dan'uwanka zuciya saboda abincin da kake ci, ba halin Rauna 
kake nunawa ba ke nan. Kada abincin da kake ci yă zama hanyar 
lalatar da dan'uwanka wanda Almasihu ya mutu dominsa. 16 Kada 
abin da yake daidai a ganinka ya zama abin zargi ga wadansu. 
17 Gama mulkin Allah ba zancen ci da sha ba ne, zancen adalci 
ne, da salama, da farin ciki a cikin Ruhu Mai Tsarki. 18 Kuma 


14.1-6: Kol 2.16 14.10: 2 Kor 5.10 14.11: Ish 45.23 


ROMAWA 14-15 356 


duk wanda yake yi wa Almasihu bauta ta wannan hanya, shi mai 
faranta wa Allah rai ne, mai samun yarda a wajen mutane kuma. 

19 Saboda haka bari mu yi iyakacin kokarinmu don mu aikata 
abin da zai kawo zaman lafiya da Rarfafawar juna. 2? Kada ku 
rushe aikin Allah saboda sha’anin cin abinci. Lallai ana iya cin 
kowane irin abinci, amma ba abu mai kyau ba ne idan abincin 
da ake ci ya zama abin sa wa wani tuntube. ?! Ya fi kyau kada 
ka ci nama, ko ka sha ruwan inabi, ko ka aikata kowane irin abu 
idan zai sa dan'uwanka ya fadi. 22 Bari duk ra’ayin da kake da 
shi game da wannan sha’ani ya kasance tsakaninka da Allah. Mai 
albarka ne wanda zuciyarsa ba ta ba shi laifi ba, game da abin 
da shi da kansa ya dauka cewa daidai ne. 3 Amma mutumin da 
yake da shakka a kan abin da yake ci, yana jawo wa kansa 
hukuncin Allah ne idan ya ci, don halin nan da yake yi bai dogara 
ga bangaskiya ba. Kuma duk abin da bai dogara ga bangaskiya 
ba, zunubi ne. 


Faranta wa Dan'uwanka Rai, ba Kanka Ba 


1 5 1 Mu da muke masu Rarfi cikin bangaskiyarmu ya kamata 

mu dauki nauyin wadanda ba su da Karfi, don mu taimake 
su cikin kāsawarsu. Kada kuma mu nuna halin sonkai. ? Bari kowa 
a cikinmu ya faranta wa dan'uwansa rai saboda amfaninsa da 
kuma ginawar bangaskiyarsa. 3 Gama ko Almasihu ma ba kansa 
ya faranta wa rai ba. Kamar yadda yake a rubuce cewa, 
“Zage-zagen masu yin maka zagi sun fado a kaina.” “Gama duk 
abin da aka rubuta tun dā a cikin Rubutattun Maganar Allah an 
rubuta ne don a koyar da mu, don mu zama da sa zuciya ta wurin 
jimrewa da Rarfafawa wadanda maganar Allah takan ba mu. 5 Bari 
Allah mai ba da jimrewa da Rarfafawa ya kai ku ga yadda za ku 
yarda da juna a sa'ad da kuna bin misalin Almasihu Yesu. é Ta 
haka dukanku za ku kasance da baki daya, da nufi daya kuma, 
kuna daukaka Allah wanda shi ne Uban Ubangijinmu Yesu 
Almasihu. 

7 Ku karbi juna hannu biyu-biyu kamar yadda Almasihu ya 
kare ku hannu biyu-biyu don ku sa a daukaka Allah. 8 Gama ina 
dai gaya muku cewa dalilin da Almasihu ya zama mai yin hidima 
ga Yahudawa shi ne domin a nuna gaskiyar maganar Allah, a 
kuma tabbatar da alkawuran da aka yi wa kakannin kakanninsu, 
? don kuma wadanda ba Yahudawa ba su daukaka Allah saboda 
jinkansa. Kamar yadda yake a rubuce cewa: 


15.3: Zab 69.9 


357 ROMAWA 15 


“Saboda haka zan yabe ka a cikin wadanda ba 
Yahudawa ba, 
zan rera wakoki don yabon sunanka.” 
10 Rubutaccen Maganar Allah ya sake cewa, 
“Ya ku wadanda ba Yahudawa ba, ku yi farin ciki 
tare da mutanen Allah.” 
11 An Kara da cewa, 
“Ku yabi Ubangiji, ku wadanda ba Yahudawa ba duka, 
ku yi masa yabo, ku kabilu duka.” 
12 Kuma Ishaya ya ce, 
“Wani daga zuriyar Jesse zai bayyana, 
Zai tashi ya yi mulkin wadanda ba Yahudawa ba, 
a gare shi ne wadanda ba Yahudawa ba za su sa zuciya.” 
13 Bari Allah mai kawo sa zuciya yă ba ku cikakken farin ciki 
da salama a sa’ad da kuke ba da gaskiya gare shi. Ta haka za ku 
zama da cikakkiyar sa zuciya ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki. 


Hidimar Bulus ga Wadanda ba Yahudawa ba 


14 'Yan'uwana, ni da kaina na amince cewa ku da kanku kuna 
cike da kirki kuna kuma cike da cikakken sani, har kun isa ku 
koya wa junanku. 15A rubutun nan nawa na fita a fili sosai ina 
magana a kan wadansu abubuwa don in tuna muku da su. Na yi 
wannan kuwa bisa ga alherin nan wanda Allah ya yi mini, 
6 wanda ya sa ni in zama mai hidimar Almasihu Yesu ga 
wadanda ba Yahudawa ba. Ina aikin firist ta wurin hidimar shelar 
Labari Mai Dadi na Allah don wadanda ba Yahudawa ba su zama 
hadaya mai karbuwa ga Allah, wadanda aka tsarkake su ta wurin 
Ruhu Mai Tsarki. 17 Saboda haka ina iya yin takama cikin 
Almasihu Yesu game da hidimar da nake yi wa Allah. 18 Ba zan 
yi karfin hali in yi magana game da wani abu ba, sai dai abin da 
Almasihu ya aikata ta wurina. Wannan abin kuwa shi ne yadda 
aka kawo wadanda ba Yahudawa ba ga yin biyayya ga Allah ta 
wajen maganganuna da ayyukana, ta wajen ikon alamu da 
abubuwan ban mamaki, duka kuwa ta wurin ikon Ruhun Allah 
ne. Wato, daga Urushalima na kewaye har zuwa Ilirikum na yi 
shelar Labari Mai Dadi na Almasihu, har na cika aikin nan duka. 
20 A koyaushe niyyata ita ce in yi wa'azin Labari Mai Dadi a duk 
inda ba a san Almasihu ba, don kada yă zama cewa ina yin gini 


15.9: 2 Sam 22.50; Zab 18.49 15.10: M. Sh 32.43 15.11: Zab 117.1 
15.12: Ish 11.10 


ROMAWA 15 358 


a kan tushen da wani ne dabam ya kafa. ?! A maimakon haka, sai 
dai kamar yadda yake a rubuce cewa, 
“Wadanda ba a yi musu magana game da shi ba za 
su gani, 
kuma wadanda ba su ji ba, za su gane.” 
22 Wannan ne ya sa sau da yawa aka hana ni zuwa wurinku. 


Shirin Bulus Ya Ziyarci Roma 


23 Yanzu kam na riga na gama aikina a wannan wurin da 
nake. Tun da yake tun shekaru masu yawa ina marmarin zuwa 
wurinku don in gan ku, ?4 na shirya in ziyarce ku yanzu. Ina 
fata cewa a lokacin da zan wuce zuwa Kasar Asbaniya, zan bi 
ta wurinku in kawo ziyara. Ina fata kuma bayan na ji dadin 
zama tare da ku na dan lokaci, zan ci gaba da tafiyata zuwa 
can tare da taimakonku. 25 Yanzu kam za ni Urushalima don in 
kai taimako wa tsarkaka da suke wurin. 26 Jama’ar masu bi da 
take a Makidoniya da wadanda suke a Akaya sun ji dadin ba 
da kyautai don taimakon wadanda suke da rashi cikin tsarkakan 
Urushalima. ?7 Sun ji dadin yin haka, ko da yake lallai wannan 
kamar hakki ne a kansu. Da yake wadanda ba Yahudawa ba 
sun sami nasu rabon albarkun ruhaniya daga Yahudawa, ya 
zama musu kamar bashi ke nan su yi amfani da albarkunsu na 
duniya don su biya bukatar Yahudawa. ?8 In kuwa na gama 
wannan aiki, na kuma tabbata cewa na danka musu wannan 
taimakon da aka bayar saboda su, zan kama hanyar Asbaniya, 
in kuma kawo ziyara sa’ad da zan wuce zuwa can. ?? Na tabbata 
cewa in na zo wurinku, zan zo ne da cikakkiyar albarkar 
Almasihu. 

30 ”Yan'uwa, saboda Ubangijinmu Yesu Almasihu da kuma 
bisa ga Raunar da Ruhu yake bayarwa, ina rokonku cewa ku 
taimake ni cikin famata ta wurin yin addu'a ga Allah saboda 
ni. 31 Ku yi addu'a don in sami tsira daga hannun marasa bi 
wadanda suke a Yahudiya, don kuma taimakon da zan bayar a 
Urushalima ya zama abin karba ga tsarkakan da suke a wurin. 
32 Ta haka kuwa, idan nufin Allah ne, zan iso wurinku da farin 
ciki, in kuma sami hutawa tare da ku. 23 Allah mai ba da salama 
ya kasance tare da ku duka. Amin. 


15.21: Ish 52.15 15.22: Rom 1.13 15.25-26: 1 Kor 16.1-4 15.27: 1 Kor 9.11 


359 ROMAWA 16 


Gaisuwa 


16 tina gabatar muku 'yaruwarmu Fibi wadda na shaida 

cewa ita mai kirki ce. Ita kuwa mai hidimar jama’ar masu 
bi ce a Kankiriya. ? Ku karbe ta cikin sunan Ubangiji yadda ya 
dace a karbi tsarkaka. Ku kuma ba ta kowane irin tamaikon da 
take bukata daga gare ku, don ita kanta ta taimaki mutane da 
yawa, duk da ni ma. 

3 Ku gai da Biriskila da Akila, abokan aikina cikin Almasihu 
Yesu. 4Su kuwa sun ba da ransu har kusan mutuwa saboda ni. 
Ba ni kadai ne mai godiya a gare su ba, har ma da duk jama'un 
masu bi na wadanda ba Yahudawa ba. SKu gai da jama'ar masu 
bi da take taruwa a gidansu. 

Ku gai da Afanitus, abokina na kwarai, wanda shi ne na farko 
wanda ya zama mai bin Almasihu a duk Kasar Asiya. $Ku gai da 
Maryamu wadda ta sha famar aiki sosai saboda ku. 7 Ku gai da 
Andaronikus da Yuniya, wadanda Yahudawa ne kamar ni, 
wadanda kuma aka daure su a kurkuku tare da ni. Su kuwa mutane 
ne da an san su sosai a cikin manzanni, kuma sun riga ni ba da 
gaskiya cikin Almasihu. 

8 Ku gai da Amfiliyatus, abokina na Rwarai cikin zumuncin 
Ubangiji. ? Ku gai da Urbanus abokin aikinmu cikin Almasihu, 
da kuma abokina Sitakis. Ku gai da Afalis wanda amincinsa 
cikin Almasihu tabbatacce ne. Ku gai da iyalin Aristobulus. 11 Ku 
gai da Hirudiyan wanda shi ma Bayahude ne. Ku gai da wadanda 
suke cikin Ubangiji a iyalin Narkisus. 

12 Ku gai da Tirayifina da Tirayifusa, matan nan masu fama 
cikin aikin Ubangiji. Ku kuma gai da Farsis, abokiyata da nake 
Rauna, wadda kuma ta sha famar aiki sosai saboda Ubangiji. 13 Ku 
gai da Rufus wanda lallai shi sananne ne a cikin Ubangiji. Ku 
kuma gai da mamarsa wadda ta dauke ni kamar danta. 14 Ku gai 
da Asinkiritus, da Filigona, da Harmis, da Faturobas, da Harmas 
da kuma dukan 'yan'uwan da suke tare da su. 15Ku gai da 
Filologus, da Juliya, da Niriyus da ”yaruwarsa, da Olimfas, da 
duk tsarkakan da suke tare da su. 

16 Ku gai da juna da gaisuwar Rauna. Duk jama’un masu bin 
Almasihu suna gai da ku. 

17 "Yan'uwana, ina dai rokonku ku mai da hankali da masu 
kawo rabe-rabe tsakaninku, wadanda suna sa ku tuntube, suna 
kuma gaba da koyarwar da kuka karba. Ku yi nisa da su! 18 Don 


16.3: A.M. 18.2 16.13: Mar 15.21 


ROMAWA 16 360 


kuwa irin wadannan mutane ba Almasihu Ubangijinmu suke 
bauta wa ba, sai dai cikinsu. Ta wajen dadin bakinsu da yabon 
Karya sukan rudi masu jinsu. Masu jinsu kuwa masu tunanin 
yara ne. 19 Kowa ya ji labarin yadda kuke biyayya da bishara, 
wannan kuwa ya sa ina farin ciki saboda ku. Amma ina so ku 
zama masu hikima ga abin da yake mai kyau, ku kuma zama 
marasa laifi ga duk abin da ya shafi mugunta. 20 Allah mai ba 
da salama kuwa zai tattaka Shaidan, ya kuma ba ku iko a kansa, 
ba da dadewa ba, 

Alherin Ubangijinmu Yesu ya kasance tare da ku. 

21 Timoti, abokin aikina, yana gai da ku; haka ma Lushiyos, 
da Jason, da Sosifata, wadanda su ma Yahudawa ne. 

22 Ni Tartiyus, mai rubuta wannan wasika, ina gai da ku cikin 
Ubangiji. 

23 Gayus, wanda ya karbe ni a gidansa, kuma mai karbar 
dukan jama’ar masu bi a gidansa, yana gai da ku. Erastus, ma'ajin 
gari, da kuma dan'uwanmu Kwartus suna gaishe ku. 24 Bari 
alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu ya kasance tare da ku duka. 
Amin.” 


Addwar Karshe 


25 Bari daukaka ta tabbata ga Allah wanda yake da iko ya 
kafa ku cikin bangaskiya bisa ga Labari Mai Dadin nan da nake 
wa'azinsa a kan Yesu Almasihu. Labari Mai Dadin kuwa asiri ne 
wanda aka boye tun zamanin dā, ?$ amma a yanzu an fitar da shi 
a fili ta wajen rubuce-rubucen annabawa. Bisa ga umarnin Allah 
madawwami kuma an bayyana shi ga dukkan alummai, don su 
ba da gaskiya su kuma yi biyayya. 

27 Bari daukaka ta tabbata ga Allah, wanda shi ne kadai mai 
hikima, ta wurin Yesu Almasihu har abada! Amin. 





16.21: A.M. 16.1 16.23: A.M. 19.29; 1 Kor 1.14; 2 Tim 4.20 
k 16.23 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da aya 24. 


WASIKAR BULUS TA FARKO ZUWA GA 
KORINTIYAWA 


Gabatarwa 


Marubucin Wasika ta Farko zuwa ga Korintiyawa, wato manzo 
Bulus, ya rubuta wasikar ne a shekara ta A.D. 55 a lokacin da yake 
da zama a birnin Afisa (Dubi 16.8). 

Bulus ya rubuta wasikar don ya ba da shawara a kan damuwa iri-iri 
da halayen kāsawa dabam-dabam da ake da su a jama’ar masu bi wadda 
shi da kansa ya kafa. 

A zamanin Bulus, Korinti wani babban birni ne wanda aka san shi 
da halaye dabam-dabam. Halayen nan kuwa su ne: kasuwanci da ciniki; 
Kokarin neman ilimi da hikima; kokarin bin addini; da kuma halin 
lalata, musamman wani irin karuwancin da ake yi a kan cewa ana yi 
wa Allah bauta ne. 

Ko da yake jam2’ar masu bi a Korinti ta kasance da baye-bayen Ruhu 
Mai Tsarki, wadansu cikin "yan jama’ar masu bi ba su nuna halin da 
ya dace da rayuwar mai bi ba. Saboda haka wasikar ta nace sosai tana 
ba da shawara, tana kuma yin gargadì a kan halaye dabam-dabam 
wadanda ya kamata jama’ar masu bi su yi gyara a kai. Wasikar ta yi 
magana a kan rabe-raben da yake tsakanin jama’ar masu bi (1.10— 
4.31), da halin lalatar da wadansu suke ciki (5.1-13, 6.12-20), da Rarar 
'yan'uwan da wadansu sukan yi a gaban masu shari'a wadanda ba 
masu bi ba (6.1-8), da kuma cin jibin Ubangijin da wadansu cikin 
jama’ar masu bi suke yi ta hanyar da ba ta dace ba (11.17-34). Ban 
da haka ma, akwai gyaran da wasikar ta yi a kan wata koyarwar Raryar 
da ake da ita a kan tashin matattu (15.1-58). 

A Rarshe Bulus ya nuna cewa amsa ta wadannan damuwoyi a Korinti 
ita ce, su nuna wa juna irin Raunar da suka karba daga wurin Allah 
(sura 13). 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa da addu'a 1.1-9 

Rabe-rabe a cikin jama’ar masu bi 1.10—4.21 
Damuwa game da dangantaka 5.1—7.40 
Daukaka Allah a maimakon gumaka 8.1—11.1 
Yadda za a yi wa Allah sujada 11.2—14.40 
Tashin Yesu daga matattu, da na masu bi 15.1-58 
Bayarwa domin masu bi na Yahudiya 16.1-4 
Maganar karshe da gaisuwa 16.5-24 





361 


362 1 KORINTIYAWA | 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus, wanda aka kira yi zama manzo na Yesu 
Almasihu da yardar Allah, da kuma dan'uwanmu Sastanis, 
2zuwa ga jama'ar masu bin Allah wadda take a Korinti, zuwa 
kuma ga wadanda aka kira su zama tsarkaka cikin Yesu 
Almasihu, tare da dukan wadanda a ko'ina suke addu'a da sunan 
Yesu Almasihu Ubangijinmu, Ubangijinsu da namu duka. 
3 Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Bulus Ya Gode wa Allah 


4 Ina gode wa Allah koyaushe dominku, saboda alherin da ya 
ba ku ta wurin Almasihu Yesu. “Gama ta kowace hanya aka yi 
muku arziki a cikinsa, wajen yin magana da ilimi duka, é domin 
an tabbatar da shaidarmu game da Almasihu a cikinku. 7 Saboda 
haka ba ku kāsa samun kowace irin baiwar ruhaniya ba, yayin da 
kuke zuba ido kuna jiran sāke dawowar Ubangijinmu Yesu 
Almasihu. 8 Zai kuma Karfafa ku har zuwa karshe, domin ku zama 
marasa laifi a ranar da Ubangijinmu Yesu Almasihu zai dawo. 
? Allah mai cika alkawari ne, shi ne kuma ya kira ku ku yi 
zumunci tare da Dansa Yesu Almasihu Ubangijinmu. 


Rabe-rabe a cikin Jama’ar Masu Bi 


10 Ina rokonku, "yan'uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu 
Almasihu cewa, bari bakinku ya zama daya. Kada ku zauna a 
rabe, sai dai ku hada kai, ku zauna da nufi daya, ra'ayinku 
kuma daya. 11 Don kuwa, 'yan'uwana, mutanen gidan Kuluwi 
sun gaya mini cewa kuna fada da junanku. 1? Abin da nake nufi 
shi ne, kowannenku yana fadin abu dabam, wani yana cewa, 
“Ni na Bulus ne,” wani yana cewa, “Ni na Afolos ne,” wani 
yana cewa, “Ni na Kefas” ne,” wani kuma yana cewa, “Ni na 
Almasihu ne.” 13 Ashe, an raba Almasihu kashi-kashi ne? Bulus 
ya mutu a gicciye dominku? Ko kuwa an yi muku baftisma da 
sunan Bulus ne? 

14Na gode wa Allah ban yi wa waninku baftisma ba sai 
Kiribus da Gayus. !5Ta haka ba wanda zai iya cewa da sunana 
aka yi muku baftisma. 16 Na kuma tuna na yi wa mutanen gidan 
Istifanus baftisma, amma ban da wadannan ban san ko na yi wa 


1.2: A.M. 18.1 1.12: A.M. 18.24 1.14: A.M. 18.8; 19.29; Rom 16.23 
“1.12 Kefas: Wato, Siman Bitrus ke nan. 


I KORINTIYAWA | 363 


wani baftisma ba. 17 Ai, Yesu bai aiko ni domin in yi baftisma 
ba, sai dai in yi aikin ba da Labari Mai Dadi ba tare da amfani 
da hikimar mutum ba, don kada a kāsa ganin darajar mutuwar 
Yesu a kan gicciye. 


Almasihu Ikon Allah Ne da Hikimarsa 


18 Gama sakon ceto kamar maganar banza ce ga wadanda 
suke hanyar halaka, amma a gare mu, mu da aka cece mu, 
maganar ceto ikon Allah ne. 1? Domin an rubuta cewa: 

“Zan bata hikimar wadanda 

suke tsammani suna da hikima; 

Zan kuma rikitar da wayon wadanda 
suke tsammani suna da wayo.” 

20 To, ina masu hikima? Ina malaman dokoki? Ina wadanda 
suke tsammani sun san kome da kome? Ashe, Allah bai nuna 
cewa wayon masu hikimar wannan duniya wawanci ne ba? 

21 Gama bisa ga hikimar Allah mutanen duniya ba su san 
Allah ta wurin tasu hikimar ba. A maimakon haka, Allah ya zabi 
ya cece wadanda suka ba da gaskiya gare shi ta wurin shelar 
bisharar da ake gani kamar shirme ne. ? Yahudawa suna so su 
ga alama, Helenawa kuma suna neman hikima. 3 Mu kuwa muna 
wa'azin Almasihu wanda ya mutu a kan gicciye ne, abin da ya 
zama dalilin tuntube ga Yahudawa, abin da kuma wadanda ba 
Yahudawa ba suke gani kamar wawanci ne. 2 Amma sakonmu 
shi ne, Almasihu ikon Allah da hikimar Allah ne ga wadanda aka 
kira, ko su Yahudawa ne, ko wadanda ba Yahudawa ba. 25 Domin 
abin da ake gani kamar Allah ya yi wawanci ne, ya fi wayon 
mutum, abin da kuma ake tsammani kāsawa ce ta Allah, ya fi 
duk karfin mutum. 

26 "Yan'uwa, ku tuna yadda kuke lokacin da Allah ya kira ku. 
Kadan daga cikinku ne suke da wayo bisa ga ganin mutum, kadan 
kuma daga cikinku ne suke rike da babban matsayi, kuma kadan 
ne suke 'ya'yan manya. 27 Allah yana zabar abin da mutane suke 
tsammani wawanci ne, domin yă ba masu hikima irin ta duniya 
kunya. Allah yana zaar abin da mutane suke gani kamar ya kasa 
ne, domin ya ba mai Karfi kunya. 28 Abin da mutane suka dauka 
ba shi da daraja, ko ba shi da amfani, ko kuma ba kome ba ne, 
shi ne abin da Allah yake amfani da shi yă rushe abin da mutane 
suke gani kamar yana da muhimminci. ? Allah ya yi duk wannan 


1.16: 1 Kor 16.15 1.19: Ish 29.14 1.20: Ayu 12.17; Ish 19.12; 33.18; 44.25 


364 1 KORINTIYAWA 1 -2 


domin kada wani dan Adam ya daga kansa a gaban Allah. 3? Allah 
ne ya sa kuka kasance cikin Almasihu Yesu, Allah ne kuma ya 
sa Almasihu ya zama mana hikima. Ta wurinsa ne kuma muka 
sami yardar Allah da tsarkakewa, da ceto. 3! Saboda haka, kamar 
yadda yake a rubuce, “Duk mai yin takama ya yi takama cikin 
Ubangiji.” 
Sako a kan Almasihu da Aka Gicciye 
2 1” Yan'uwa, sa’ad da na zo in gaya muku asirin? da Allah ya 
gaya mana, ban gaya muku wannan sakon ta wurin iya 
magana, ko nuna hikima ba. ? Don na yi niyya a Zuciyata cewa, 
a lokacin da zan zauna tare da ku ba zan koyar da kome ba sai 
zancen Yesu Almasihu, shi wanda aka gicciye. 3 Farkon zuwana 
wurinku ba ni da Rarfi, ina rawar jiki saboda tsoro, “ jawabina da 
wa'azina ba su dogara ga maganar lallashi ko wayo ba, sai dai 
sun dogara ne ga shaida ta ikon Ruhu. “Kada bangaskiyarku ta 
dogara ga hikimar mutane, sai dai ga ikon Allah. 


Hikimar Allah 


6 Duk da haka muna maganar hikima ga wadanda suka yi 
girma cikin bangaskiyarsu, sai dai ba hikima irin ta wannan 
zamanin ba, ba kuwa irin ta masu mulkin zamanin nan wadanda 
suke shudewa ba. 7 Amma muna maganar hikimar Allah wacce 
take a asirce, da da a boye take, wato, hikimar Allah da ya shirya 
tun kafin farkon zamanai, domin daukakarmu. 8A cikin masu 
mulki na yanzu ba wanda ya gane hikiman nan, domin da a ce 
sun gane ta, da ba su gicciye Ubangiji Madaukaki ba. ? Amma 
kuwa yadda yake a rubuce ke nan cewa: 

“Abin da Allah ya shirya wa masu Kaunarsa ba wanda ya 

taba gani, 

ba wanda ya taba ji, 

ba kuma wanda ya taba tunani.” 
10 Amma Allah ya nuna mana wadannan abubuwa ta wurin Ruhu, 
gama Ruhu shi yake bincike kome, har ma abubuwan Allah masu 
wuyar ganewa. !! Wane ne zai iya sanin tunanin da yake zuciyar 
wani mutum idan dai ba ruhun mutumin ba? Haka kuwa yake, 
ba wanda zai gane tunanin Allah, sai dai Ruhun Allah. 1? Mu 
kuwa ba ruhun duniya muka karo ba, sai dai Ruhu wanda yake 


1.31: Irm 9.24. 2.3: A.M. 18.9 2.9: Ish 64.4 
2.1 asirin: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “shaida” ne a nan. 


1 KORINTIYAWA 2-3 365 


daga wurin Allah, domin mu gane abubuwan da Allah' 
hannu sake. | 

13 Muna gaya muku wadannan abubuwa ba da kalmomin da 
ake koyarwa ta hikimar mutum ba, sai dai ta Ruhu, ta wurin 
bayyana abubuwan Ruhu ga wadanda suke na Ruhu.$ 
14 Mutumin da ba Ruhu ne yake bi da shi ba, ba ya kara 
abubuwan Ruhun Allah, don a gare shi wawanci ne, ba kuwa 
zai iya gane su ba, don ta wurin Ruhu ake ganewa. 15 Mutumin 
da Ruhu yake bi da shi kuwa, yana iya gwada kome amma ba 
wanda zai iya gwada shi. 

16 “Wa ya san tunanin Ubangiji 

har da zai koya masa?” 

Amma mu dai tunaninmu na Almasihu ne. 


ya ba mu 


Abokan Aiki na Allah 


3 1°Yan’uwa, ni ban iya yi muku magana kamar wadanda 

Ruhu yake bi da su ba, sai dai kamar mutanen duniya, kamar 
jarirai cikin bin Almasihu. ? Na ciyar da ku da madara, ba da 
abinci mai tauri ba, don ba ku isa cin abinci mai tauri ba. Har 
yanzu ma ba ku isa ba, “don har yanzu kuna da halin mutuntaka. 
Idan dai kuna kishi, kuna fada da junanku, ai, har yanzu kuna 
da halin mutuntaka ke nan, kuna kuma yin ayyuka irin na halin 
mutum. 4 Don idan wani ya ce, “Ni na Bulus ne,” wani kuma ya 
ce, “Ni na Afolos ne,” ashe, ba halin mutum kuke nunawa ba 
ke nan? 

5 Wane ne ma Afolos? Wane ne Bulus? Ashe, ba masu aiki 
ba ne kawai, wadanda kuka ba da gaskiya ta wurinsu, kowannensu 
kuwa bisa ga abin da Ubangiji ya ba shi? 6Ni na shuka, Afolos 
ya yi ban ruwa, amma Allah ne ya sa shukar ta yi girma. 7 Saboda 
haka da wanda ya shuka, da wanda ya yi ban ruwan ba a bakin 
kome suke ba, sai dai Allah kadai shi da ya sa shukar ta yi girma. 
8 Da mai shukar, da shi mai ban ruwan nufinsu daya ne, sai dai 
kowanne zai sami ladansa bisa ga aikinsa. ? Gama mu abokan aiki 
na Allah ne, ku kuwa gona ce ta Allah, ginin Allah kuma. 

10 Ta wurin alherin da Allah ya ba ni, na kafa tushen gini 
kamar gwanin gini, wani kuma yana gini a kai. Dole kowane mai 
gini yă yi lura da irin ginin da zai yi a kai. 11 Gama ba wanda 
zai iya kafa wani tushe dabam da ya fi wannan da an riga an kafa 


2.16: Ish 40.13 3.2: Ibr 5.12-13 3.4: 1 Kor 1.12 3.6: A.M. 18.4-11,24-28 
2.13 ga wadanda suke na Ruhu; Da Helenanci an rubuta “a cikin kalmomin 
ruhaniya” ne a nan. 


366 1 KORINTIYAWA 3 - 4 


wato, Yesu Almasihu. 12 To, idan wani ya yi gini a kan tushen 
nan da zinariya, ko da azurfa, ko da duwatsu masu daraja, ko da 
itace, ko da ciyawa, ko da kara B za a ga aikin kowanne mai gini, 
za atona shi a Ranan nan. Domin da wuta za a nuna aikin kowa, 
kuma wutar za ta gwada irin aikin da kowa ya yi. 14 Idan ginin 
da aka yi a kan tushen bai Rone ba, to, wanda ya yi ginin zai 
sami lada. 15 Idan kuwa ginin ya Rone, mai ginin zai yi hasara, 
amma zai sami ceto, amma dai kamar ya bi ta cikin wuta ne. 

16 Ashe, ba ku san ku haikalin Allah ne ba, kuma Ruhun Allah 
yana zaune a cikinku? 17 Duk wanda ya bata haikalin Allah, Allah 
zai bata shi, don haikalin Allah yana da tsarki, kuma ku ne 
haikalinsa. 

18 Kada kowa ya rudi kansa. Idan wani yana tsammani yana 
da wayo a yanzu, sai yă mai da kansa kamar wawa don yă zama 
mai wayo. 1? Gama wayon wannan duniya wawanci ne a wurin 
Allah, domin a rubuce yake cewa, 

“Yakan kama masu wayo a dabararsu.” 
20 Kuma a rubuce yake cewa, “Ubangiji ya san cewa tunanin masu 
hikima banza ne.” 2! Don haka kada wani ya yi takama da mutum! 
Gama kome duka naku ne: 22ko Bulus, ko Afolos, ko Kefas, ko 
duniya, ko rai, ko mutuwa, ko abubuwan yanzu, ko na nan gaba, 
ai, duk naku ne, ?3 ku kuwa na Almasihu ne, Almasihu kuma na 
Allah ne. 


Manzannin Almasihu 
4 1 Ku dauke mu mu masu aikin Almasihu ne, wadanda Allah 
ya ba su amanar gaskiyar asirinsa. ?A kan haka kuma dole 
ne masu rifon amana su zama masu aminci. ê Amma Raramin abu 
ne gare ni ku gwada ni, ko kuma a gwada ni bisa ga ganin mutum. 
Ba na gwada kaina. 4Ban sani ko ina da wani laifi ba, amma 
hakan bai zama cewa ba ni da laifi ba sam. Ubangiji ne zai gwada 
ni. 5Don haka kada ku yanke wa wani hukunci tun lokaci bai yi 
ba, ku jira sai Ubangiji ya dawo. Shi ne zai nuna abubuwan da 
suke boye a duhu, ya kuma bayyana nufin zukatan mutane. A 
sa'an nan ne kowa zai kari yabo daga wurin Allah daidai 
gwargwado. 

6 To, `yan’uwa, ga zancen wadannan abubuwa na mai da su 
misali ga kaina da kuma Afolos saboda ku, don ku yi koyi a kan 
maganan nan mai cewa, “Kada ku zarce abin da aka rubuta.” 
Don kada waninku ya yi takama da nasa mai koyarwa a kan na 


3.16: 1 Kor 6.19; 2 Kor 6.16 3.19: Ayu 5.13 3.20: Zab 94.11 


1 KORINTIYAWA 4-5 367 


wani. 7 Wane ne ya ce ka fi sauran? Mene ne kake da shi wanda 
ba Allah ne ya ba ka ba? To, in haka ne mene ne ya sa kana daga 
kai kamar ba a kyauta ka samu ba? 

8 Kun riga kun sami duk abin da kuke so! Kun riga kun zama 
masu arziki! Kun zama kamar sarakuna, mu kuwa ba kome ba 
ne! Da ma a ce ku sarakuna ne, sai mu yi mulki tare da ku! 
Gama a ganina, Allah ya nuna a fili cewa mu manzanni mu ne 
Karshe a kome, kamar wadanda aka yanke wa hukuncin mutuwa, 
don mu mun zama abin da duniya duka, da mala’iku, da mutane 
za su sa wa ido. 10 Mun zama wawaye don Almasihu, amma ku 
kuna da wayo cikin Almasihu! Ba mu da Karfi, amma ku kuna 
da Karfi! Ana ganinku da mutunci, amma mu ana wulakanta mu! 
11 A yanzu haka muna jin yunwa da Kishin ruwa, ba ma sa kayan 
kirki, ana dukanmu, ba mu da gida. 12 Muna famar aiki da kanmu. 
Idan aka zage mu, sai mu sa albarka a maimako, idan aka ba mu 
wahala sai mu jimre. !3 Idan mutane suka ci mutuncinmu, sai mu 
yi musu magana cikin salama. Mun zama kamar mu ne bolar 
duniya, abin da kowa yake Kyama, har wa yau ma, haka yake. 

14 Na rubuta muku wannan ba don in sa ku ji kunya ba ne, 
sai dai don in yi muku gargadi don ku ’ya’yana ne wadanda nake 
Kauna kuma. !5 Ko da kuna da malamai cikin Almasihu guda dubu 
goma, ba ku da ubanni da yawa. Lallai cikin Almasihu Yesu na 
zama babanku ta wurin kawo muku Labari Mai Dadì. 16 Don haka 
ina rokonku ku yi koyi daga wurina. 17 Saboda haka na aika muku 
Timoti wanda yake dana wanda nake Kauna, mai aminci kuma 
cikin Ubangiji. Zai kuma sa ku tuna da yadda nake bin Almasihu 
Yesu, yadda nake koyarwa ko’ina a kowace jama’ar masu bi. 

18 Amma wadansunku sun dauka ba zan zo wurinku ba, har 
suna daga kai. 1? Amma idan Ubangiji ya yarda zan zo wurinku 
ba da dadewa ba, zan kuma duba in ga wanne iko masu daga 
kan nan suke da shi, ba maganganunsu ba. ? Don mulkin Allah 
ba ga maganar baki yake ba, sai dai ga iko. 2?! To, me kuka 
zaa, in zo muku da bulala, ko kuwa in nuna muku Kauna cikin 
saukinkai? 


Hukunci don Masu Halin Lalata 

5 1 Na ji labari cewa akwai halin lalata a tsakaninku, irin ma 
wanda ba a yi ko a cikin wadanda ba su san Allah ba, har 

ma wani ya mai da matar babansa kamar matarsa. 2 Har ma kuna 

takama! Ashe, bai kamata ku yi bakin ciki, ku fitar da wanda ya 


4.12: A.M. 18.3 4.16: 1 Kor 11.1; Filib 3.17 5.1: M. Sh 22.30 


368 1 KORINTIYAWA 5-6 


yi wannan abin daga cikinku ba? 3 Ko da yake dai ba na tare da 
ku a jiki, ina tare da ku a ruhu. A cikin sunan Ubangijinmu Yesu 
na riga na yanke hukunci wa mutumin da ya yi wannan abin 
kamar ina nan. “A sa’ad da kuka taru ruhuna kuma yana nan, da 
kuma ikon Ubangijinmu Yesu, 5sai ku ba da mutumin nan ga 
Shaidan, don ko da yake Shaidan ya ata jikinsa, za a ceci ransa 
a Ranar Ubangiji. 

6 Takamar da kuke yi ba abu mai kyau ba ne. Ashe, ba ku 
sani ba, dan yisti kadan yake kumburar da duk curin burodi? 7 Ku 
fitar da tsohon yistin nan, don ku zama sabon curi, don lallai an 
raba ku da yistin. Haka yake a gare ku an riga an yanka dan 
ragonmu na Bikin Ketarewa, wato, Almasihu. 8 Saboda haka sai 
mu yi Bikin Ketarewa, ba da burodi mai tsohon yisti ba, ba kuwa 
tare da yisti na Reta da mugunta ba, sai dai da burodi marar yisti, 
burodi na aminci da gaskiya. 

9 Na rubuta muku a cikin wasikata cewa kada ku hada kai da 
masu halin lalata. 1° Ba ina nufin masu halin lalata na wannan 
duniya ba, ko masu kwadayi, ko masu sata, ko masu bautar 
gumaka. Domin idan haka ne dole ku fita daga cikin duniya. 
11 Amma ina rubuta muku cewa kada ku hada kai da duk wanda 
ake ce da shi dan'uwa mai bi idan yana da halin lalata, ko mai 
kwadayi ne, ko mai bautar gumaka, ko mai zage-zage, ko 
mashayi, ko mai sata, kada ku ko ci abinci tare da irin wadannan. 
12 Ina ruwana da hukunta wadanda ba namu ba? Ba wadanda suke 
cikin jama’ar masu bi za ku hukunta ba? 13 Allah ne yake hukunta 
wadanda ba namu ba. Ku kori mugun nan daga cikinku. 


Kada Masu Bi Su Kai Karar Juna 
6 1 Idan waninku yana so ya kai Karar dan'uwansa, ashe, ba 
rashin kunya ne ba ya kai shi kotu wurin wadanda ba masu 
bi ba, a maimakon yă kai shi wurin masu bi? ? Ashe, ba ku sani 
ba cewa tsarkaka ne za su yi wa duniya shari’a? Idan kuwa ku 
ne za ku yi wa duniya shari’a, shi ne ba za ku iya yin shari'a a 
kan Kananan abubuwa ba? 3 Ba ku san cewa za mu yi wa mala’iku 
shari’a ba? Balle abubuwan da suka shafi zaman wannan duniya? 
4Idan kuna da irin wadannan Kararrakin, don me kuke kai su 
wurin wadanda ba kome ba ne ga jama'ar masu bi? 5 Na fada 
wannan don ku ji kunya. Wato, babu ko mutum daya ke nan mai 
hikima a cikinku da zai iya shirya tsakanin 'yan'uwa? 6 Amma a 


5.6: Gal 5.9 5.7: Fit 12.5 5.8: Fit 13.7; M. Sh 16.3 5.13: M. Sh 13.5; 17.7 


1 KORINTIYAWA 6 369 


maimakon haka, dan'uwa yakan kai karar dan'uwansa a kotu, har 
ma a gaban wadanda ba masu bi ba! 

7 Karar junanku ma da kuke yi, ai, kasawa ce a gare ku. Ba 
gara ku hakura a cuce ku ba? Ku kuma hakura ko an hana muku 
hakkinku? 8 Amma ga shi, ku da kanku kuna cuta, kuna rike 
hakkin juna, har ma 'yan'uwanku ne kuke yi wa! 

9 Ashe, ba ku sani ba cewa marasa adalci ba za su shiga 
mulkin Allah ba? Kada fa a rude ku: ba masu halin lalata, ko 
masu bautar gumaka, ko masu zina, ko 'yan daudu, ko maza 
masu kwana da maza, ko 6arayi, ko masu kwadayi, ko 
mashaya, ko masu zage-zage, ko masu zamba, ba waninsu da 
zai shiga mulkin Allah. !! Haka wadansunku ma suke dā, amma 
an tsarkake ku, an mika ku ga Allah, an kuma mai da ku marasa 
laifi a gaban Allah cikin sunan Ubangiji Yesu Almasihu, da 
kuma Ruhun Allahnmu. 


Ku Daukaka Allah da Jikinku 


12 “An yarda mini in yi kome”, amma ba kome ne yake da 
amfani ba. “An yarda mini in yi kome”, amma ba zan zama 
bawan kome ba. 3“An yi abinci don ciki ne, ciki kuma don 
abinci,” kuma Allah zai halaka duka biyu. Ba don lalata aka yi 
jiki ba, sai dai don Ubangiji, Ubangiji kuma don jiki. 14 Allah ya 
ta da Ubangiji daga matattu, haka mu ma zai ta da mu ta wurin 
ikonsa. 

15 Ashe, ba ku sani ba cewa jikinku gabobin Almasihu ne? 
Sam! Ba zan dauki gabobin Almasihu in mai da su gabobin 
karuwa ba. 16 Ba ku sani cewa duk wanda ya hada jiki da 
karuwa sun zama jiki daya ke nan ba? Gama an ce, “Su biyun 
za su zama jiki daya.” 17 Amma duk wanda ya hada kansa da 
Ubangiji sun zama daya a ruhu ke nan. !8Ku guje wa halin 
lalata! Duk wani zunubin da mutum yake yi bai shafi jikinsa 
ba, amma mai lalata yana bata jikinsa. 1? Ko ba ku sani ba cewa 
jikinku haikalin Ruhu Mai Tsarki ne wanda yake cikinku, yake 
kuma daga wurin Allah? Kuma ba ku ne kuke da ikon kanku 
ba; 20 sayenku aka yi, aka kuwa biya. Saboda haka ku daukaka 
Allah da jikinku. 


6.12: 1 Kor 10.23 6.16: Far 2.24 6.19: 1 Kor 3.16; 2 Kor 6.16 


370 1 KORINTIYAWA 7 


Damuwa game da Aure 
7 1 To, game da abin da kuka rubuto, yana da kyau mutum ya 
zauna ba mata. ? Amma don a guje wa halin lalata, kowane 
mutum yă kasance da matarsa, kuma kowace mace da mijinta. 
3Miji yi ba matarsa hakkinta na aure, haka kuma matar ga 
mijinta. “Don matar ba ta da iko da jikinta, sai dai mijin, haka 
ma mijin ba shi da iko da jikinsa, sai dai matar. “ Kada dayanku 
ya hana wa dayan, sai ko kun yarda da haka na dan lokaci domin 
ku natsu cikin addu'a. Sa’an nan ku sake haduwa, kada Shaidan 
ya rude ku wajen rashin kamewa. 

6 Wannan shawara ce nake ba ku, ba umami ba. 7 Da ma a ce 
kowa kamar ni yake, amma dai kowa yana da baiwar da Allah 
ya ba shi, wani yana da irin wannan, wani yana da irin wancan. 

8 Game da wadanda ba su yi aure ba, da wadanda mazansu 
suka mutu, ina gani zai fi kyau su zauna ba aure kamar yadda 
nake. 

9 Amma idan ba su da kamewa, ya kamata su yi aure. Gama 
gara a yi aure da sha’awa ta sha kan mutum. 

10 Wadanda suka yi aure kuma, ina ba ku umarni, ba ni ba 
ne, amma Ubangiji, cewa, kada mata ta rabu da mijinta. 11 Idan 
kuwa ta rabu da shi, kada ta yi aure, sai dai ta sāke shirya da 
mijinta, miji kuma kada yă saki matarsa. 

12 Game da sauran kuma, in ji ni, ba in ji Ubangiji ba, idan 
wani dan'uwa yana da mace marar bi, ta kuma yarda su zauna 
tare, to, kada ya rabu da ita. 3 Kuma idan wata mace tana da miji 
marar bi, ya kuwa yarda su zauna tare, to, kada ta rabu da shi. 
14 Na ce haka ne, don miji marar ba da gaskiya a tsarkake yake 
ta wurin zama daya da matarsa, haka kuwa mace marar ba da 
gaskiya a tsarkake take, ta wurin zama daya da mijinta. In ba 
haka ba 'ya'yanku ba za su zama da tsarki ba, amma yanzu su 
masu tsarki ne. 15 Idan kuwa marar bin yana so ya rabu da mai 
bin, to, sai su rabu. A wannan hali, dan'uwa ko ?yaruwa mai bi 
babu dole a kansu, don Allah ya kira mu ga zaman lafiya ne. 
16 Ke mata, kin sani ko za ki ceci mijinki? Kai miji, ka sani ko 
za ka ceci matarka? 


Irin Zaman da Ubangiji Yake So a Yi 


17 Sai dai a cikin kowane hali, kowa yă yi zama irin wanda 
Ubangiji yake so yi yi. Umamin da nake ba dukan jama’un masu 


7.10-11: Mat 5.32; 19.9; Mar 10.11-12; Luk 16.18 


1 KORINTIYAWA 7 371 


bi ke nan. 18 Duk wanda Allah ya kira, wanda da ma yana da 
kaciya, to, kada ya nemi ya zama marar kaciya. Wanda kuma 
Allah ya kira, wanda da ma ba shi da kaciya, to, kada ya ce sai 
an yi masa kaciya.  Kaciya, ko rashin kaciya, ba kome ba ne, 
amma yin biyayya da dokokin Allah shi ne da muhimminci. 
20 Kowa ya kasance yadda yake sa'ad da aka kira shi. 21 Idan kai 
bawa ne lokacin da aka kira ka, kada ka damu. Idan kuwa za ka 
iya samun 'yanci, sai ka yi amfani da wannan damar. 22 Duk 
wanda yake shi bawa ne, kuma aka kira shi zuwa wurin Ubangiji, 
shi ba bawa ba ne kuma, shi na Ubangiji ne. Haka kuma bawan 
da Ubangiji ya ba shi "yanci ya zama bawan Almasihu. 23 Sayenku 
aka yi, aka kuwa biya, kada ku zama bayin mutane. To, 
'yan'uwa, duk halin da mutum yake ciki lokacin da aka kira shi, 
sai yi zauna haka tare da Allah. 


Marasa Aure da Wadanda Mazansu Suka Mutu 


25 Game da matan da ba su yi aure ba kuwa, Ubangiji bai ba 
ni umarni ba, amma ina ba da ra'ayina ne a kan cewa ni wanda 
aka amince da shi ne, bisa ga jinkan Ubangiji. 26 Ina gani zai fi 
kyau mutum ya zauna yadda yake saboda an fara shiga lokacin 
wahala. 27 Idan ka yi aure, kada ka kashe auren. Idan ba ka riga 
ka yi aure ba, kada ka yi aure. ?8 Amma idan ka riga ka yi aure, 
ba laifi, ba zunubi ba ne, kuma idan yarinya“ ta yi aure, ba zunubi 
ba ne. Duk da haka wadanda suka yi aure za su sha wahala saboda 
zaman iyali, kuma ina so in tsare ku daga haka. 

29 Abin da nake nufi ’°yamuwa, shi ne lokacin da aka shirya 
ya kusa Rarewa. Daga yanzu, masu aure su zama kamar ba su da 
aure. 30 Wadanda suke bakin ciki su zama kamar ba sa bakin ciki, 
wadanda suke murna su zama kamar ba sa murna, kuma masu 
sayan kaya su zama kamar ba su da kome, 31 masu more kayan 
duniya kuma kada su dogara gare su, don yanayin wannan duniya 
mai wucewa ne. : 

32 Ina so ku daina damuwa. Wanda bai yi aure ba yakan damu 
da sha'anin Ubangiji sosai, yadda zai sa Ubangiji ya ji dadi. 
33 Amma wanda yake da aure yakan damu da abubuwan duniya, 
yadda zai sa matarsa ta ji dadi. “4 Hankalinsa ya rabu biyu ke nan. 
Kuma mace marar aure, ko yarinya, takan damu da sha'anin 
Ubangiji sosai don ta zama mai tsarki a cikin jiki da ruhu. Mace 
mai aure kuwa takan damu da abubuwan duniya, yadda za ta sa 





€7.28 yarinya: Da Helenanci an rubuta “budurwa” ne nan. 


372 1 KORINTIYAWA 7 -8 


mijinta ya ji dadi. 35 Na fada haka don amfaninku ne, ba don in 
matsa muku ba, sai dai don zamanku ya yi kyau, don ku bauta 
wa Ubangiji ba tare da wani abu ya hana ku ba. 

36 Amma a ce mutum ya yi alkawari da wata da ta isa aure, 
kuma yana tsammani yana yin abin da bai dace ba gare ta, sa’an 
nan yana sha'awarta sosai (haka kuwa ya kamata ya zama), idan 
haka ne, to, su yi aure, ba laifi ba ne. 37? Amma mutumin da ya 
tsaya sosai a kan shawarar zuciyarsa, abin kuwa ba dole ba ne 
gare shi, kuma yana iya kame kansa, har kuma ya dauka a ransa 
ba zai aure ta ba, to, wannan ma daidai ne. 38 Saboda haka wanda 
ya auri yarinyar da ya yi alkawari da ita, ya yi daidai. Shi kuwa 
da bai aure ta ba ma ya fi. 

39 Mace ba za ta rabu da mijinta ba in dai yana da rai, amma 
idan ya mutu, tana iya auren wani da ranta yake so, amma fa mai 
bin Ubangiji . 4 Amma a nawa ra’ayin, za ta fi jin dadi idan ta 
zauna yadda take. A ganina kuwa ina da Ruhun Allah. 


Abincin da Aka Mika wa Gumaka 


8 1 To, game da abincin da aka mika wa gumaka, mun sani 
dukanmu muna da ilimi. Himi yakan kawo daga kai, amma 
Rauna, tana ginawa. ? Duk wanda yake gani kamar ya san wani 
abu, to, har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba. 3 Amma 
duk wanda yake Raunar Allah, Allah ya san da shi. 

4 Game da cin abincin da aka mika wa gumaka kuwa, mun 
sani cewa, a duk duniyan nan, gunki ba a bakin kome yake ba, 
mun kuma san cewa Allah daya ne, babu wani. “Ko da yake wai 
akwai wadanda ake ce da su “alloli” a sama ko a Rasa, don kuwa 
akwai alloli da iyayengiji da yawa, 6 duk da haka, mu dai a gare 
mu kam, Allah daya ne. Wato, Uba wanda dukan abubuwa suke 
daga gare shi, wanda kuma muke rayuwa dominsa, Ubangiji kuma 
daya ne, Yesu Almasihu, wanda ta wurinsa ne dukan abubuwa 
suka fito, mu kuma ta wurinsa ne muka kasance. 

7 Amma dai ba kowa ne ya san wannan ba, tun da har yanzu 
wadansu da sun saba da bautar gumaka sukan yi tsammani cewa 


47.36-38 Wata fassara ta wadannan ayoyi ita ce: 36 “Idan uban "ya budurwa da 
ta wuce lokacin aure ya ga ba ya bi da ita yadda ya kamata, ya kuma ga cewa 
ya kamata ta yi aure, to, yă yi yadda ya dace. Wannan ba laifi ba ne. Yă bar 
ta ta yi aure. 37 Amma idan mutumin nan ya dauki niyya a zuciyarsa, abin 
kuwa ba dole ba ne a gare shi, amma yana da iko bisa nufin kansa, ya kuwa 
riga ya yi niyya a zuciyarsa cewa zai tsare ta, to, haka daidai ne. 38 Saboda 
haka wanda ya yi wa 'ya budurwarsa aure, ya yi daidai, amma wanda bai 
aurar da ita ba ya yi abu mafi kyau.” 


1 KORINTIYAWA 8 -9 373 


abincin da suke ci na gumaka ne. Yana da wuya su gane abin da 
yake mai kyau da abin da yake mummuna. Saboda haka sai su 
damu. 8 Abinci ba zai kawo mu kusa da Allah ba. In ba mu ci 
ba, ba za mu ragu ba, kuma in mun ci, ba za mu Karu ba. 

9 Amma ku yi hankali kada wannan 'yancin ya zama dalilin 
yin zunubi ga wadanda ba su da Karfi. 1° Don idan wadanda suka 
gan ka, kai da kake da ganewa, kana cin abinci a haikalin gumaka, 
ashe, wannan ba zai zuga su har su ma su ci abincin da aka mika 
wa gumaka ba, tun da yake ba su da karfi? !! Ta haka sanin nan 
naka zai zama dalilin faduwar wani dan'uwa wanda Almasihu ya 
mutu dominsa. '?Ta wurin yi wa 'yan'uwanku laifi ne kuke yi 
wa Almasihu laifi, kuna sa musu damuwa saboda ba su san abin 
da yake mai kyau da abin da yake mummuna ba. !3 Saboda haka 
idan cin abinci yana sa dan'uwana ya yi zunubi, ba zan taba cin 
nama ba don kada in sa dan'uwana ya yi zunubi. 


Hakki da Aikin Manzo 

9 l Ni ba ni da 'yanci ne? Ni ba manzo ba ne? Ban ga Yesu 
Ubangijinmu ba? Ku ba sakamakon aikina ba ne a cikin 

Ubangiji? ? Idan ni ba manzo ga kowa ba, ni manzo ne gare ku 

don kuwa ku ne tabbaci cewa ni manzo ne a gaban Ubangiji. 

3 Da wannan nake kare kaina a gaban wadanda suke so su 
bincike ni. 4 Ashe, ba mu da iko a ba mu ci da sha? > Ba mu da 
'yancin tafiya da matarmu ta aure mai bi, kamar yadda sauran 
manzanni, da "yan'uwan Ubangiji, da kuma Kefas suke yi? é Ko 
kuwa dai ni da Barnaba ne kawai ya zama dole mu yi aikin ciyar 
da kanmu? 7 Wane ne yake aikin soja sa’an nan ya ciyar da kansa? 
Wane ne zai yi noma gonar inabi, ya kasa cin "ya" yan? Wane ne 
zai yi kiwon garke, yă kāsa shan nonon? 

8 Ina fadin haka bisa ga ra'ayin mutum ne? Ba Doka ma ta 
fada haka ba? 9 Don an rubuta a Dokar Musa cewa, “Kada ka 
rufe wa saniyar noma baki a lokacin da take aikin sussuka.” 
Shanu ne kawai Allah yake kula da su? !° Ba musamman saboda 
mu yake magana ba? Lallai, saboda mu ne aka rubuta, don ya 
kamata mai noma da mai sussuka su sa zuciyar samun rabonsu 
daga amfanin gona. !! Idan mun shuka iri na ruhu a zuciyarku, 
to, wani babban abu ne idan mun girbe amfaninku iri na duniya? 
12 Har idan wadansu suna da damar yin haka, ashe, ba mu fi su 
damar yin haka ba? 


9.9: M. Sh 25.4; 1 Tim 5.18 9.11: Rom 15.27 


374 I KORINTIYAWA 9 


Duk da haka, ba mu yi amfani da wannan damar ba, amma 
mun jimre da kome a maimakon kawo abin da zai hana aikin 
Labari Mai Dadi na Almasihu. 3 Ashe, ba ku sani ba masu aiki 
a haikali daga wurin suke samun abincinsu? Masu aiki a bagade 
kuma, a nan suke samun rabo daga abin da aka mika hadaya? 
14Haka yake kuma, Ubangiji ya yi umarni cewa masu aikin 
bishara su sami abin zaman gari ta wurin aikin bishara. 

15 Amma ban yi amfani da ko daya daga cikin wadannan 
"yancin ba, kuma ba ina rubuta wannan don a yi mini haka ba 
ne. Ai, gara in mutu, da a hana ni takama da wannan. !6 Don ina 
aikin bishara, wannan bai zama mini dalilin yin takama ba, don 
dole ne in yi aikin. Kaitona kuma idan na Ri yin aikin bishara. 
17 Da don ganin damata nake yi, da sai an ba ni lada. Amma da 
yake ba don ganin dama nake yi ba, an ba ni amana ke nan. !8 To, 
mene ne ladana? Ladana shi ne, idan zan yi wa’azin Labari Mai 
Dadi, in yi ta kyauta. Ba na amfani da cikakken 'yancina duka 
cikin aikina na bishara. 

19 Ko da yake ni ba bawan kowa ba ne, na mai da kaina bawan 
kowa, domin in jawo mutane masu yawa. 2? Ga Yahudawa, sai 
na zama kamar Bayahude don in jawo Yahudawa. Ga wadanda 
Doka take iko a kansu, sai na zama kamar wanda Doka take iko 
a kansa (ko da yake ba Doka take iko a kaina ba), domin in jawo 
wadanda Doka take iko a kansu. ?! Ga wadanda ba sa Rarkashin 
Doka kuwa, sai na zama kamar wanda ba ya Rarkashin Doka (ba 
wai cewa ba wata dokar Allah da take iko a kaina ba, a’a, ina 
Rarkashin dokar Almasihu), don in jawo wadanda ba sa RarRashin 
Doka. 22 Ga marasa Karfi cikin bangaskiya, sai na zama kamar 
marar Karfi don in jawo su. Na zama kowane irin abu ga ko 
wadanne irin mutane domin ko ta yaya in cece wadansu. 53 Duk 
ina yin haka ne saboda bishara, don in sami rabona a cikin 
albarkar bishara. 

24 Ashe, ba ku sani ba, a wajen gasar gudu, dukan masu gudu 
sukan yi Kokari wuce juna, amma daya ne kadai yake samun 
kyautar? To, sai ku yi ta gudu yadda za ku yi nasara. 25°Yan 
wasa sukan hori kansu a cikin kome, suna yin haka ne don su 
samu ladan da yake lalacewa, amma mu kuwa ladanmu marar 
lalacewa ne. 26 Saboda haka guduna ba na banza ba ne, dambena 
kuwa ba iska nake bugu ba. 2? Amma ina horon jikina, na mai da 


9.13: M. Sh 18.1 9.14: Mat 10.10; Luk 10.7 


1 KORINTIYAWA 9- 10 375 


shi bawana, don kada bayan da na yi wa wadansu wa’azi ni kaina 
a yashe ni. 


Gargadi daga Tarihin Isra’ilawa 


1 0 1 To, ina so ku sani :yan'uwa, cewa kakanninmu duka sun 

yi tafiya a Karkashin girgije, dukansu kuma sun Ketare ta 
cikin jan teku. ZA cikin girgijen da kuma cikin tekun aka yi wa 
dukansu baftisma ga bin Musa. 3 Dukansu kuwa suka ci abincin 
nan na ruhu,? “duka kuwa suka sha ruwan nan na ruhu. Gama 
sun sha ruwa daga Dutsen nan na ruhu, wanda ya yi tafiya da su. 
Dutsen nan kuwa Almasihu ne. 5 Duk da haka Allah bai ji dadin 
yawancinsu ba, har aka kakkashe su a daji. 

6 To, wadannan abubuwa sun zama mana misali ne don kada 
mu so mugayen abubuwa yadda suka yi. 7 Kada ku zama masu 
bautar gumaka yadda wadansunsu suka zama. Kamar yadda yake 
a rubuce cewa, “Mutanen sun zauna, suka ci, suka sha, kuma 
suka tashi suka yi rawa.” $ Kada fa mu shiga halin lalata yadda 
wadansunsu suka yi, har mutum dubu ashirin da uku suka mutu 
a rana daya. 9 Kada mu gwada Ubangiji/ yadda wadansunsu suka 
yi, har macizai suka kakkashe su. 1° Kada mu yi gunaguni yadda 
wadansunsu suka yi, har Mala'ika Mai Halakarwa ya halaka su. 

11 Wadannan abubuwan da suka faru da su misali ne, an 
kuma rubuta ne don a yi mana gargadi, mu da Karshen zamani 
ya same mu. 

12 Saboda haka idan kana tsammani kana tsaye daram, to, sai 
ka yi hankali kada ka fadi. ? Ba wani gwajin da ya taĵa samunku, 
wanda ba a saba yi wa mutum ba. Allah mai aminci ne, ba zai 
bari a gwada ku fiye da Rarfinku ba, amma game da gwajin, zai 
bude hanya yadda za ku iya jimrewa. 

14 Saboda haka ku da nake Rauna, ku guje wa bautar gumaka. 
15 Ina magana da ku a kan ku masu hankali ne, ku duba da kanku 
ku ga abin da nake fada. 16 Kwaf din nan na albarkas da muke 
godiya a kai, ashe, ba shi ne yake sa mu mu zama daya cikin 





10.1: Fit 13.21-22; 14.22-29 10.3: Fit 16.35 10.4: Fit 17.6; L. Kid 20.11 

10.5: L. Kid 14.29-30 10.6: L. Kid 11.4 10.7: Fit 32.6 10.8: L. Kid 25.1-18 

10.9: L. Kid 21.5-6 10.10: L. Kid 17.6-14 

430.3 abincin nan na ruhu: Wato, “Manna” (Dubi Fit. 16.2-36). 

€ 10.4 ruwan nan na ruhu: Wato, Ruwa daga dutse wanda Allah ya ba wa 
Isra'ilawa (Dubi Fit 17.1-7). 

110.9 Ubangiji: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Almasihu” ne a 
nan. 


8 10.16 Kwaf din nan na albarka: Da Helenanci an rubuta, “kwaf din nan na 
godiya” ne a nan. 


376 1 KORINTIYAWA 10 


jinin Almasihu ba? Burodin da muke gutsurawa kuma ba shi ne 
yake sa mu mu zama daya cikin jikin Almasihu ba? 17 Da yake 
burodin nan daya ne, ashe, mu da muke da yawa jiki daya ne, 
gama dukanmu burodi daya muke ci. 18 Ku dubi mutanen Isra” ila. 
Ashe, wadanda suke ci daga hadayu, ba daya suke da juna cikin 
cin hadayun da aka mika wa Allah a bagaden hadaya ba? 19 Mene 
ne nake nufi a nan? Abin da aka yanka wa gumaka ne ainihin 
wani abu? Ko kuwa gunkin ne wani abu? 2° A’a, ina nufin cewa, 
abin da masu bautar gumaka suke yankawa, suna yanka wa aljanu 
ne, ba Allah ba. Ba na so fa ku zama daya da aljanu. 2! Ba dama 
ku sha a kwaf na Ubangiji, ku kuma sha a na aljanu. Ba dama 
ku ci abinci a teburin Ubangiji, ku kuma ci a na aljanu. 22 Ko 
muna tsokanar Ubangiji yă ji kishi ne? Mun fi shi Karfi ne? 


Yi Kome don Daukaka Allah 


23 “Dukan abubuwa an yarda mana,” amma ba dukan 
abubuwa ne suke da amfani ba. “Dukan abubuwa an yarda mana,” 
amma ba dukan abubuwa ne suke ginawa ba. 24 Kada ka kula da 
kanka kawai, amma ka kula da dan'uwanka kuma. 25 Ku ci duk 
irin abin da ake sayarwa a wurin sayar da nama, ba sai kun 
tambaya ba, saboda kada zuciyarku ta damu da inda naman ya 
fito. 26Gama Maganar Allah ta ce, “Duniya da abin da yake 
cikinta duk na Ubangiji ne.” 27 Idan wani marar bi ya kira ku cin 
abinci, kuka yarda ku je, sai ku ci duk irin abin da aka ba ku, ba 
sai kun tambaya ba, saboda kada zuciyarku ta damu da inda 
abincin ya fito. 28 Amma idan kuwa wani ya ce muku, “An yanka 
wannan saboda gunki ne fa,” to, kada ku ci, saboda duban 
mutuncin wannan mai gaya muku, don kuma tunaninku yă 
kasance babu laifi. ? Ina nufin tunanin zuciyarsa, ba naku ba. To, 
waninku yana iya cewa “Don me fa tunanin zuciyar wani zai 
hana 'yancina? 3 Idan na ci abinci da godiya, don me za a zarge 
ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah?” 

31 To, duk abin da kuke yi, ko kuke ci, ko kuke sha, ku yi 
kome saboda daukakar Allah. 32? Kada ku zama dalilin yin 
zunubi ga Yahudawa, ko wadanda ba Yahudawa ba, ko jama’ar 
masu bin Allah. 33 Ku yi kamar dai yadda nake yi. Ina Kokari 
in sa kowa ya ji dadi cikin duk abin da nake yi, ba don kaina 
kadai nake yi ba, sai dai don amfanin mutane da yawa, don su 
sami ceto. 


10.16: Mat 26.26-28; Mar 14.22-24; Luk 22.19-20 10.18: L. Fir 7.6 
10.20: M. Sh 32.17 10.22: M. Sh 32.21 10.23: 1 Kor 6.12 10.26: Zab 24.1 


1 KORINTIYAWA 11 377 
1 1 1Ku bi misalina kamar yadda nake bin misalin Almasihu. 


Koyarwa game da Rufin Kai 


2 Ina yabe ku ne don kuna tunawa da ni cikin kome, kuna 
kuma rike koyarwan? nan sosai, daidai yadda na ba ku. 3 Amma 
ina so ku gane cewa, Almasihu ne shugaban kowane mutum, 
miji kuma shi ne shugaban matarsa, Allah ne kuma shugaban 
Almasihu. 4 Duk namijin da ya yi addu'a ko annabci da kansa 
a rufe ya yi banza da shugabansa.' 5 Amma duk macen da ta 
yi addu'a ko annabci da ba ta daura dankwali a kanta ba, ta yi 
banza da shugabanta ke nan, kuma daidai ne da a ce ta aske 
kanta. 6 Idan mace ta Ki daura dankwali, to, sai ta aske kanta, 
amma da yake abin kunya ne mace ta aske kanta, to, sai ta 
daura dankwali. 7 Namiji kam bai kamata ya rufe kansa ba, don 
yana nuna kamanni da daukakar Allah ne. Amma mace tana 
nuna daukakar namiji ne. 8 Ai, namiji ba daga jikin mace yake 
ba, amma mace daga jikin namiji take. ? Ba a kuma yi namiji 
don mace ba, sai dai mace don namiji. 1° Saboda haka dole 
mace ta daura dankwali, wato, alamar iko ke nan, saboda 
mala’iku. 1! Duk da haka, a cikin Ubangiji, mace ba a rabe take 
da namiji ba, namiji kuma ba a rabe yake da mace ba. 12 Wato, 
kamar yadda mace take daga namiji, haka ma mace ce ta haifi 
namiji, amma kome daga wurin Allah yake. '3 Ku duba ku gani 
da kanku, ya yi kyau mace ta yi addu'a ga Allah da kanta a 
bude? 14 Ai, hali ma ya koya muku cewa idan namiji ya bar 
gashinsa bai aske ba, abin kunya ne. !5 Idan kuwa mace tana 
da dogon gashi, daraja ce a gare ta; gama an yi mata gashi don 
rufe kanta ne. 16 Idan kuwa wani yana so ya yi gardama a kan 
wannan, mu dai ba mu san wata al'ada ba, haka kuma sauran 
jama’un masu bin Allah. 


Wulakanci wajen Cin Jibin Ubangiji 


17 Game da umarnin nan kuwa, ban yabe ku ba don 
taruwarku ba ta kirki ba ce, ta rashin kunya ce. 18 To, da farko 
dai sa'ad da kuka taru, taruwa irin ta jama’ar masu bi, na ji 
cewa akwai rabe-rabe a cikinku, har na. dan yarda da zancen. 
19 Lallai ne a samu rabuwa a cikinku dona iya gane wadanda 
suke masu aminci a cikinku. 2? Ashe kuwa; in kuka taru ba don 


11.1; 1 Kor 4.16; Filib 3.17 11.7: Far 1.26-27 11.8-9: Far 2.18-23 
*11:2 koyarwa: Da Helenanci an rubuta, “al 'adu” ne a nan. 
111.4 shugabansa: Wato, Almasihu ke nan. 


378 1 KORINTIYAWA || 


ku ci jibin Ubangiji ba ne. ?! Domin a wajen cin abinci, kowa 
yakan mai da hankali yă yi ta cin abincinsa, har a bar wani 
yana jin yunwa, wani kuwa ya sha har ya bugu. 2 Ba ku da 
gidajen da za ku zauna ku ci ku sha a ciki ne? Ko kuwa kun 
rena jama’ar masu bin Allah ne, kuna kuma wulakanta wadanda 
ba su da kome? To, me zan ce muku, in yabe ku saboda wannan 
ne? Sam! Ba zan yabe ku ba. 


Kafawar Cin Jibin Ubangiji 
(Mat 26.26-29, Mar 14.22-25, Luk 22.14-20) 

23 Abin nan kuwa da na ba ku, na karba ne daga wurin 
Ubangiji, cewa, Ubangiji Yesu, a daren da aka bashe shi, ya 
dauki burodi, 24 bayan ya yi godiya ga Allah, sai ya kakkarya, 
ya ce, “Wannan jikina ne, wanda aka bayar saboda ku. Ku rika 
yin haka don tunawa da ni.” 25 Haka kuma bayan jibin, sai ya 
dauki kwaf ya ce, “Kwaf din nan na sabon alkawari ne, na 
jinina. Ku yi haka duk lokacin da kuke sha, don tunawa da ni.” 
26 Wato, duk lokacin da kuke cin burodin nan, kuke kuma sha 
a kwaf din nan, kuna shelar mutuwar Ubangiji ke nan, har ya 
dawo. 


Cin Jibin Ubangiji da Rashin Cancanta 


27 Saboda haka duk wanda ya ci burodin nan, ko ya sha 
kwaf din nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi zunubi wa 
jiki da jinin Ubangiji ke nan. 28 Sai dai kowa ya bincike kansa, 
sa'an nan ya ci burodin ya kuma sha kwaf din. ?? Duk wanda 
ya ci burodin, ya sha kwaf din ba tare da ya tabbatar da 
matsayin jikin Ubangiji ba, ya jawo wa kansa hukunci ke nan 
ta ci da sha da ya yi. 3? Shi ya sa da yawanku suke da rashin 
Karfi, da rashin lafiya, wadansu ma sun yi barci wato, sun mutu. 
31 Amma idan muka bincika kanmu tukuna, ba za a hukunta mu 
ba. 32 Idan kuwa Ubangiji ne yake hukunta mu, muna samun 
horo ke nan don kada a yanke mana hukunci tare da duniya. 

33 Saboda haka, ”yan'uwana, idan kuka taru don cin abinci, 
sai ku jira juna. 34 Idan kuwa wani yana jin yunwa, sai ya ci abinci 
a gida, kada ya zama cewa taronku ya jawo muku hukunci. Game 
da sauran abubuwa kuma, idan na zo zan ba da umarni. 


11.25: Fit 24.6-8; Irm 31.31-34 


1 KORINTIYAWA 12 379 


Baye-baye na Ruhu Mai Tsarki 
1 J 1 To, yanzu kuma, 'yan'uwana, game da baye-baye na 
Ruhu Mai Tsarki, ba na so ku kasance da rashin sani. 
2Kun san a lokacin da kuke ba masu bi ba, an rude ku, kuka 
shiga bautar gumakan nan da ba su da rai. “Don haka ina so ku 
gane cewa, ba wanda Ruhun Allah yake bishe shi da zai taba 
cewa, “Yesu la’ananne ne!” Kuma ba wanda zai iya cewa, “Yesu 
Ubangiji ne,” sai wanda Ruhu Mai Tsarki yake bi da shi. 

4 To, akwai baiwa iri-iri, amma Ruhu daya ne yake ba da 
su. 5Akwai hanyoyi dabam-dabam na yin hidima, amma 
Ubangiji daya ake yi wa. 6 Akwai ayyuka iri-iri, amma Allah 
daya ne yake ba kowa ikon yinsu duka. 7 Allah yana ba wa 
kowane mutum alamar kasancewar Ruhu Mai Tsarki, don 
amfani kowa. 8 Wani an ba shi baiwar koyar da hikima ta wurin 
Ruhu Mai Tsarki, wani kuma an yi masa baiwar koyar da sani 
ta wurin wannan Ruhun. ? Wani kuma an yi masa baiwar 
bangaskiya ta wurin Ruhun nan, wani kuma baiwar warkarwa 
ta wurin Ruhun nan. !? Wani kuma baiwar yin abubuwan ban 
mamaki, wani kuma annabci, wani kuma iya bambanta tsakanin 
ruhohi, wani kuma iya magana da harsuna dabam-dabam, wani 
kuma iya fassara harsuna. !! Dukan wadannan Ruhu daya ne 
yake yinsu, yake kuma rarraba wa kowa yadda yake so. 


Dukanmu Gabobin Jiki Daya Ne 


12 Gama kamar yadda jiki yake guda, yake kuma da gabobi 
da yawa; ko da yake gabobin suna da yawa, su jiki daya ne. To, 
haka yake ga Almasihu. !3 Don dukanmu an yi mana baftisma ta 
wurin Ruhu guda zuwa cikin jiki daya, ko Yahudawa ne ko 
wadanda ba Yahudawa ba, ko bayi ne ko 'ya' ya dukanmu kuwa 
an sa muka sha daga Ruhu guda. 

14 Jiki ba gaba daya ba ne, gabobi ne da yawa. IS Da kafa za ta 
ce, “Don ni ba hannu ba ce, ai, ni ba gabar jiki ba ce.” Wannan ba 
zai hana ta ta zama gafar jiki ba. 16 Haka kuma idan kunne ya ce, 
“Ni ba ido ba ne, don haka ni ba gafar jiki ba ne,” wannan ba zai 
hana shi ya zama gabar jiki ba. 17 Da dukan jiki ido ne, da me za 
a ji? Da dukan jiki kunne ne, da me za a sansana? !8 Amma ga shi 
Allah ya shirya kowacce gaba a jiki yadda ya zaba. 19 Da dukan 
jikin gaba daya ne, da ina sauran jikin? ?? Amma ga shi kuwa akwai 
gabobi da yawa, jiki kuwa daya ne. ?! Ba dama ido ya ce wa hannu, 


12.4-11: Rom 12.6-8 12.12: Rom 12.4-5 


380 1 KORINTIYAWA 12-13 


“Ba ruwana da kai,” ko kuwa, kai ya ce wa Kafafu, “Ba ruwana 
da ku.” 2 Ba haka ba ma, sai ma gabobin da ake gani kamar ba su 
da Karfi, su ne: masu muhimminci. 23Gabobin jiki kuma da ake 
ganin kamar ba su kai sauran daraja ba, mukan fi daukaka su. Ta 
haka gabobinmu da ba su da kyan gani, a kan Rara kyansu. 
MGabobinmu masu kyan gani kuwa ba sai an yi musu kome ba. 
Amma Allah ya shirya jiki, ya mai da gaba da ba ta da daraja ta 
zama da muhimminci, ?” don kada rashin hada kai ya kasance a jiki, 
sai dai gabobi:su kula da junansu, kula ta iri daya. 26 Don haka idan 
wata gaba ta ji ciwo, duk sai su ji zafi tare, idan kuwa an yabi wata 
gaba, sai duka su yi murna tare. 

27 To, ku jikin-Almasihu ne, kowannenku kuwa gabarsa ne. 
28 A cikin jama'ar masu bi, Allah ya ba manzanni wuri na farko, 
ya ba annabawa wuri na biyu, ya ba masu:koyarwa wuri na uku, 
sai masu yin: ayyukan ban mamaki, sai masu baiwar warkarwa, 
da masu taimako, da masu kula da aikin jama’ar masu bi, da 
kuma masu magana da harsuna iri-iri. 2? Dukansu manzanni ne? 
Dukansu annabawa ne? Dukansu masu koyarwa ne? Ko dukansu 
masu yin abubuwan ban mamaki ne? 3? Duka ne suke da baiwar 
warkarwa? Duka ne suke magana da harsuna? Ko kuwa duka ne 
suke fassara? 3! Amma ku yi marmarin baye-bayen da suka fi 
girma. Zan kuma nuna muku hanyar da ta fi kyau. 


Kauna 


1 3 1 Ko da na iya yin magana da harsunan mutane da na 

mala'iku, amma in ba ni da Rauna, na zama kamar: 
Kararrawa mai yawan Rara ne kawai, ko ganga mai yawan Rara. 
2Ko da ina yin annabci, ina kuma gane dukan asirai, ina kuma 
da dukan ilimi, ko da kuma ina da bangaskiya sosai, har yadda 
zan iya matsar da duwatsu, amma in dai ba ni da Rauna, to, ni 
ba kome ba ne. “Ko da zan bayar da duk abin da nake da shi, in 
kuma ba da jikina a Rone, to, idan ba ni da Rauna, ai, ba ni da 
ribar kome. 

4 Kauna takan sa hakuri da kirki, Rauna ba ta kishi, ba ta 
takama, ko girmankai, Sko daga kai, ko Rin kula da yadda 
wadansu za su ji, ko sonkai; ba ta son tsokana, ba ta rike laifi a 
zuciya. 6 Kauna. ba ta jin dadin mugunta, amma takan ji dadin 
gaskiya. 7 Kauna takan sa hakuri cikin kowane hali, da bangaskiya 
cikin kowane hali, da sa zuciya cikin kowane hali, da kuma jimiri 
cikin kowane hali. 


12.28: Afi 4.11 13.2: Mat 17.20; 21.21; Mar 11.23 


1 KORINTIYAWA 13 — 14 381 


8 Kauna ba ta Karewa har abada. Annabci dai zai shude, 
harsuna kuma za su ace, ilimi kuma zai are. ? Hakika, iliminmu 
ba cikakke ba ne, annabcinmu ma ba cikakke ba ne. 1° Sa'ad da 
kuwa cikakken ya zo, sai wanda ba cikakken ba ya shude. 1! Da 
nake yaro, nakan yi magana irin ta yara, nakan yi tunani irin na 
yara, nakan ba da dalilai irin na yara. Da na yi girma kuwa sai 
na bar halin yarantaka. 12 Don yanzu kam muna gani kamanni ne 
a madubi duhu-duhu, a ranan nan za mu gani fuska da fuska. 
Yanzu sanina ba cikakke ba ne, a ranan nan kuwa zan gane daidai 
yadda Allah ya gane ni. 3To, yanzu abubuwan nan uku sun 
tabbata, wato, bangaskiya, da sa zuciya, da kuma Kauna, amma 
mafi girma duka a cikinsu ita ce Kauna. 


Baye-bayen Harsuna da Annabci 


1 4 1Ku nace ku nemi Kauna, ku kuma yi marmarin 

baye-baye na Ruhu Mai Tsarki, musamman na yin 
annabci. “Don mai magana da harsuna ba mutane yake wa 
magana ba, da Allah yake magana, don ba wanda yake gane abin 
da yake fada, saboda yana fadin abubuwan asiri ta wurin ikon 
Ruhu ne. 3 Amma wanda yake annabci yana wa mutane magana 
ne don gina su, da Karfafa su, da yin musu ta'aziyya. “Mai 
magana da harsuna yana gina kansa ne, amma mai annabci yana 
gina jama’ar masu bi ne. “To, ina so dukanku ku yi magana da 
harsuna, amma na fi so ku yi annabci. Wanda yake yin annabci 
ya fi wanda yake magana da harsuna, sai dai in wani ya yi fassara 
don jama’ar masu bi ta ginu. 

6 To, 'yan'uwa, idan na zo ina yi muku magana da harsuna, 
amfanin me zan yi muku, in ba na zo muku da wani bayani, ko 
ilimi, ko annabci, ko koyarwar maganar Allah ba? 7 Daidai ne 
da yadda abubuwa marasa rai suke, kamar su busa da molo, idan 
muryarsu ba ta fita sosai ba, yaya wani zai san abin da ake 
kadawa ko busawa? 8 Idan ba a busa Kaho daidai yadda za a 
gane ba, wa zai yi shirin yaki? ? Haka kuma yake gare ku, in 
kuka yi magana da wani harshe wanda ba a gane ba, yaya za a 
san abin da kuke fada? Kun yi magana a banza ke nan. !° Akwai 
harsuna iri-iri a duniya, kowanne kuwa yana da ma'ana. !! Idan 
kuwa ba na gane harshen, sai in zama bako ga mai maganar, 
mai maganar kuma ya zama bako gare ni. 12 Haka kuma yake 
gare ku. Tun da yake kuna marmarin samun baye-baye na Ruhu, 
sai ku yi Kokari ku ba da karfinku ga yin amfani da wadanda 
za su gina jama’ar masu bi. l 


382 I KORINTIYAWA 14 


13 Saboda haka duk mai magana da wani harshe, sai ya yi 
addu'a don a ba shi baiwar fassara. I4Idan na yi addu'a a wani 
harshe, ruhuna ne yake addu'a, amma tunanina bai amfana kome 
ba. 3 To, me zan yi? Zan yi addu'a da ruhu, amma kuma zan 
yi har da tunanina ma. Zan yi wakar yabon Allah da ruhuna, 
amma zan yi har da tunanina kuma. !6 Idan ba haka ba, in ka 
gode wa Allah da ruhu kawai, ta yaya wanda yake sauraronka 
da ba ya gane wannan harshe zai ce, “Amin” a kan godiyar da 
kake yi, in bai san abin da kake fada ba? !7 Ko da yake ka gode 
wa Allah sosai, amma wannan mutumin bai Raru ba. 18 Na gode 
Allah ina magana da harsuna fiye da dukanku. !? Duk da haka 
dai a taron jama’ar masu bi, na fi so in fada kalmomi biyar da 
tunanina don in koyar da wadansu, da in fada kalmomi dubu 
goma da wani harshe. 

20 "Yan'uwa, kada ku yi tunani kamar yara, sai dai wajen 
mugunta ku zama kamar jarirai, amma ku zama da tunani irin na 
manya. ?! A rubuce yake cikin Rubutaccen Maganar Allah cewa, 

“Zan yi magana da mutanen nan 

ta wurin mutane masu harsuna dabam, 

da kuma ta lebunan baki, duk da haka 

kuwa ba za su saurare ni ba, 

in ji Ubangiji.” 
22 To ashe, harsuna ba alama ba ne ga masu bi, sai dai ga marasa 
bi. Annabci kuwa don masu bangaskiya ne, ba don marasa ba da 
gaskiya ba. 23 Saboda haka, idan dukan jama’ar masu bi ta taru, 
kowa kuma yana magana da wani harshe dabam, sai wadansu da 
ba su san abin da ake yi ba, ko marasa bi suka shigo, ashe, ba 
sai su ce kun haukace ba? 24 Amma idan kowa yana annabci, wani 
marar bi, ko wanda bai san abin da ake yi ba ya shigo, sai maganar 
kowa ta taba shi, har ya nemi tuba. 25 Za a tona asiran zuciyarsa, 
ta haka sai ya fadi ya yi wa Allah sujada, yana cewa, “Lallai 
Allah yana cikinku.” 


A Yi Sujada yadda Ya Kamata 


26 To, yaya za a yi ke nan "yan'uwa? Sa'ad da kuka taru, wani 
yana wakar yabon Allah, wani bayani, wani yin magana da wani 
harshe, wani kuma fassara, sai dai a yi kome don ginawa. ?” Idan 
kuwa wadansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum 
biyu ko uku, su kuma yi shi bi da bi, wani kuma ya yi fassara. 


14.21: Ish 28.11-12 


1 KORINTIYAWA 14 — 15 383 


281dan kuwa ba mai fassara, sai kowannensu ya yi shiru cikin 
jama’ar masu bi, ya yi wa kansa magana da kuma Allah. 2? Masu 
yin annabci kuma, sai dai biyu ko uku su yi magana, sai wadansu 
su auna abin da ake fada. 3 Idan kuwa Allah ya yi wa wani wanda 
yake zaune kusa bayani, sai na farkon nan mai magana ya yi 
shiru. 3! Dukanku kuna iya yin annabci daya-daya, har kowa ya 
sami koyo, kowa ya kuma sami karfafawa. 3? Ruhohin annabci 
kuwa suna karkashin annabawa ne. 5 Don Allahnmu ba Allah 
mai kawo rikicewa ba ne, amma shi mai salama ne. 

Haka yake kuwa a duk jama'un masu bi na tsarkaka. 34Ya 
kamata mata su yi shiru a cikin jama'un masu bi, don ba a ba su 
izni su yi magana ba, sai dai su bi, kamar yadda Dokar Musa ma 
ta ce. 35 Idan akwai wani abin da suke so su sani, to, sai su tambayi 
mazansu a gida. Don abin kunya ne mace ta yi magana a cikin 
jama’ar masu bi. 3 A kanku ne maganar Allah ta fara, ko kuwa 
ku kadai ne ta kai wajenku? 

37 Idan wani yana tsammani shi annabi ne, ko kuwa mai wata 
baiwa ta ruhu, to, sai ya gane cewa, abin nan da nake rubuta 
muku umarni ne na Ubangiji. 38 Idan kuwa wani ya ki ya kula da 
wannan, shi ma sai a ki kula da shi. 3? Saboda haka "yan”'uwana, 
ku rika marmarin yin annabci, kada kuma ku hana yin magana 
da wadansu harsuna. #?Sai dai a yi kome yadda ya kamata, a 
shirye kuma. 


Tashin Almasihu daga Matattu 

1 5 1 Yanzu kuma, 'yan'uwa, zan tuna muku da Labari Mai 
Dadin da na sanar muku, wadda kuka kara, kuke kuma 

bi. 2Ta bisharan nan ne kuke samun ceto, muddin kuna rike 

maganar da na sanar da ku sosai, in ba sama-sama ne kuka 

gaskata ba. 

3 Abu mafi muhimmincin da na sanar da ku, shi ne wanda na 
karo, cewa: Almasihu ya mutu saboda zunubanmu, kamar yadda 
Rubutattun Maganar Allah sun fada, 4cewa an binne shi, an ta 
da shi a rana ta uku, kamar yadda Rubutattun Maganar Allah sun 
fada, 5 ya kuma bayyana ga Kefas, sa’an nan ga sha biyun. 6 Sa'an 
nan ya bayyana ga 'yan'uwa fiye da dari biyar a lokaci guda, 
yawancinsu kuwa suna nan har yanzu, amma wadansu sun yi 
barci. 7Sa'an nan ya bayyana ga Yakubu, sa'an nan kuma ga 
dukan manzanni. 8 Daga Karshe duka, ya bayyana gare ni, ko da 


15.3: Ish 53.5-12 15.4: Zab 16.8-10; Mat 12.40; A.M. 2.24-32 
15.5: Mat 28.16-17; Mar 16.14; Luk 24.34,36; Yoh 20.19 


384 1 KORINTIYAWA 15 


yake ni kamar mutum ne wanda an haifa a lokacin da bai kamata 
ba. ? Don ni ne mafi Kankanta a cikin manzanni, ban ma isa a ce 
da ni manzo ba, saboda na tsananta wa jama’ar masu bin Allah. 
10 Amma saboda alherin Allah ne na zama yadda nake, kuma 
alherin da ya yi mini kuwa ba a banza ba ne. Har ma na fi kowane 
manzo aiki, ko da yake ba ni ba ne, alherin Allah ne da yake tare 
da ni. 1! To, ko ni ne dai, ko kuma su ne, haka muke wa'azi, ta 
haka kuma kuka gaskata. 


Tashin Matattu 


12 To, idan har ana wa'azin tashin Almasihu daga matattu, 
yaya wadansunku suke cewa ba tashin matattu? !3 Idan ba tashin 
matattu, ashe, Almasihu bai tashi daga matattu ba ke nan. 14 Idan 
kuwa Almasihu bai tashi daga matattu ba, ashe, wa’azinmu banza 
ne, bangaskiyarku kuma ta zama banza. IS Sai ya zama mun yi 
wa Allah shaidar Rarya ke nan, don mun yi wa Allah shaida cewa 
ya ta da Almasihu, wanda kuwa bai tasar ba, idan da gaskiya ne 
ba a ta da matattu. !6 Gama idan ba a ta da matattu, ashe, 
Almasihu ma ba a tashe shi ba ke nan. 17 Idan kuwa ba a ta da 
Almasihu ba, ashe, bangaskiyarku banza ce, har yanzu kuma kuna 
cikin zunubanku. !8 Ashe, wadanda suka mutu cikin Almasihu, 
sun halaka ke nan. 19 Da sa zuciyarmu ga Almasihu don wannan 
rayuwar ne kadai, ai, da mun fi kowa zama abin tausayi. 

20 Amma, hakika an ta da Almasihu daga matattu, wannan ya 
nuna za a ta da wadanda suka yi barci. 2! Tun da yake mutuwa 
ta zo ne ta wurin mutum, haka ma tashin matattu ya zo ne ta 
wurin mutum. ?? Gama kamar yadda duka ake mutuwa saboda 
Adamu, haka za a ta da duka saboda Almasihu. 33 Amma za a ta 
da kowanne bi da bi, Almasihu kuwa na fari, sa'an nan wadanda 
suke nasa a ranar da zai dawo. 24Sa'an nan sai Rarshen ya zo, 
sa’ad da zai mayar wa Allah Uba mulki, bayan ya kawar da dukan 
sarauta, da mulki, da iko. > Don kuwa dole ne Almasihu ya yi 
mulki, har Allah ya sa ya take dukan abokan gābansa. 29 Abokiyar 
gaba ta Karshe da za a halaka ita ce mutuwa. ?? Gama “Allah ya 
mai da dukan abu a Karkashin mulkinsa”. Amma da aka ce, 
“Dukan abu yana karkashin mulkinsa,” a fili yake ke nan cewa, 
shi wanda ya ba shi iko a kan dukan abu, ba ya Karkashinsa. 
28 Sa'ad da Allah ya mai da dukan abu a Karkashinsa, sai Dan shi 


15.8: A.M. 9.3-6 15.9: A.M.8.3 15.25: Zab 110.1 15.27: Zab 8.6 


1 KORINTIYAWA 15 385 


ma ya zama a Karkashin Allah wanda ya mai da dukan abu a 
Karkashinsa, don Allah ya zama shi ne kome da kome. 

29 Idan ba haka ba, me mutanen nan za su yi, wadanda aka 
yi wa baftisma a madadin matattu? Idan ba a ta da matattu sam, 
don me ake yi wa mutane baftisma a madadinsu? 30 Kuma don 
me muke sa kanmu cikin hatsari kowane lokaci? 31 Ina mutuwa 
kullum. Gaskiya ne "'yan'uwa, kamar yadda yake tabbatacce cewa 
ina takama da ku cikin Almasihu Yesu Ubangijinmu. 3? Idan na 
yi kokawa da namun daji a Afisa, bisa:ga' begen mutum; .mece 
ce ribata idan dai har ba a ta da matattu? “Ba sai mu yi taci da 
sha ba, tun da gobe za mu mutu”? 

33 Kada fa a rude ku! “Zama da mugaye 

yakan ata halayen kirki”. 
34Ku dawo cikin tunani mai kyau, ku daina yin zunubi. 
Wadansunku ba su san Allah ba. Na fada wannan ne don ku ji 
kunya. 


Tashin Jiki 


35 Amma wadansu za su yi tambaya su ce, “Yaya ake ta da 
matattu? Da wane irin jiki suke fitowa?” 3% Wawa! Abin da ka 
shuka ba zai tsira ba sai ya mutu. 37 Abin da ka shuka kuma, ba 
shi ne ainihin abin da zai tsira ba, Kwaya ce kawai, ko ta alkama, 
ko wata irin kwaya dabam. 38 Amma Allah yakan ba Kwayar wani 
kamanni, yadda ya nufa, kowace kwaya da irin kamanninta. 3 Ba 
dukan nama ne iri daya ba: Mutane da irin nasu, dabbobi da irin 
nasu, tsuntsaye da irin nasu, kifaye kuma da irin nasu. 49 Akwai 
halitta irin ta sama, akwai kuma irin ta Kasa. Amma daukakar irin 
ta sama dabam, daukakar irin ta Kasa kuma dabam. 4! Daukakar 
rana dabam, ta wata dabam, ta taurari kuma dabam, har ma wani 
tauraro yakan zama dabam da wani wajen daukaka. 

42 Haka kuma yake game da tashin matattu. Abin da aka shuka 
yana rubewa, abin da aka ta da shi kuma ba ya rubewa. 43 Akan 
shuka shi cikin Kaskanci, akan ta da shi cikin daukaka. Akan 
shuka shi cikin rashin Karfi, akan ta da shi cikin Karfi. 44 Akan 
shuka shi cikin jiki na mutuntaka, akan ta da shi cikin jiki na 
ruhu. Tun da akwai jiki na mutuntaka, lallai akwai jiki na ruhu. 
45 Haka yake a rubuce, “Mutum na farko, Adamu, ya zama mutum 
mai rai.” Adamu na Karshe kuwa ruhu ne mai ba da rai. 46 Amma 
ba na ruhun ne farko ba, na mutuntaka ne kafin na ruhu. 


15.32: Ish 22.13 15.45: Far 2.7 


386 1 KORINTIYAWA 15 — 16 


47 Mutumin farko daga Kasa yake, na turbaya ne. Na biyun kuwa 
daga sama yake. 48 Kamar yadda shi na turbayan nan yake, haka 
kuma wadanda suke na turbaya suke. Kamar yadda shi na saman 
nan yake, haka kuma wadanda suke na sama suke. 4? Kamar yadda 
muka dauki kamanni na turbayan nan, haka kuma za mu dauki 
kamanni na saman nan. 

50 Abin da nake gaya muku, 'yan'uwa, shi ne ba zai yiwu 
jikinmu na nama da jini yă sami gādo a mulkin Allah ba, haka 
kuma mai ruba ba ya gādon marar ruba. 

51 Ku saurara, zan gaya muku wani asiri! Ba dukanmu ne za 
mu mutu ba, amma dukanmu za a sake kamanninmu, 5? farat daya, 
da Kyaftawar ido, da jin Rarar Raho na Rarshe. Gama za a busa 
Raho, za a kuma ta da matattu da jiki irin wanda ba ya ruĵewa, 
za a kuma sake kamanninmu. 5? Don lallai ne, marar ruba ya 
mamaye mai ruan nan, marar mutuwa kuma ya mamaye mai 
mutuwan nan. 54 Sa'ad da kuma marar ruba ya mamaye mai ruban 
nan, marar mutuwa kuma ya mamaye mai mutuwan nan, a lokacin 
nan ne fa maganan nan da take a rubuce za ta cika, cewa, 

“An hadiye mutuwa, 
an yi nasara a kanta.” 
55“Ke, mutuwa, ina nasararki? 
Ke, mutuwa, ina dafinki?” 
56 Ai, zunubi shi ne dafi mutuwa, shari’a kuwa ita ce dalilin Rarfin 
zunubi. 

Zunubi ya sami ikonsa ta dalilin shari'ar Allah wadda tana 
bayyana zunubi ta kuma hukunta shi. 57 Bari godiya ta tabbata ga 
Allah wanda yake ba mu nasara ta wurin Ubangijinmu Yesu 
Almasihu. 

58 Saboda haka "yan'Tuwana wadanda nake Rauna, ku tsaya 
daram, kada ku matsa, kullum kuna kokari cikin aikin Ubangiji, 
don kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza 
take ba. 


Taimako don Masu Bi 

1 6 1 To, game da zancen ba da taimako don masu bi, ku yi 
kamar yadda na umarci jama'un masu bi na Galatiya su 

yi. 7A kowace ranar farko ta mako, kowannenku ya rika samun 

wani abu, yana ajiyewa bisa ga abin da ya iya samu, ba sai na 

zo ba tukuna kafin a tara taimakon. 3 Sa’ad da na iso, sai in aika 

wadanda kuka yarda da su, tare da wasifu na gabatarwa, su kai 


15.51-52: 1 Tas 4.15-17 15.54: Ish 25.8 15.55: Hos 13.14 16.1: Rom 15.25-26 


1 KORINTIYAWA 16 387 


bayarwarku Urushalima. 4Įdan ya yi kyau ni ma in je, to, sai su 
raka ni. 


Shirye-shiryen Tafiya 


S Zan zo muku ziyara, bayan na zazzaga Kasar Makidoniya, 
don na yi niyyar bi ta Makidoniya. $ Watakila zan jima a wurinku, 
ko ma har damina ta Rare, don ku yi mini rakiya duk inda za ni. 
7Ba sona ne in gan ku yanzu in wuce kawai ba, don ina fata ma 
in yi kwanaki a wurinku, idan Ubangiji ya yarda. 8 Amma zan 
tsaya a Afisa har ranar Fentikos. ? Don kuwa an bude mini hanya 
mai fadi ta yin aiki mai amfani, ko da yake akwai abokan gāba 
da yawa. 

10 Idan Timoti ya zo, ku sa yă sake a cikinku, don shi ma 
yana aikin Ubangiji ne kamar yadda nake yi. 1! Saboda haka kada 
kowa yă rena shi, ku raka shi lafiya yă dawo wurina, don ina 
duban hanyarsa tare da "yan'uwa. 

12 Game da dan'uwanmu Afolos kuma, na roke shi sosai ya 
zo wurinku tare da sauran "yan”uwa, amma bai yi niyyar zuwa 
yanzu ba sam. Zai zo dai a lokacin da ya ga ya dace. 


Maganar Karshe 


13 Ku zauna da shiri, ku tsaya sosai cikin bangaskiyarku, ku 
zama da Karfafawa, kuma da karfi. 14 Bari dukan abin da za ku 
yi, ku yi shi da Rauna. 

15 To, 'yan'uwa, kun san dai mutanen gidan Istifanus su ne 
na farko da suka tuba a kasar Akaya, sun kuwa ba da kansu ga 
yin wa masu bi hidima. !6 Ina rokonku ku yi wa irin wadannan 
mutanen biyayya, har ma da dukan wadanda muka yi aiki da 
fama tare. 

17 Na ji dadin zuwan Istifanus, da Fartunatus, da Akaikus, 
wanda ya zama mini kamar ku ne kuka zo. 18 Don sun faranta 
mini raina, da ku kuma. Irin wadannan mutanen ya kamata a 
girmama su. 

19 Jama'un masu bi a Rasar Asiya suna gaishe ku. Akila da 
Biriskila, tare da jama'ar masu bi da take taru a gidansu, suna 
gaishe ku sosai cikin Ubangiji. ?? Dukan "yan'uwa suna gaishe 
ku. Ku gai da junanku da gaisuwar Rauna. 

21 Ni Bulus ne nake rubuta gaisuwan nan da hannuna. 


16.5: A.M. 19.21 16.8: L. Fir 23.15-21; M. Sh 16.9-11 16.8-9: A.M. 19.8-10 
16.10: 1 Kor 4.17 16.15: 1 Kor 1.16 16.19: A.M. 18.2 


388 2 KORINTIYAWA 


22 Duk wanda ba ya Raunar Ubangiji ya zama la’ananne. Zo, 
ya Ubangiji. 

23 Alherin Ubangijinmu Yesu yi kasance tare da ku. ?4 Ina 
Raunarku duka cikin Almasihu Yesu. 


WASIKAR BULUS TA BIYU ZUWA GA 
KORINTIYAWA 


Gabatarwa 


An rubuta Wasikar Bulus ta biyu zuwa ga Korintiyawa ba da dadewa 
ba bayan da aka rubuta ta farkon. Ana zato manzo Bulus ya yi wannan 
rubutu a shekara ta A.D. 55 ne, a lokacin da yake a yankin Makidoniya 
inda ya yi aikin bishara (Dubi 2.12, 7.5). 

An rubuta wannan wasika ne domin a tabbatar wa jama’ar masu bi 
na Korinti cewa har yanzu Bulus yana kaunarsu kuma sakonsa nan na 
cewa su zama abokan Allah ta wurin Yesu yana nan daram. Wannan 
ya zama haka ko da yake ya riga ya tsawata musu a wata wasikar da 
ya rubuto musu. Bayan wannan magana sai Bulus ya roke su su tattara 
kudin taimakonsu da zai kai Urushalima tun da zai zo wurinsu ba da 
dadewa ba. 

Za a ga cewa a cikin wannan wasika ne Bulus ya yi zance game da 
kansa fiye da a cikin duk sauran wasikunsa. Wannan ya zama haka 
don a lokacin da Bulus ya rubuta wasikan nan akwai damuwa sosai a 
tsakaninsa da wadansu cikin jama’ar masu bi a Korinti. 

A cikin wasikar Bulus ya kāre kansa game da zargin da malaman 
Rarya suke yi masa na cewa shi ba manzo na gaskiya ba ne. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-11 

Bulus da jama’ar masu bi a Korinti 1.12-—7.16 
Bayarwa don masu bi a Yahudiya 8.1—9.15 
Bulus ya kare kansa 10.1—13.10 

Maganar karshe 13.11-14 





2 KORINTIYAWA 1 389 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus wanda Allah ya zaba domin ya zama manzon 
Almasihu Yesu, da kuma dan'uwanmu Timoti, zuwa ga 
jama’ar masu bin Allah a Korinti, tare da dukan tsarkaka a duk 
fadin Kasar Akaya. 

2 Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Allah Mai Ta'aziyya Ne 


3Bari mu gode wa Allah Uba, shi da yake Uban 
Ubangijinmu Yesu Almasihu, Uba mai yawan tausayi, Allahn 
da yake yi mana kowace irin ta'aziyya. 4 Allah yana yi mana 
ta'aziyya a cikin dukan wahalarmu, don mu ma mu yi wa 
wadansu ta'aziyya a cikin kowane irin wahalarsu, da wannan 
ta'aziyyar da muka samu daga wurin Allah. “Kamar yadda 
muke shan wuya yadda Almasihu da kansa ya sha, haka kuma 
ta wurin Almasihu za mu sami babbar ta'aziyyan nan ta Allah. 
$ Ko muna shan wahala, ai, muna shanta ne domin ta zama abin 
ta'aziyya a gare ku ta kuma Karfafa rayuwarku ta ruhaniya. Idan 
kuma ta'aziyya ake mana ne, to, ku ma kun sami ta’aziyya ke 
nan yadda za ku sami Karfin yin hakuri a kan wannan wahala 
da mu ma muke sha. 7 Ba ma shakkarku ko kadan, domin mun 
sani cewa kamar yadda kuke shan wahala irin tamu, haka ku 
ma za ku sami irin ta'aziyyar da ake yi mana. 

8 "Yan'uwa, ba ma so ku kasance da rashin sani game da 
irin wahalar da muka sha a Kasar Asiya, wannan wahalar ta yi 
yawa sosai har ba mu san za mu rayu ba. ? Har ma muka ji 
kamar hukuncin mutuwa aka yi mana. Amma wannan ya faru 
ne domin kada mu dogara ga Kokarin kanmu sai dai mu dogara 
ga Allah, wanda yake ta da wadanda suka mutu. 1° Allah ya 
fitar da mu daga wannan muguwar mutuwa,” mun tabbata zai 
cece mu kuma. A gare shi ne muke dogara domin ya sake cece 
mu. !! Ku taimake mu da addu'a. Ta haka ne mutane da yawa 
za su gode wa Allah saboda mu, saboda albarkun da za mu 
samu ta wurin amsa addu'o'i masu yawa. 


1.1; A.M. 18.1 1.8: 1 Kor 15.32 
71.10 muguwar mutuwa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“hatsarin mutuwa” ne a nan. 


1.11 mu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “ku” ne a nan. 


390 2 KORINTIYAWA 1-2 


Bulus Ya Sake Shirin da Ya Yi na Ziyara 


12 Abin da yake sa mu takama shi ne tunanin zuciyarmu tana 
shaida mana cewa mun yi zama mai tsarki a duniya da zuciya 
daya, musamman cikin zaman da muka yi da ku. Zan ce mun yi 
haka cikin gaskiya ta Allah. Mun yi wannan ta alherin Allah ne, 
ba ta wayon wannan duniya ba. 13-14 Muna rubuta muku abin da 
za ku iya karanta ku gane ne kawai. Amma ko da yake kun sami 
ganewa kadan yanzu, ina fata za ku sami ganewar kome da kome, 
domin ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo, ku yi takama da 
mu, kamar yadda mu ma za mu yi takama da ku. 

15 Na san da haka, shi ya sa na so in zo wurinku da fari, 
domin ku sami albarka sau biyu. !6 Na shirya in bi wurinku 
idan zan tafi Makidoniya, in sāke bin wurinku kuma idan ina 
dawowa, domin in sami taimakonku don tafiyata zuwa 
Yahudiya. !? Kuna gani cewa na yi wannan shirin ba da sanin 
abin da nake yi ba ne? Ko kuwa, kuna gani na yi shirin nan da 
halin mutuntaka ne, don in ce, “I? in koma in ce, “A'a”? 
18 Kamar dai yadda Allah yake mai aminci, haka ma maganar 
da muka yi muku, ba ta “I? da “A'a” ba ce. 1? Domin Dan 
Allah Yesu Almasihu, wanda ni da Sila? da Timoti muka yi 
muku wa'azinsa, ai, ba wani mai “1” da “A'a” ba ne, amma a 
cikinsa “1” ne kullum. 2? Domin ta wurinsa ne Allah ya cika 
dukan alkawaran da ya yi. Shi ya sa ta wurin Yesu Almasihu 
muke cewa “Amin” domin daukakar Allah. 2! Allah ne yake 
tabbatar mana, da mu da ku gaba daya, samun rai a cikin 
Almasihu, shi ne kuma ya zabe“ mu, ?? ya sa mana lambarsa 
na nuna cewa mu nasa ne, ya kuma ba mu kyautar Ruhunsa a 
zuciyarmu domin yă tabbatar mana abin da zai yi nan gaba. 

23 Allah ne shaidata idan Karya ne nake yi cewa dalilin da ban 
koma Korinti ba shi ne don kada in Kara muku wahala. 2? Ba wai 
muna so mu nuna muku iko a kan bangaskiyarku ba ne, a'a, muna 
aiki ne tare, domin ku yi farin ciki, saboda kuna tsaye da Karfi 
cikin bangaskiyarku. 
> 1 Saboda haka na dauki niyya a kan ba zan sake zuwa 

wurinku in sa ku bakin ciki ba. ? To, idan na sa ku bakin ciki, 
wa zai sa raina ya ji dadi, in ba wanda na sa shi bakin cikin ba? 
3 Dalilin da ya sa na rubuto muku waccan wasikar kuwa shi ne, 


1.16: A.M. 19.21 1.19: A.M. 18.5 
1.19 Sila: Da Helenanci an rubuta “Silbanus” ne a nan. 


€ 1.21 Zabe: Da Helenanci, ma'anar kalman nan ta Kunshi kebewa da shafewa 
domin aikin Allah. 


2 KORINTIYAWA 2 391 


don ba na so in zo in sami mutanen da ya kamata su sa ni farin 
ciki, su bata mini rai. Domin na tabbata cewa idan na yi murna, 
dukanku ma za ku yi murna. 4 Na rubuto muku ne ina cikin wahala 
da bakin ciki mai yawa, har da hawaye sosai, ba wai don in sa 
ku bakin ciki ba, sai dai domin ku san yadda nake Kaunarku sosai. 


Yafewa ga Wanda Ya Yi Laifi 


5 Idan wani ya yi abin bakin ciki, ba ni ne ya yi mini ba, 
amma a wani gefe ya yi wa dukanku ne. Ba wai ina fada haka 
in matsa muku lamba ba ne. 6 Horon da mutumin nan ya sha a 
ta wannan hanya daga wurin yawancinku, ya isa haka. 7 Yanzu 
kuma, sai ku yafe masa, ku kuma karfafa shi, don kada ku bar 
shi har bakin ciki ya sha Karfinsa. 8 Saboda haka ina rokonku ku 
nuna masa cewa kuna kaunarsa sosai. 7 Na rubuto muku wannan 
wasikar domin in gwada ku ne, in gani ko kuna a shirye ku bi 
umarnaina a koyaushe. !° Duka wanda kuka yafe masa kome, ni 
ma na yafe masa. Abin da na yafe kuwa, in ma akwai abin yafewa, 
na yafe ne saboda ku, don albarkacin Almasihu, !! domin kada 
Shaidan ya sami dama ya rude mu, don mun san dabarunsa sarai. 


Damuwar Bulus a Toruwas 


12 Da na zo Toruwas don in yi wa'azin Labari Mai Dadi na 
Almasihu, Ubangiji kuma ya ba ni dama in yi aiki a nan, 3 amma 
sai na damu sosai domin ban ga dan'uwana Titus a nan ba. Saboda 
haka sai na yi bankwana da su, na wuce zuwa Makidoniya. 


Nasara cikin Almasihu 


14 Amma godiya ga Allah, shi da yake bi da mu kullum mu 
ci nasara ta wurin Almasihu. Yana amfani da mu don mu kai 
sakon Almasihu ko'ina kamar turare mai Kamshi da aka fesa. 
15 Domin mu kamar turare mai kamshi ne wanda Almasihu ya 
mika wa Allah, wanda ya bazu cikin wadanda ake cetonsu da 
kuma wadanda suke hanyar halaka. !6 Ga wadanda suke hanyar 
halaka kuwa, Kamshin nan warin mutuwa ne, mai kawo mutuwa; 
amma ga wadanda suke samun ceto, Kamshin nan rai ne mai kawo 
rai. Babu wani da zai iya daukar nauyin aikin nan. 17 Mu din nan 
ba kamar sauran mutane muke ba, wadanda suke maganar Allah 
don neman riba. Amma da yake Allah ne ya aiko mu, muna 
magana cikin gaskiya a gabansa, a matsayin masu hidimar 
Almasihu. 


2.12-13: A.M. 20.1 


392 2 KORINTIYAWA 3 


Masu Hidimar Sabon Alkawari 
3 1 Wato, yabon kanmu za mu fara yi kuma? Ko kuwa muna 
neman wasikun shaida ne zuwa wurinku, ko daga wurinku, 
kamar yadda wadansu suke yi? ? Ai, ku da kanku ku ne wasikar 
da muke da ita, wadda aka rubuta a zuciyarmu? don kowa ya 
gani ya kuma karanta. 3 Kun nuna cewa ku wasika ce ta Almasihu, 
wadda take sakamakon hidimarmu. Wannan wasikar kuwa ba a 
rubuta ta da biro ba, amma an rubuta ta da Ruhu Mai Tsarki na 
Allah mai rai. Ba a rubuta ta a kan allon duwatsu ba, amma a 
zukatan mutane. 

4 Mun fada haka domin muna da tabbaci a gaban Allah ta 
wurin Almasihu. 5 Ba mu da wani abin da za mu nuna cewa da 
iyawarmu ne muke aikin nan. Iyawarmu daga wurin Allah ne 
ya fito. 6 Shi ya sa muka iya zama masu hidimar sabon alkawari, 
wanda ba na dokar da aka rubuta ba, amma na Ruhu. Dokan 
nan da take a rubuce ita ce take kawo mutuwa, amma Ruhu 
yana ba da rai. 

7 An rubuta Dokar Musa a kan allunan duwatsu, kuma 
daukakar Allah ta bayyana a sa’ad da ake bayar da ita. Ko da 
yake hasken da yake a fuskar Musa mai shudewa ne, ya haskaka 
sosai har ma mutanen Isra'ila suka kasa kafa ido a fuskarsa. Idan 
har Doka wadda take kawo mutuwa ta zo da daukaka haka, 8 to 
yaya yawan daukaka wadda take ta Ruhu za ta kasance? ° Idan 
abin da yake kawo mutuwa ya sami daukaka, lallai abin da yake 
jawo samun adalcin Allah ya fi shi daukaka nesa. !? Hakika, 
daukaka ta tsohon alkawari ba ta da wata daraja yanzu, idan an 
gwada ta da daraja ta sabon alkawari. !! Idan har abin nan mai 
shudewa ya zo da daukaka, yaya zai zama ga abin nan da zai 
kasance har abada! 

12 Saboda muna da irin wannan sa zuciya, shi ya sa muke da 
karfin hali sosai. Mu ba kamar Musa ba ne, wanda ya rufe 
fuskarsa da mayafi, don kada Isra'ilawa su ga karewar daukakan 
nan mai shudewa. 14 Amma hankalinsu ya taurare, domin . har 
zuwa yau akwai wani abu da yake hana su ganin gaskiyan nan 
in ana karatun Tsohon Alkawari. Mayafin nan har yanzu ba a cire 
shi ba, domin ba a iya cire shi sai ta wurin Almasihu kadai. !? Har 
wa yau, idan ana karatun littattafan Musa, sai wannan mayafi ya 


3.3: Fit 24.12; Im 31.33; Ez 11.19; 36.26 3.6: Irm 31.31 3.7: Fit 34.29 

3.13: Fit 34.33 

132 zuciyarmu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “zuciyarku” ne 
a nan. 


2 KORINTIYAWA 3-4 393 


rufe zuciyarsu. 16 Amma za a iya cire shi idan mutum ya juyo ga 
Ubangiji. 17 To, Ubangiji fa, shi ne Ruhu; inda Ruhun Ubangiji 
yake kuwa a nan 'yanci yake. 18 Mu da ba a rufe fuskarmu ba, 
muna nuna daukakar Ubangiji kamar madubi, kuma ana sake mu 
mu zama kamarsa. Wannan sakewar da ake yi mana tana dada 
aruwa cikin daukaka wadda ta fito daga wurin Ubangiji, wanda 
yake shi Ruhu ne. 


Arziki a cikin Tulun Laka 


4 1 Saboda haka, da yake muna da wannan hidima bisa ga 
jingan Allah ba za mu fid da zuciya ba. ? Ba ruwanmu da 
6oye-oye na munafuncin da suke abubuwan kunya. Ba 
ruwanmu da rudi, ko mu yi Karya da maganar Allah. Amma 
muna fadin gaskiya a fili. Ta haka ne kowa zai yi shaidar 
gaskiyarmu a gaban Allah cikin zuciyarsa. 3 Idan ma bisharan 
nan da muke wa'azinta a boye take, tana a boye ne ga wadanda 
suke a hanyar halaka. 4Ba su ba da gaskiya ba, domin mai 
mulkin wannan duniya? ya sa zuciyarsu ta yi duhu. Ya hana su 
ganin hasken da yake haskaka su, hasken nan da yake fitowa 
daga Labari Mai Dadi a kan daukakar Almasihu, wanda shi ne 
kamannin Allah. 5 Domin ba wa'azin kanmu muke yi ba, sai 
dai na Yesu Almasihu, cewa shi ne Ubangiji, mu kuwa kamar 
bayinku ne saboda Yesu. 6 Allahn da ya ce; “Bari haske ya 
haskaka daga duhu,” shi ne kuma ya sa haskensa yake 
haskakawa a cikin zuciyarmu, don a haskaka mutane su san 
daukakar Allah a fuskar Almasihu. 

7 Duk da haka, mu da muke da wannan arziki na ruhaniya 
muna kamar tulunan laka ne kawai. Mun zama haka domin mu 
nuna cewa Allah ne yake da cikakken iko, ba mu ba. 8 Ana ba 
mu wahala ta kowace hanya, duk da haka ba a iya sa mu gaji 
da aikin ba. Wani lokaci ma mukan yi shakka, amma ba ma fid 
da zuciya. 7 Ana tsananta mana, duk da haka Allah bai bar mu 
ba. Wani lokaci akan ba mu wuya, duk da haka ba a halaka mu 
ba. 1° Kullum muna a hatsarin mutuwa kamar yadda aka yi wa 
Yesu, domin a bayyana rayuwar Yesu a jikin nan namu mai 
mutuwa. 1! Dukan kwanakinmu a duniya, muna cikin hatsarin 
mutuwa saboda Yesu, don dai a ga rayuwar Yesu a jikin nan 
namu mai mutuwa. 12 Shi ya sa muke fuskanta mutuwa domin 
ku ku sami rai. 


3.16: Fit 34.34 4.6: Far 1.3 
4.4 mai mulkin wannan duniya: Wato, Shaidan ke nan. 


394 2 KORINTIYAWA 4-5 


13 Rubutaccen Maganar Allah ta ce, “Na gaskata, saboda haka 
na yi magana.” Tun da yake muna da ruhun bangaskiya iri daya, 
haka mu ma mun gaskata, saboda haka kuma muke magana. 
14 Domin mun san cewa Allah wanda ya ta da Ubangiji Yesu daga 
matattu, zai ta da mu tare wanda Yesu, yă kuma kawo mu gabansa 
tare da ku. IS Duk wannan fa don amfaninku ne, yayin da alherin 
Allah yana ta kaiwa ga mutane masu yawa, zai zama dalilin 
yawan godiya ga Allah, domin a daukaka shi. 


Rayuwa ta wurin Bangaskiya 


16 Saboda haka ba mu fid da zuciya ba. Ko da yake jikin nan 
namu yana ta lalacewa, duk da haka ana mai da ruhunmu sabo 
kullum. !? Gama wannan ’yar wahalar da muke sha ba za ta dade 
ba, za ta kai mu ga madawwamiyar daukaka mai yawa, wadda 
ta wuce gaban misali. !8 Domin ba abubuwan da idanu suke gani 
ne muke dubawa ba, sai dai abubuwan da ba a gani. Domin 
abubuwan da ake gani, suna saurin wucewa, amma abubuwan da 
ba a gani kuwa, marar wucewa ne. 

5 1 Gama mun san cewa idan an rushe rumfan nan da muke 

zama a ciki, wato, jikinmu na wannan duniya, Allah da kansa 
zai yi mana gida a sama. Gidan nan kuwa ba mutum ne ya gina 
shi ba, kuma zai kasance har abada. ? A yanzu kam, muna ajiyar 
zuciya, muna marmari sosai mu sami wannan wurin zama wanda 
za a rufe mu da shi a sama. 3 Idan kuwa aka rufe mu da shi, ba 
za a same mu tsirara ba. “Sa'ad da muke zaune cikin jikin nan 
na duniya muna nishi don an matse mu. Ba wai muna so mu rabu 
da jikin nan namu na duniya ba, amma muna so a rufe mu da na 
sama, domin abu mai rai na har abada yă rufe abin nan mai 
mutuwa gaba daya. 5Allah da kansa ne ya shirya mana wannan 
sākewa, kuma ya ba mu Ruhunsa domin yă tabbatar da abin da 
zai yi mana nan gaba. 

6 Shi ya sa kullum muke da Karfin zuciya, mun kuma san cewa 
idan dai muna da wannan jiki na duniya, to, muna nesa da 
gidanmu wanda yake tare da Ubangiji. 7Gama rayuwar 
bangaskiya muke yi, ba bisa ga abin da muke gani da ido ba. 
8 Hakika muna da KRarfin zuciya, kuma mun fi so mu rabu da 
wannan jiki mu zauna tare da Ubangiji a sama. ° Fiye da kome 
dai, mun fi so ya ji dadinmu, ko muna a wannan duniya ko muna 
a sama. '? Don dole ne dukanmu mu tsaya a gaban Almasihu, don 


4.13: Zab 116.10 


2 KORINTIYAWA 5 395 


ya yi mana shari'a. Gama kowa zai karbi ladan aikin da ya yi a 
wannan jiki na duniya, ko mai kyau ne ko kuma marar kyau. 


Rayuwar Yin Sulhu 


11 Tun da yake mun san abin da ake nufi in ana maganar 
tsoron Allah, shi ya sa muke Kokari mu jawo wadansu. Allah 
ya san duk yadda muke, kuma ina fata kun san da wannan a 
zuciyarku. I2 Ba wai muna so mu yabi kanmu a gabanku ba ne, 
sai dai muna kokari mu ba ku dalili mai kyau ne wanda za ku 
ji dadinmu, don ku iya ba da amsa ga wadanda suke daga kai 
saboda matsayinsu, a maimakon halinsu. 3 Muna hauka ne, 
kamar yadda wadansu suka fada? Ko ma muna hauka ne, muna 
yi ne domin daukakar Allah. In kuma ba hauka muke yi ba, 
wannan dominku ne. 14 Kome muka yi, mun yi shi ne ba don 
ribarmu ba, amma saboda Raunar Almasihu wadda take bi da 
mu. Da yake mun ba da gaskiya Almasihu ya mutu domin dukan 
mutane, saboda haka duka sun mutu tare da shi. 15 Ya kuwa 
mutu ne saboda dukan mutane, domin wadanda suke da rai, 
kada su yi zaman ganin dama nan gaba, sai dai su yi zama 
saboda wanda ya mutu dominsu, aka kuma tashe shi saboda su. 

16 Saboda haka nan gaba ba ma Kara duban wani bisa ga 
ganin mutum, domin ko da yake mun taa duban Almasihu bisa 
ga ganin mutum, yanzu ba ma Kara dubansa haka. !7 Saboda 
haka idan mutum yana cikin Almasihu, ya zama sabuwar halitta 
ke nan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, ga shi, kome ya zama 
sabo. !8 Duk wannan kuwa yin Allah ne, wanda ta wurin 
Almasihu ya canza mu daga zama abokan gābansa zuwa abokan 
arziki, ya kuma ba mu aikin jawo wadansu don su ma su zama 
abokansa. !? Sakonmu shi ne Allah yana mai da mutanen duniya 
duka su zama abokansa ta wurin Almasihu. Allah ba ya lissafta 
zunubansu a kansu, shi kuma ya ba mu sako na sa mutane su 
zama abokansa. 

20 Saboda haka mu wakilai ne na Almasihu, kamar dai Allah 
ne da kansa yake magana ta wurinmu. A cikin sunan Almasihu, 
muna rokonku ku shirya da Allah ku zama abokansa, ba masu 
gaba da shi ba. 21 Almasihu bai taa yin zunubi ba, amma saboda 
mu Allah ya mai da shi kamar mai zunubi. Ta wannan dalilin ne, 
cikin Almasihu, za mu iya sami adalcin Allah. 


4.13: Zab 116.10 5.10: Rom 14.10 


396 2 KORINTIYAWA 6 


6 1 A cikin aikinmu tare da Allah, muna rokonku ku da kuka 
sami alherin Allah, kada ku bari ya zama a banza. ?Ku ji 
abin da Allah ya ce, 

“Da lokacin da zan nuna muku alheri ya yi, 

Na ji ku. 

Da ranar ceto ta zo, 

Na taimake ku.” 
Ku ji! Wannan ne lokacin da za ku karbi alherin Allah, yau ne 
ranar da za ku sami ceto! 3 Ba ma so wani ya same mu da laifi 
a aikinmu. Saboda haka ba mu sa wa wani abin tuntube a hanya 
ba. 4A maimakon haka, duk abin da muke yi, muna yi shi don 
mu nuna cewa mu masu hidimar Allah ne. Muna yin haka cikin 
jimrewa, da shan wahała, da shan wuya, har da masifu. “An yi 
mana dūka, an sa mu a kurkuku, an kuma ji mana ciwo cikin 
tashin hankali, mun yi aiki wanda ya sha Karfinmu, mun kuma 
rasa barci da kuma abinci. 6 Ta halinmu mai tsarki, da kuma sanin 
da muke da shi, da hakuri tare da kirki, mun nuna cewa mu masu 
hidimar Allah ne ta wurin Ruhu Mai Tsarki, da kuma Kaunarmu 
ta gaske, 7da sakonmu mai gaskiya, da kuma ikon Allah. Muna 
da adalci wanda shi ne kamar makamin da muke rige shi a hannun 
dama da hagunmu. 8 Ana daukaka mu, ana kuma wulakanta mu, 
ana yabonmu, ana kuma zaginmu. An mai da mu masu Karya, 
duk da haka mu dai muna fadin gaskiya. ? Kamar ma ba a san 
mu ba, an kuwa san mu sarai; kamar a bakin mutuwa muke, ga 
shi kuwa muna da rai; ana ta ba mu horo, amma ba a kashe mu 
ba, 1a cikin damuwa, mukan sami dalilin farin ciki. Ko da yake 
ba mu da kome, duk da haka mun sa mutane da yawa suka yi 
arziki. Kamar mu ba mu da wani abu, amma kome namu ne. 

11 Ya ku Korintiyawa, ba mu boye muku kome ba, kuma mun 
nuna muna Kaunarku sosai. !? Ai, ba mu ne muka ki ku ba, ku ne 
ba ku bude zuciyarku kun yarda da mu ba. !3 Ina maganan nan 
da ku kamar yadda baba yake yi wa "ya yansa magana ne, ku ma 
ku nuna mana kuna Kaunarmu. 


Kada Ku Hada Kai da Marasa Bi 


14 Kada ku hada kai da mutanen da ba sa bin Ubangiji. 
Mutumin kirki zai iya zauna lafiya da mai mugunta? Ko kuma 
mene ne ya hada haske da duhu? 15 Almasihu abokin Shaidan ne? 
Ko kuwa mene ne ya hada masu bi da marasa bi? 16 Mene ne ya 


6.2: Ish 49.8 6.5: A.M. 16.23 


2 KORINTIYAWA 6-7 397 


hada haikalin Allah da gidan tsafi? Mu fa haikali ne na Allah mai 
rai. Kamar yadda Allah ya ce, 

“Zan zauna tare da su, 

in yi yawo a cikinsu. 

Zan kuma zama Allahnsu, 

su kuma su zama mutanena. 
17 Saboda haka sai ku fito daga cikin marasa bi, 

ku raba kanku da su, 

in ji Ubangiji, 

kada ku hada kanku da wani abu marar tsabta, 

ta haka ne zan yarda da ku. 

18 Zan zama ubanku, 

Ku kuma za ku zama 'ya'yana maza da mata, 

in ji Ubangiji Mai Iko duka.” 
7 1 An yi mana alkawarin wadannan duka, 'yan'uwa. Saboda 

haka bari mu tsarkake kanmu daga dukan abin da zai sa jiki 
da zuciyarmu zunubi, bari kuma mu zama da cikakken tsarki ta 
wurin zama cikin tsoron Allah. 


Bulus Ya Yi Murna don Korintiyawa Sun Tuba 


2 Ku nuna kuna Kaunarmu. Ai, ba mu yi wa kowa laifi ba, ba 
mu kuma bata kowa ba, balle mu cuci wani. 3 Ba dora muku laifi 
nake yi ba da na ce haka, kamar dai yadda na riga na fafa muku, 
babu abin da zai iya raba ku da kaunarmu, ko a mutuwa ko a 
rayuwa. 4 Na yarda da ku sosai, ina kuma takama da ku. Zuciyata 
tana da Karfafawa sosai. Duk da wahalar da muke sha, ina nan 
dai, cike da farin ciki. 

5 Ko lokacin da muka zo Kasar Makidoniya ma, ba mu sami 
hutu ba. Ko'ina muka juya ga fitina, a waje ga tsokana, a ciki 
kuma tsoro ya cika zuciyarmu. $ Amma Allahn da yake Karfafa 
wanda ya fid da zuciya, ya Karfafa mu da zuwan Titus. 7 Ba don 
zuwansa ne kawai ya sa muka yi murna ba, amma labarin da ya 
gaya mana na yadda kuka Karfafa shi. Ya gaya mana yadda kuke 
so ku gan ni sosai, da kuma yadda kuka yi bakin ciki game da 
abin da ya faru, da niyyar da kuka yi na goyon bayana. Wannan 
ne ya sa na ji dadì sosai. 

8 Ko ma wasikata ta sa ku bakin ciki, ban damu ba. A dā kam 
na yi bakin ciki, don na ga wasikar ta bata muku rai, ko da yake 
dai na dan lokaci kadan ne kawai. ? To, kamar dai yadda abubuwa 


6.16: L. Fir 26.12; Ez 37.27; 1 Kor 3.16; 6.19 6.17: Ish 52.11 
6.18: 2 Sam 7.14; 1 Tar 17.13; Ish 43.6; Irm 31.9 7.5: 2 Kor 2.13 


398 2 KORINTIYAWA 7-8 


suke, ina farin ciki. Ko da yake ban ji dadin yadda na bata muku 
rai ba, amma bakin cikinku ya sa kuka tuba kuka canza halayenku. 
Bakin cikinku nufin Allah ne, saboda haka ba mu yi muku laifi 
a kan abin da muka yi ba. 1° Gama bakin ciki wanda. ikon Allah 
ne ya sa, zai sa mutum yă tuba, yă koma wurin Allah, ta haka 
kuma zai sami ceto. Kuma babu “da na sani” a ciki. Amma bakin 
cikin da mutum ne ya jawo, yakan kai ga mutuwa. !! Ku duba ku 
ga abin da wannan bakin cikin da Allah ya sa a zukatanku ya 
jawo muku. Ya sa ku marmarin aikatawa, da nuna cewa kun yi 
kuskure. Ya sa kuka yi fushi, kuka kuma ji tsoro. Ya sa kuka sa 
zuciya, kuka kuma sa aniya. Ya sa kuna a shirye ku ga an yi 
horon da ya dace. Game da wannan sha’ani kam, lallai ta kowace 
hanya kun nuna cewa ba ku da laifi. 1? Lokacin da na rubuto 
wancan wasikar, ban damu da mutumin da ya yi laifin ba, ko 
kuma mutumin da aka yi masa laifin. A maimako na rubuta ne 
don in bayyana muku dalla-dalla cewa Allah ya san kun yarda 
da mu sosai. 3 Dalilin da ya sa muka sami Karfafawa a zukatanmu 
ke nan. 

Ban da Karfafawar zukatanmu, har wa yau mun Kara farin ciki 
Rwarai saboda irin farin cikin da Titus yake ciki, domin dukanku 
kun taimaka a kan Karfafawa da ya samu. !4 Don ko da na gaya 
masa ina takama da ku, ban ji wata kunya ba. Kamar yadda duk 
abin da muka gaya muku gaskiya ne, haka kuma takamarmu game 
da ku ta zama gaskiya a idon Titus. !5 Kaunar da Titus yake yi 
muku tana ta Karuwa sosai yayin da ya tuna da biyayyarku duka, 
da kuma irin yawan ban girmar da kuka nuna masa lokacin da 
kuka karbe shi. 16 Ina farin ciki yanzu don na amince da ku kwarai 
da gaske. 


Bayarwar Masu Bi 


8 1 Yanzu kuma, 'yan'uwana muna so ku san abin da alherin 
Allah ya yi a cikin jama'un masu bi a Makidoniya. ? Gama 
sun sha wuya sosai saboda tsananin wahalar da suka shiga ciki, 
har yawan farin cikinsu ya kai su ga yin alheri ta bayarwa ga 
wadansu, ko da yake suna cikin tsananin talauci. “Na tabbata sun 
bayar daidai Karfinsu har ma fiye da haka. Sun bayar da yardar 
rai, ba don dole ba. 4Sun roke mu mu ba su damar hidimar 
taimakawa, don su ma su sami damar shiga cikin wadanda suke 
taimakon masu bin da suke a Yahudiya. 5 Har ma suka bayar fiye 
da yadda muka yi tsammani. Da farko dai, sun mika kansu ga 


8.1-4: Rom 15.26 


2 KORINTIYAWA 8 399 


Ubangiji, daga nan kuma sai suka ba da kansu gare mu, kamar 
yadda Allah yake so. $ Da ganin haka sai muka roki Titus ya ci 
gaba da wannan aikin tara bayarwa na yardar rai, tun da yake shi 
ne ya fara shi. 7A cikin kome kuna a kan gaba, ko ta 
bangaskiyarku cikin Almasihu, ko cikin magana, ko a sanin 
gaskiya, ko a son aikin hidima, da kuma kaunar da kuke mana.” 
Saboda haka muna so ku ci gaba cikin wannan alherin bayarwa 
hannu sake. 

8 Ba wai dole nake sa ku ba, sai dai ina nuna muku yadda 
wadansu sun nuna kwazo. Wannan zai gwada irin Raunar da kuke 
da ita. °? Gama kun san alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu. Ko 
da yake yana cike da kome, duk da haka sai ya zama matalauci 
dominku. Ta talaucinsa kuma ku sami arziki a gaban Allah. 
10 Shawarar da zan ba ku ita ce, zai fi kyau ku gama abin da kuka 
fara a shekarar da ta wuce, ba wai kawai kun bayar ba ne, a'a, 
ai, kuna da niyyar yi. !! To, sai ku gama aikin da irin zuciyar da 
kuka fara, ku yi wannan gwargwadon karfinku. I2ldan kuna da 
zuciyar bayarwa, Allah zai ji dadin bayarwar, wato, idan kun 
bayar gwargwadon karfinku. Allah ba ya so ku yi abin da karfinku 
bai kai ba. 3 Ba wai ina so in ba wa wadansu abu mai sauki sa'an 
nan ku kuma a ba ku mai nauyi ba ne. 14 Amma don a raba aikin 
nan daidai yadda ya kamata, sai ku taimake su a yanzu da kuna 
da hanyar taimako. Ku kuma lokacin da ba ku da wani abu, su 
kuma suna da shi, sai su ma su taimake ku. Ta haka kome zai 
zama daidai. IS Kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah ya ce, 
“Wanda ya tara mai yawa, abin nan da ya tara bai fi karfinsa ba, 
wanda ya tara kadan kuwa, wannan din ma bai kasa masa ba.” 


Titus da Abokansa 


16 Mun gode wa Allah wanda ya sa Titus ya dauki niyyar son 
taimakonku, kamar yadda na so. 1? Ba wai kawai ya yarda ya je 
wurinku kamar yadda muka roke shi ya yi ba, amma ya so ya zo 
kamar yadda ya riga ya dauki niyya. !8 Ga shi, mun aiko dan'uwan 
nan tare da shi, wanda ya yi suna wajen yin bishara a dukan 
jama’un masu bi. 19 Ban da haka ma, jama’un masu bi sun zabe 
shi ya rika tafiya tare da mu a kan wannan aikin alheri wanda 
muke yi saboda daukakar Ubangiji, kuma don mu nuna cewa 
muna da niyyar taimako. ?? Muna gudun kada kowa ya zarge mu 


8.15: Fit 16.18 
€ 8.7 kuke mana: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “muke muku” 
ne a nan. 


400 2 KORINTIYAWA 8-9 


a kan yadda muke bi da kyautan nan da aka ba mu da yardar rai. 
21 Niyyarmu ita ce mu yi abin da ya fi kyau, ba wai a gaban 
Ubangiji kadai ba, amma har ma a gaban mutane. 

22 Muna kuma aiko da dan'uwanmu tare da su, wanda sau da 
yawa muka gwada muka kuma tabbatar da niyyarsa a kan 
abubuwa iri-iri. A yanzu kuma da ya amince da ku, yana so ya 
taimaka sosai. 5 Ku tuna cewa Titus abokin aikina ne; da ni da 
Shi muna aikin nan saboda ku ne. Sauran 'yan'uwanmu wadanda 
suke tare da shi, jama'un masu bi ne suka aiko su, aikinsu yana 
kawo daukaka ga Almasihu. 24Ku nuna wa wadannan mutanen 
irin Raunar da kuke musu. Jama’un masu bin da suka aike su za 
su ji abin da kuka yi, wannan zai tabbatar musu cewa takamar 
da muke yi a kanku gaskiya ce. 


Taimako ga Masu Bi 


9 1 Ba lallai sai na rubuta muku a kan taimakon nan don masu 

bi ba, ?domin na san niyyarku, har ma ina takama da ku 
gun mutanen Makidoniya a kan haka. Ina ce musu ku mutanen 
Akaya kun yi shiri tun a shekarar da ta wuce. Irin aniyan nan 
da kuke da ita ta sa su ma suka tashi tsaye. 3 Yanzu kuma, ga 
shi ina aika wadannan "yan'uwa, don kada taRamar da muke yi 
a kanku a wannan aiki ta zama maganar banza da wofi. Amma 
ina so ku zauna da shiri, kamar yadda dā na shaida za ku yi. 
4 Don idan na zo tare da wadansu masu bi daga Makidoniya, ba 
na so su zo su samu ba ku riga kun shirya taimakonku ba. In 
haka ya faru, zan sha kunya saboda yawan takamar da na yi a 
kanku, ba ni kadai zan sha kunyar ba, har ma da ku. 5 Saboda 
haka na ga dai ya yi kyau in rofi °yan’uwan nan su zo kafin ni, 
don su tattara abubuwan da kuka yi alkawari za ku bayar, domin 
a same su a shirye. Wannan zai nuna cewa da yardar rai kuka 
bayar, ba a kan dole ba. 

6 Ku tuna, mutumin da ya shuka iri kadan, zai girbe amfanin 
gona kadan, amma mutumin da ya shuka iri da yawa, zai sami 
amfanin gona da yawa. 7 Kowa ya bayar kamar yadda ya yi niyya, 
ba tare da bacin rai ko tilas ba, domin Allah yana son mai bayarwa 
da dadin rai. 8 Allah kuma yana iya ba ku albarka fiye da abin 
da kuke bukata, domin a ko yaushe ku sami dukkan abin da kuke 
bukata, har ma fiye da haka, domin ku yi aikin alheri. Kamar 
yadda Rubutaccen Maganar Allah ya ce, 

“Ya ba wa mutanen da ba su da kome abubuwa da yawa. 


8.21: K. Mag 3.4 


2 KORINTIYAWA 9 -— 10 401 


Aikinsa na alheri yana nan har abada.” 

10 Allah ne yake ba wa mai shuka iri ya shuka, ya kuma ba 
shi abinci. Saboda haka Allah zai ba ku iri don ku shuka, shi ne 
kuma zai sa irin ya yi girma. Ta haka ne zai sa bayarwan nan 
taku ta yardar rai ta Kara muku albarkar ayyukanku na alheri. 1! A 
koyaushe zai albarkace ku cikin dukkan kome don ku zama masu 
bayarwa da dadin rai kullum. Ta haka mutane da yawa za su gode 
wa Allah saboda kyautai wadanda za ku aika musu ta wurinmu. 
12 Domin aikin nan na alherin da kuke yi ba biyan bukatar masu 
bi kadai yake yi ba, har ma yana Kara kawo godiya ga Allah. 
13 Kuma saboda abin shaidar da wannan aikin yake kawowa game 
da ku, yawanci za su daukaka Allah don biyayyarku ga bisharar 
Almasihu, wadda kuka gaskata da ita, kuma saboda taimakon da 
kuka yi musu da sauran mutane duka hannu sake. 14 Su kuwa za 
su yi muku addu'a, suna kuma tunaninku a zuciyarsu saboda 
alherin nan wanda ya wuce gaban misalin da Allah ya yi muku. 
15Mu gode wa Allah saboda wannan kyautar da ya yi mana, 
kyautar da ta fi Karfin magana. 


Bulus Ya Kāre Kansa game da Aikinsa 


1 0 1 Ni Bulus da kaina, ina rokonku, ni da ake ce da ni “mai 

saukin kai” idan ina tare da ku, amma “mai matsawa” 
in ba na tare da ku. Bisa ga tawali'u da saukinkai na Almasihu, 
2 ina rokonku, kada ku tilasta ni in matsa muku sa'ad da na zo, 
domin na san zan iya matsa wa wadanda suke cewa wai abin 
da muke yi, sha'anin duniya ne. “Ko da yake muna zama a 
duniya, yakin da muke yi ba irin na duniya ne ba. “Gama 
makamanmu na yaki ba na duniya ba ne, na ikon Allah ne, 
wadanda muke amfani da su don rushe makamai masu Karfin 
da suke kāre abokan gabanmu. 5 Muna ka da kowane mai mūsu, 
muna rushe dukkan wani abin da zai hana sanin Allah, muna 
kuma sa mutane su yi tunani cikin bauta da biyayya ga 
Almasihu. 6 A shirye muke mu ba wa kowa da ya Ri yin biyayya 
horo, in dai kun tabbata kuna biyayya. 

7 Ku dubi abin da yake a bayyane mana!/ Idan wani ya ce shi 
na Almasihu ne, bari wannan mutum ya sake tunani, zai gane 
cewa mu ma na Almasihu ne. $ Ko da ina takama a kan ikon nan 
namu da Ubangiji ya ba mu saboda gina ku, ba don rushe ku ba, 


9.9: Zab 112.9 9.10: Ish 55.10 
410.7 Ku dubi abin da yake a bayyane mana: Wani juyi na wadannan 
kalmomi shi ne “Kuna duba abubuwa yadda ido yake gani ne kawai.” 


402 2 KORINTIYAWA 10 — 11 


ba ni da abin jin kunya a ciki. | Ba na so ku yi tsammani tsoro 
nake so in ba ku a cikin wasikuna. !? Ana cewa, “Wasikun Bulus 
masu tsanani da Karfi ne, amma idan yana nan tare da mu da 
kansa, shi ba mai magana mai Karfi ba ne, kuma maganarsa ba 
kome ba ne.” 1! Dole irin mutanen nan su gane cewa babu wani 
bambanci tsakanin abin da muka rubuta a cikin wasikunmu in ba 
ma nan, da kuma abin da za mu yi in muna tare da ku. 

12 Wane mu! Ai, ba mu isa mu gwada, ko mu dauki kanmu 
kamar mutanen da suke gani sun fi kowa ba. Su wadannan mutane 
masu auna kansu da juna, suna kuma neman bambanci tsakaninsu 
da juna, wawaye ne! 

13 Amma dai ba za mu yi takama fiye da yadda ya kamata 
ba, sai dai mu tsaya a kan iyakar da Allah ya yanke mana, wadda 
ta hada har da ku. ?4 Ai, ku ma kuna cikin iyakar da Allah ya ba 
ni, saboda haka ban wuce gona da iri ba da na je har wurinku 
don wa'azin Labari Mai Dadi na Almasihu. !5 Takamarmu ba fiye 
da yadda ya kamata take ba, ba ta kuma shafi aikin wadansu ba. 
Amma muna sa zuciya bangaskiyarku za ta rika Karuwa, ta haka 
kuma filin aikinmu a cikinku ya rika Karuwa sosai. 16 Ta haka za 
mu yi wa'azin Labari Mai Dadi a wadansu kasashe gaba da ku, 
ba tare da neman suna a aikin da wani ya riga ya yi a filin da 
aka sa shi ba. 

17 Amma kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah ya ce, 
“Duk wanda zai yi takama, ya yi takama da Ubangiji.” 18 Gama 
ba mai yabon kansa ake yarda da shi ba, sai dai mutumin da 
Ubangiji ya yaba. 


Bulus da Manzannin Karya 
1 1 1 Ina fata za ku yi hakuri da ni ko ina dan wawanci. Sai 
ku dai yi hakuri da ni! ? Ina kishi saboda ku, da irin kishin 
da Allah yake yi a kanku. Na shirya aurenku da Almasihu, ina 
kuma so ku zauna da tsarki, don in mika ku gare shi kamar yadda 
ake mika amarya mai tsarki ga wanda shi ne kadai mijinta. 
3 Amma ina tsoro kada yă zama abin da ya faru da Hawwa’u, yă 
faru da ku. Maciji ya rude ta da wayonsa har ta yi zunubi. Haka 
ku ma, tunaninku zai iya zama marar kirki, ta haka, ba za ku 
kasance da cikakken ba da kai da kuma aminci cikin Almasihu 
ba. “Gama kuna da saukin yarda da wadanda suke zuwa wurinku. 
Kun yarda da koyarwarsu a kan Yesu, ko da yake ta yi dabam 
da wadda muka yi wa’azi. Kun yarda da ruhun da suka yi muku 


10.17: Irm 9.24 11.3: Far 3.1-5,13 


2 KORINTIYAWA 11 403 


alkawari, wannan ruhu kuwa ba Ruhu Mai Tsarki da kuka karba 
ba ne. Kun kuma yarda da bishararsu, ko da yake ta yi dabam da 
wadda muka yi muku. 

5 Ban yi tsammani wadannan da kuke ce da su “manyan 
mangzanni” sun fi ni da wani abu ba. $Mai yiwuwa ba a koyar 
da ni a magana ba, amma ina da sani. Mun nuna muku wannan 
a ta kowace hanya. 

7 Na yi muku wa'azin Labari Mai Dadin nan na Allah a 
kyauta. Na dauki matsayi marar girma, don a daga ku zuwa 
babban matsayi. Na yi laifi ke nan? 8 Na karbo kudi daga wadansu 
jama’un masu bi don aikina a cikinku. Zan ma ce na yi musu 
Kwace domin in yi muku aiki. ? Lokacin da nake tare da ku, na 
bukaci kudi, duk da haka ban dame ku ba. ’Yan’uwa masu bin 
da suka zo daga Makidoniya ne suka kawo mini duk abin da nake 
bukata. Ban dora muku nauyi a lokacin ba, kuma zan ci gaba da 
yin haka. 10 Bisa ga gaskiyar Almasihu da take a cikina ta sa na 
ce ba wanda ya isa a duk fadin Kasar Akaya ya ce in bar yin 
takama. !! Ina fadìn haka wai don ba na Kaunarku ne? Allah ya 
san ina Kaunarku. 

12 Zan ci gaba da matakin nan nawa na kin yarda da taimakon 
kudi daga gare ku, domin in hana wadannan “manyan 
manzannin” wani dalilin takama cewa, ai, suna aiki daidai da mu. 
13lrin mutanen nan ba manzannin gaskiya ba ne, amma masu 
aikin Karya ne. Suna mai da kansu kamar manzannin Almasihu. 
14 Ba abin mamaki ba ne, domin ko Shaidan ma da kansa yakan 
mai da kansa kamar mala’ikan haske. IS Saboda haka ba abin 
mamaki ba ne idan bayinsa sun mai da kansu kamar masu aikin 
adalci. A Karshe za su sami ladan da ya yi daidai da aikinsu. 


Wahalar da Bulus Ya Sha cikin Aikinsa 


16 Ina sake cewa, kada wani ya yi tsammani wai ni wawa ne. 
Amma idan kuna tsammanin haka ne, to, ku yarda da ni kamar 
wawa, don ni ma in dan sami abin takama. 17 Ba wai ina bin abin 
da Ubangiji ya umarce ni da ina takama haka ba; a wannan zance 
na takama dai, ina magana kamar wawa ne. !8Da yake akwai 
wadansu masu takama kamar yadda mutanen duniya suke yi, bari 
ni ma in yi haka. ? Ku kam kuna da wayo sosai, har kuna jimre 
wa wawaye da murna! 20Gama in wani ya sa ku bauta, kukan 
jimre masa, ko ya yi muku Rwace, ko ya more ku, ko ya nuna 


11.9: Filib 4.15-18 


404 2 KORINTIYAWA 11 — 12 


muku isa, ko kuwa ya mare ku a fuska. 21 Ina jin kunya in ce 
mun nuna kasawa da ba mu yi wadannan abubuwan ba! 

Amma idan wani yana daga kai a kan wani abu ne, ni ma zan 
yi haka. A nan dai ina magana ne kamar wawa! 2?2Idan su 
Ibraniyawa ne, ni ma haka. Idan su Isra'ilawa ne, ni ma haka. In 
su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka. 5 In su masu hidimar Almasihu 
ne, ni na fi su! (Ina magana kamar ina hauka ne fa!) Ai, na fi su 
Kokari Kwarai da gaske, ga shan dauri, na sha duka da yawa, na 
kuma sha shiga hatsarin mutuwa sau da yawa. ?4Sau biyar 
hukumar Yahudawa suka yi mini bulala talatin da tara.£ 25 Sau 
uku hukumar Romawa suka yi mini bulala. An kuma taba jefe ni 
da duwatsu sau daya. Sau uku jiragen ruwa sun faffashe ina ciki. 
Na kuma taba kwana har na yini a cikin teku, kafin aka zo aka 
cire ni. 26A cikin tafiye-tafiyena na gamu da hatsari a koguna, 
na kuma gamu da hatsari a hannun ' yan fashi. Na sha shiga hatsari 
daga hannun “yan kabilarmu, na kuma sha shiga hatsari a hannun 
wadanda ba Yahudawa ba. Na sha shiga hatsari a birane, na sha 
shiga hatsari a daji, na sha shiga hatsari a teku, na kuma sha shiga 
hatsari a hannun 'yan'uwan Karya. ?” Na sha fama, da wuya, da 
rashin barci, da yunwa, da Kishin ruwa. Sau da yawa na rasa 
abinci, na sha sanyi, na kuma rasa rigar da zan sa. ?8 Ban da 
wadansu abubuwa dabam-dabam kuma, kowace rana ina da 
nauyin kula da dukan jama'un masu bi. ?° Idan wani ya kasa, 
nakan ji kamar ni ne na kasa, idan kuma an sa wani ya fadi cikin 
zunubi, abin yakan sa ni in ji fushi sosai. 

30 In ma ya zama lallai ne in yi takama, to, sai in yi takama 
da abubuwan da suka nuna kāsawata. 3! Allah ya san ba Karya 
nake yi ba, shi da yake Allah, kuma Uban Ubangiji Yesu 
Almasihu. Bari a yi masa yabo har abada! 32 Lokacin da nake 
Dimashku, gwamnan da yake Karkashin sarki Aretas ya tsare 
Kofofin birnin Dimashku don ya kama ni. 33 Amma abokaina suka 
sauko da ni a cikin kwando daga katangar birnin, na kubuce masa. 


Abubuwan da Yesu Ya Bayyana wa Bulus cikin Ru’uya 


12 1 Ko da yake ba za ta amfana kome ba, dole ne in yi 
takama. A yanzu, zan ci gaba da zance a kan abubuwan 
da Ubangiji Yesu Almasihu ya bayyana mini kamar a mafarki da 


11.23: A.M. 16.23 11.24: M. Sh 25.3 11.25: A.M. 16.22; 14.19 

11.26: A.M. 9.23; 14.15 11.32-33: A.M. 9.23-25 

£11.24 bulala talatin da tara: Wannan shi ne horo mai zafi da za a iya yi wa 
Bayahude a jiki. (Dubi M. Sh 25.1-3). 


2 KORINTIYAWA 12 405 


kuma cikin ru'uya. ?Na san wani mutum? wanda yau shekara 
goma sha hudu ke nan, aka dauke shi zuwa sama na uku bisa ga 
ikon Almasihu, ko yana cikin jiki ne, ko ba cikin jiki ba, ban sani 
ba, Allah kadai ya sani. 3Na kuma san mutumin nan, an dauke 
shi zuwa sama na uku, ko yana cikin jiki ne, ko ba cikin jiki ba, 
ban sani ba, Allah kadai ya sani. 4A can ya ji wadansu 
maganganun da ba za a iya fada ba, irin wadanda dan Adam ba 
zai iya yin magana a kai ba. 5 Zan yi takama a kan mutumin nan, 
amma ba zan yi takama da kaina ba, sai dai a kan abubuwan da 
suka nuna kāsawata. “Da na so yin takama, ba zan zama wawa 
ba, don zan fada gaskiya ne. Amma ba zan yi takama ba, don ba 
na so wani ya dauke ni fiye da yadda yake ganina, da yadda ya 
taba ji daga gare ni. 

7 Don a sa kada in yi takama da wadannan mafifitan ru'uya 
sai an aiko mini wata cuta kamar yadda Raya take zafi a jiki. 
Wannan ya zama kamar wanin da Shaidan ya aiko ne don ya 
dinga ba ni wuya, don kuma yă hana ni yawan daga kai. 8 Sau 
uku na roki Ubangiji domin in rabu da wannan abu, °? amma ya 
ce mini, “Alherina ya ishe ka, domin ta wajen kāsawarka ake 
ganin cikakken ikona.” Saboda haka da murna zan Rara takama 
da kāsawan nan tawa domin ikon Almasihu yă zauna tare da ni. 
10 Saboda haka na gamsu da kāsawata, da cin mutuncin da ake yi 
mini, da shan wuya, da tsanani, da masifu saboda Almasihu. Don 
idan ina da kāsawa, a nan ne nake da Karfi. 


Damuwar Bulus game da Masu Bi a Korinti 


11 Na yi wawanci kam, amma ku kuka sa ni. Ku ne kuwa ya 
kamata ku yabe ni. Ko da yake ni ba kome ba ne, bai zama cewa 
“manyan manzannin” nan naku sun fi ni ba. !? Allah ya yi 
abubuwan ban mamaki da al'ajabi ta wurina a cikinku, da na yi 
aikina cikin hakuri. Wadannan abubuwan ban mamaki, sun shaida 
cewa ni manzo ne na gaskiya. '3 Ta wace hanya ce na nuna cewa 
ba ku zama daidai da wadansu jama'un masu bi ba? Ko kuwa 
domin na hana ku ku taimake ni da kudi? Ku yafe mini don abin 
nan da na yi muku! 

14 Ina a shirye in ziyarce ku sau na uku yanzu. Ba zan sa 
muku wani kaya ba, domin ku nake so, ba kudinku ba. Gama bai 


h12.2 wani mutum: Wannan mutumin da Bulus yake magana a kai, Bulus ne 
da kansa. 


112.3 sama na uku: Da Helenanci an rubuta “Faradais” ne a nan. Wato, inda 
Allah yake. 


406 2 KORINTIYAWA 12 — 13 


kamata yara su dauki nauyin iyayensu ba, sai dai iyaye su dauki 
nauyin yaransu. !5 Zan ji dadi in kashe duk abin da nake da shi, 
har da kaina ma, don in taimake ku. Za ku rage Raunar da kuke 
yi mini don ina ta Kara Raunar da nake yin muku? 

16 Za ku yarda da ni cewa ban zama muku wani kaya ba. 
Amma wani zai ce na yi muku wayo ne, na rinjaye ku da Karya. 
17 Na cuce ku ne ta wurin wani daga cikin wadanda na aiko 
gare ku? !8 Na roki Titus ya je, na kuma aiko da wani dan'uwa 
mai bi tare da shi. Za ku ce Titus ya cuce ku ne? Ashe, ni da 
shi ba manufa daya take bi da mu ba? Ba kuma hanya daya 
muke bi ba? 

19 Kada ku yi tsammani cewa duk wannan lokacin, muna 
Kokarin kāre kanmu gare ku ne. Allah ne shaidarmu, muna fadin 
gaskiya cikin Almasihu. Kuma ko mene ne muka yi, ya ku 
wadanda nake Kauna, mun yi ne domin ku ginu. 20 Ina tsoro kada 
watakila idan na zo in same ku ba yadda nake so ba, ku kuma 
ku gan ni ba yadda kuke so ba. Ina tsoro zan tarar da fada da 
kishi, da zafin rai, da sonkai, da zagi, da gulma, da daga kai, da 
kuma tashin hankali. ?! Ina tsoro cewa in na sake kai wurinku, 
Allahna zai sa in ji kunya a gabanku. Ina tsoro kada in yi bakin 
ciki saboda mutane da yawa da suke ta yin zunubi a dā, wadanda 
ba su tuba daga aikin lalata ba, da iskanci, da wadansu irin 
ayyukan nan dai. 


Gargadin Bulus na Karshe 
1 3 1 Wannan zai zama zuwana na uku a wurinku. “Lallai ne 
a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku” 
kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah ya fada. 2 A zuwana na 
biyu wurinku na gargade wadanda suka yi zunubi da sauran 
mutane duka su daina yin zunubi. Yanzu da ba na nan tare da 
ku, ina maimaita irin gargadin nan domin idan na zo ba wanda 
zai kubuce wa horon nan. 3In dai kuna so ku sami tabbaci cewa 
Almasihu yana magana ta wurina, to, ga tabbacin: Almasihu bai 
kāsa ba a cikinku, a maimakon haka ya nuna ikonsa a cikinku. 
4 Ko da yake an gicciye shi ne da rashin Karfi, duk da haka yana 
da rai ta ikon Allah. Mu ma marasa Karfi ne a cikinsa, amma 
game da aikin da za mu yi a cikinku, muna da rai tare da shi, ta 
ikon Allah. 
5 Ku gwada kanku gaba daya don ku san ko kuna bin Yesu 
Almasihu cikin aminci. Ku rika auna kanku. Ashe, ba ku sani 


13.1: M. Sh 17.6; 19.15 


2 KORINTIYAWA 13 407 


cewa Almasihu yana a cikinku ba? Lallai yana nan, wato, in ba 
ku fadi a wannan gwadawar ba. $Ina fata za ku san cewa mu ba 
mu kasa ba. 7 Ba wai muna Kokari mu mai da kanmu kamar mun 
yi nasara ko ba. Muna addu'a ga Allah cewa kada ku yi mugun 
abu, amma ku yi abin da yake da kyau, ko da yake mutane za su 
gani kamar mun kasa ne. $ Gama za mu bi bayan gaskiya, ba za 
mu iya yin abin da yake gāba da ita ba. ? Murna muke yi in ba 
mu da Karfi, amma ku kuwa kuna da Karfi. Kuma muna addu'a 
ku zama cikakku. !! Shi ya sa na rubuta muku wannan tun ba na 
nan tare da ku, don in na zo, kada ya zama mini dole in yi muku 
tsanani game da yin amfani da ikon nan da Ubangiji ya ba ni, 
ikon ginawa, ba na rushewa ba. 


Maganar Karshe 


11 A Karshe dai, 'yan'uwana, sai wata rana. Ku yi Kokarin 
zama cikakku, ku ji rokona, ku yarda da juna ku yi zaman lafiya 
da juna. Ta haka Allah mai Rauna da salama zai kasance tare da 
ku. '?2Ku gai da juna da gaisuwar Rauna. 3 Dukan masu bi suna 
gaishe ku. 14 Alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai Tsarki, su kasance tare da ku 
dukka. 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
GALATIYAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ya rubuta wannan wasika saboda wani rikicewar da ya 
taso cikin masu bin Yesu na kasar Galatiya, inda a da Bulus ya yi 
wa'azi. 

Rikicewar ita ce, Yahudawan da suke masu bi sun nace cewa dole 
wadanda suka tuba su bi dukan al'adu na Yahudawa da kuma Dokar 
Musa kafin su sami ceto. Amma Bulus ya nace cewa ana samun ceto 
ta wurin alherin Allah cikin Yesu ne ba ta wurin bin Dokar Musa ba. 
Bin Dokar Musa yana sa mutane su zama kamar bayi. 

Wasikar ta Karfafa masu bi su mika kansu ga Almasihu domin su 
zama mutane wadanda aka 'yantar da su. Wasikar ta nuna Ruhun Allah 
yakan zauna cikin masu bi har ya sa su yi abin da Allah yake so. Ruhu 
Mai Tsarki kuwa yakan fid da ayyuka masu kyau kamar Kauna, da 
farin ciki, da salama, da hakuri. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-10 

Bulus ya yi bayani game da matsayinsa na manzo 1.11—2.21 
Ceto ta wurin bangaskiya yake 3.1—4.31 

Kira zuwa ga zama cikin Allah 5.1—6.10 

Maganar karshe 6.11-18 


Gaisuwa 

1 1 Daga Bulus manzo. Ba daga wurin mutane ko ta wurin 
mutum ne kiran ya zo mini ba. Amma kiran ya zo mini ne 

daga Yesu Almasihu da Allah Uba wanda ya ta da shi daga 

matattu. ? Dukan ’°yan’uwan da suke tare da ni a nan su ma suna 

gai da dukan jama'un masu bi da suke a Galatiya. 

3 Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Yesu Almasihu su 
kasance tare da ku. 

4 Shi Yesu Almasihu ya ba da kansa domin zunubanmu, don 
yă cece mu daga wannan mugun zamani. Wannan kuwa bisa ga 
nufin Allah Ubanmu ne. 5 Bari daukaka ta tabbata a gare shi har 
abada abadin. Amin. 


408 


GALATIYAWA |1 409 


Ba Wata Bishara Dabam 


6 Abin nan da kuke yi ya ba ni mamaki sosai. A cikin dan 
Rankanin lokaci haka kuna so ku bar bin wanda ya kira ku ta 
wurin alherin Almasihu, har ma kuna komawa zuwa wata 
sabuwar bishara. 7 Ai, babu wata bishara dabam. Na fada haka ne 
don akwai wadansu da suke ta da hankalinku, suna kuma kokari 
su canza gaskiyar bisharar Almasihu. 8 Amma ina gaya muku, 
idan waninmu zai yi muku wata bishara dabam da wadda muka 
yi, ko shi mala'ika daga sama ne, ko mu da kanmu ma, to, bari 
ya zama la'ananne! °? Kamar yadda muka riga muka fada muku 
“ada, ina sake fada muku yanzu cewa duk wanda ya yi muku 
wa'azin wata bishara dabam da wadda kuka riga kuka ji, to, bari 
ya zama la'annane! 

10 Ko:za a ce, ta wurin:yin wannan magana haka ina Rokari 
in sa mutane su yarda da ni ne? A'a. Abin da nake so..shi ne, 
Allah ya yarda da abin da nake yi. Kuna tsammani ina kokari in 
faranta wa mutane zuciya ne? A'a. Da mutane ne nake faranta 
wa zuciya, da ban zama bawan Almasihu ba. 


Yadda Bulus Ya Zama Manzo 


11 “Yan'uwana, ina so in fada muku cewa bisharan nan da 
nake muku wa'azinta, ba daga wurin mutum ta fito ba. 12 Ban 
karbe ta daga wurin mutum ba. Kuma ba wanda ya koya mini 
ita; Yesu Almasihu da kansa ne ya bayyana mini ita. 

13 Kun ji irin zaman da dā na yi a cikin addinin Yahudanci, 
yadda na ba wa 'yan jama'ar masu bin Allah wahala mai zafi 
Rwarai da gaske, har na yi ta kokari in kashe su. #Kun kuma 
san yadda a cikin addinin Yahudanci na fi yawancin Yahudawa 
wadanda muka yi girma tare. Na yi Kokarin bin aladun 
kakanninmu da gaske sosai. 

15 Amma Allah cikin alherinsa ya zabe ni tun kafin a haife 
ni, ya kuma kira ni, har ya yarda 16 ya bude mini ido don in san 
Dansa Yesu, domin in yi wa’azin Labari Mai Dadi ga wadanda 
ba Yahudawa ba. Da ya yi haka ban nemi shawara daga wajen 
wani mutum ba, 17 ban kuma je Urushalima wurin wadanda suka 
riga ni zama manzanni ba. Abin da na yi shi ne, nan.da nan na 
je Kasar Larabawa, sa'an nan na komo Dimashku. !8'Sai bayan 
shekara uku ne na tafi Urushalima domin in ga Kefas wato, Siman 
Bitrus. Na kuwa yi kwana goma sha biyar tare da shi. 19? Bayan 


; 26.9-11 1.14: A.M. 22.3 
: 22.6-10; 26.13-18 1.18: A.M. 9.26-30 


= 
oi 
2 
S> 
Na 


410 GALATIYAWA 1-2 


wannan kuma, ban ga ko daya daga cikin sauran manzannin ba, 
sai dai Yakubu dan'uwan Ubangiji. 2° Abin nan da nake rubuta 
muku, ba Karya ba ne, gaskiya ne; a gaban Allah nake fada. 

2l Daga baya kuma, na tafi Kasar Suriya da ta Kilikiya. 
22 Amma a wancan lokaci, jama'un masu bin Almasihu da suke 
cikin Yahudiya, ba su san ni ido da ido ba tukuna. ?3 Sun dai ji 
kawai an ce, “Mutumin nan wanda dā yake wahalar da mu, ga 
shi yanzu yana sanar da maganar bangaskiyan nan da dā yake 
atawa!” 24Sai suka daukaka Allah saboda abin da ya yi ta 
wurina. 


Sauran Masu Bishara Sun Yarda da Bulus 


2 1 Bayan shekara goma sha hudu na sake komawa zuwa 
Urushalima. A wannan lokacin na tafi tare da Barnaba da 
kuma Titus. ? Allah ne ya nuna mini a cikin ru'uya cewa in tafi. 
Da na kai can, sai na hadu da wadansu shugabannin jama’ar masu 
bi, na bayyana musu yadda nake yin bishara ga wadanda ba 
Yahudawa ba. Na yi musu wannan bayani, su kadai, kada kwazon 
da nake yi cikin aikin nan, ko kokarin da na riga na yi, su zama 
ba amfani. 3 Titus abokin tafiyata ma, ko da yake shi mutumin 
Hellas ne ba wanda ya sa shi dole a yi masa kaciya. 4Maganar 
kaciya ta tashi ne saboda "yan'uwan nan na Karya wadanda suka 
shigo a Boye. Sun shigo ne domin su bata wannan 'yancin da 
muke da shi ta wurin Almasihu Yesu. Suna so su mai da mu bayi, 
Samma ko kadan ba mu yarda musu ba, saboda mu tsare muku 
gaskiyar bishara. 

6 Amma su mutanen nan da aka dauka cewa su manya ne, ba 
su Rara kome a kan koyarwar da nake yi ba, (a ganina ko su wane 
ne duk daya ne a wurina, domin Allah ba ya nuna bambanci). 
7Su dai sun ga yadda Allah ya yarda ya ba ni aikin wa'azin 
bishara ga wadanda ba Yahudawa ba kamar yadda aka ba wa 
Bitrus aikin wa'azi ga Yahudawa. 8 Ga shi Allah wanda ya yi aiki 
a zuciyar Bitrus don hidima ga Yahudawa, shi ne kuma ya yi aiki 
a zuciyata don amfanin wadanda ba Yahudawa ba. 

9 Da ganin yadda Allah ya nuna mini alherinsa haka, su 
Yakubu, da Bitrus da Yohanna, suka yarda. Su da aka dauke su 
shugabannin jama’ar masu bi suka kare ni da Barnaba da zuciya 
daya. Mun yarda da juna cewa mu za mu je wurin wadanda ba 
Yahudawa ba, su kuwa su je wurin Yahudawa. !? Sai dai suka 


2.1: A.M. 11.30; 15.2 2.6: M. Sh 10.17 


GALATIYAWA 2 411 


tuna mana cewa kada mu manta da talakawan da suke wajensu. 
Ni kuwa tun da ma nake marmarin ym haka Kwarai. 


Bulus Ya Tsawata wa Bitrus a Antakiya 


l1 A lokacin da Bitrus ya zo Antakiya, sai na tsawata masa 
fuska da fuska domin laifinsa a fili yake. '? Da farko, yana cin 
abinci tare da masu bi na wadanda ba Yahudawa ba. Amma bayan 
da Yakubu ya aiki wadansu zuwa Antakiya, sai Bitrus ya janye, 
ya ware kansa. Ya yi haka ne domin yana tsoron wadanda suke 
so a yi wa wadanda ba Yahudawa ba kaciya. 

13 Haka ma sauran Yahudawa masu bi sun yi wannan aikin 
rashin gaskiya kamar Bitrus, har ma sun dauki hankalin Barnaba 
a cikin wannan rashin gaskiya. 14 Amma da na ga ba sa yin abinsu 
bisa ga gaskiyar bishara, sai na ce wa Bitrus a gaban kowa duka, 
“Kai Bayahude ne, amma kana bin aladun wadanda ba 
Yahudawa ba. Yanzu za ka sa wa wadanda ba Yahudawa ba dole 
ne su bi aladun Yahudawa?” 


An Ceci Yahudawa da Sauran Wadanda ba Yahudawa ba 
ta Hanya Daya 


15“Ko da yake mu Yahudawa ne bisa ga haihuwa, ba 
wadanda ba Yahudawa ba ko masu zunubi ba, !6 mun sani mutum 
ba zai samu zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin Doka 
ba, sai dai idan ya ba da gaskiya ga Yesu Almasihu. Saboda haka 
mu ma mun ba da kanmu ga Almasihu Yesu. Mun yi haka domin 
mu samu zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin dogara ga 
Almasihu ba ta wurin bin Doka ba. Gama babu wanda yakan 
samu zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin Doka. !7 In 
kuwa ya zama muna so mu sami zaman marasa laifi a gaban 
Allah ta wurin dogara ga Almasihu, sa'an nan an same mu mu 
kanmu ma masu zunubi ne, ashe, ko wannan zai nuna Almasihu 
yana Karfafa zunubi ke nan? A’a, ko kusa! 

18 “Amma idan na tashi ina sāke gina abubuwan da dā na 
rushe na zama mai karyar Doka ke nan. ? Ai, ta wurin Doka na 
zama matacce ga Doka, domin in rayu ga Allah. ? An gicciye ni 
tare da Almasihu. Yanzu ina rayuwa, amma ba don kaina ba ne, 
Almasihu ne yake raye a zuciyata. Wannan rayuwa ta jikin da 
nake yi, rayuwa ce ta wurin dogara ga Dan Allah, wanda ya 
Kaunace ni har ya mutu domina. ?! Ba zan Ri alherin Allah ba. 
Amma idan mutum yana iya samun zaman marar laifi a gaban 


2.16: Zab 143.2; Rom 3.20,22 


412 GALATIYAWA 2-3 


Allah ta wurin bin Doka, wannan ya nuna cewa mutuwar 
Almasihu ta zama banza ke nan.” 


Bin Doka ko Ba da Gaskiya ga Almasihu 


3 1 Ya ku Galatiyawa, kuna hauka ne? Ko wani ya yi muku 
magani ne? Ga shi a fili na bayyana muku Yesu Almasihu 
wanda ya mutu a kan gicciye. ? Yanzu ina so in yi muku 
tambaya daya tak. Ruhun Allah ya zo muku saboda kun bi Doka 
ne, ko kuwa saboda kun gaskata da maganar da kuka ji ne? 
3 Yanzu wane irin rashin tunani kuke da shi haka? Ga shi kun 
fara da Ruhun Allah, amma yanzu kuna so ku Karasa da Kokarin 
kanku na halin mutuntaka! 4 Ashe, wahaloli dabam-dabam da. 
kuka sha sun zama banza ke nan? Haka zai yiwu kuwa? 5 Wato, 
Allah wanda ya ba ku Ruhunsa, yana kuma yin abubuwa masu 
ban mamaki a cikinku, kuna tsammani yana yin haka ne domin 
kuna bin Doka, ko kuwa saboda kun ji maganar Almasihu kun 

kuma gaskata? 

6 Ku duba rayuwar Ibrahim mana. An rubuta cewa, “Ya ba 
da gaskiya ga Allah, saboda haka aka ce da shi mai adalci.” 7 To, 
sai a gane cewa, masu ba da gaskiya ga Allah su ne ’ya’yan 
Ibrahim. 8 Rubutaccen Maganar Allah ya fada tun dā cewa sauran 
wadanda ba Yahudawa ba za su iya samun matsayin adalci a 
gaban Allah ta wurin ba da gaskiya gare shi. Saboda tun dā ma 
an sanar wa Ibrahim Labari Mai Dadi cewa, “Ta wurinka za a yi 
wa dukkan al'ummai albarka.” °’ Ibrahim ya ba da gaskiya ga 
Allah an kuma albarkace shi, haka kuma duk wanda ya ba da 
gaskiya ga Allab, za a albarkace shi tare da Ibrahim. 

10 Gama duk wadanda suke tsammani Allah zai karbe su don 
suna bin Dokar Musa, an la'anta su ke nan. Gama Rubutaccen 
Maganar Allah ya ce, “Duk wanda bai aikata dukan abin da yake 
a rubuce a Littafin Dokar ba, an la'anta shi ke nan.” 1 To, a fili 
yake, babu wanda zai iya zama mai adalci a gaban Allah ta wurin 
bin Doka, domin an rubuta cewa, “Wanda yake da adalci ta wurin 
bangaskiya ga Allah zai rayu.” 12 Ba abin da ya hada bin Doka 
da bangaskiya. Kamar yadda aka rubuta, “Wanda ya aikata dukan 
abin da aka fada cikin Doka, a gare ta ne zai rayu.” 

13 La'antawan nan ta Doka mun kubuce mata, saboda 
Almasihu ya fanshe mu daga la'antawan nan, da yake an mai da 
shi abin la'ana ne. Don an rubuta, “Duk wanda aka kafa shi a 


3.6: Far 15.6; Rom 4.3 3.7: Rom 4.16 3.8: Far 12.3 3.10: M. Sh 27.26 
3.11: Hab 2.4 3.12: L. Fir 18.5 


GALATIYAWA 3 413 


kan gungumen itace, ya zama an la'anta shi ke nan.” 14 Almasihu 
ya yi wannan ne domin albarkan nan da aka yi wa Ibrahim, a yi 
wa sauran wadanda ba Yahudawa ba kuma ta wurin 'Almasihu 
Yesu. 'Ta haka, mu ma, ta wurin bangaskiya, mun iya samun 
Ruhun nan da Allah ya yi alkawari. 


Bambanci tsakanin Doka da Alkawari 


15 ?Yan'uwa, bari in ba ku misalin abin da kùka saba da shi. 
Idan mutum biyu sun yi alkawari sun kuma sa hannu don tabbatar 
da shi, to, ba mai soke shi, ba kuma mai Kara wani abu a kai. 16 To, 
Allah ya yi alkawari da Ibrahim da kuma zuriyarsa..Ba a rubuta 
cewa “da: zuriyoyi” ba, wanda zai nuna kamar da yawa. A'a, an ce 
“Zuriyarka,” mutum daya ke nan, wato Almasihu. 17 Abin da nake 
nufi shi ne Allah ya yi alkawari da Ibrahim ya kuma tabbatar da 
alkawarin. Dokan nan da aka kawo bayan shekara dari hudu da 
talatin ba za ta iya soke alkawarin nan'da Allah ya yi tun da ba. 
18 Gama da cewa albarkan nan ta Allah tana samuwa ta wurin bin 
Doka ne, ashe, da ba za ta samu ta wurin alkawari ba. Ibrahim 
kuwa, ta wurin alkawari ne Allah ya ba shi albarkan. 

19 To, in haka ne, don me aka kawo Doka? An yi Kari da 
Doka ne don a fito da abin da yake'laifi a fili. An kawo ta da 
nufin cewa za a yi aiki da ita har ranan nan da zuriyan nan? na 
Ibrahim zai zo, wanda dominsa ne aka yi alkawarin. Ga shi kuwa 
wannan Doka, mala'iku ne suka ba da ita, ta hannun mutum 
wanda yake tsakanin Allah da mutane. ?? Kuma akan bukaci wani 
a tsakani ne idan da mutum biyu ake zance, Allah kuwa daya ne. 


Manufar Doka 


21 Ashe, wannan yana nufin Doka tana gāba da alkawarin Allah 
ke nan? Wa, ko kusa! Gama da a ce an kawo wata Doka wadda 
za ta sa mu rayu, wannan zai nuna za a sami adalcin Allah ta hanyar 
bin Doka ke nan. ?2Maimakon haka an rubuta cikin Rubutaccen 
Maganar Allah cewa, dukan duniya tana Karkashin ikon zunubi. 
Don me? Domin alkawarin nan da aka yi bisa ga bangaskiya ga 
Yesu Almasihu, a cika ta ta wurin wadanda suka ba da gaskiya. 

23 Kafin lokacin bangaskiya yă zo, Dokan nan ta kulle mu 
kamar 'yan kurkuku. Ba dama mu fita sai ta wurin bangaskiya 
ga Yesu, wadda aka bayyana daga baya. ?4 Wato, aka danka mu 
a hannun Doka don ta kai mu ga Almasihu. Ta haka, ya zama ta 


3.13: M. Sh 21.23 3.16: Far 12.7 3.17: Fit 12.40 3.18:.Rom 4.14 
43.19 zuriyan nan: Wato, Yesu ke nan. 


414 GALATIYAWA 3 -4 


wurin bangaskiya ne muka sami zaman marasa laifi a gaban 
Allah. 25 Yanzu kuwa da yake lokacin bangaskiya ya zo, ba mu 
Karkashin Doka kuma. 

26 Ta wurin bangaskiya ne dukanku kuka zama 'ya' yan Allah 
saboda zamanku a cikin Almasihu Yesu. ?7 An kuma yi muku 
wankan baftisma wadda ta nuna cewa ku na Almasihu ne, saboda 
haka kun kuma dauki halin Almasihu, ya zama halinku. 28 Saboda 
haka, ba bambanci tsakanin Yahudawa da wadanda ba Yahudawa 
ba. Ba kuma bambanci tsakanin da ko bawa, ko tsakanin mace 
da namiji. Dukanku daya ne ta wurin tarayya da Almasihu Yesu. 
29 In kuwa ku na Almasihu ne, kun zama zuriyar Ibrahim ke nan, 
kuma za ku karbi gādon nan da Allah ya yi alkawarinsa. 

4 1 Wato, yaro wanda yake magaji lokacin da yake dan yaro, 

shi da bawa duk daya ne, ko da yake dukan abin da yake 
gidansu nasa ne. ? Yana hannun iyayen goyonsa da wakilai har 
zuwa lokacin da ubansa ya sa. 3 Haka yake gare mu, sa'ad da 
muke yara kafin hanyar Almasihu ta bayyana. Muna kamar bayi 
ga ikokin da suke mulkin wannan duniya. 4Amma sa’ad da 
lokacin da Allah ya shirya ya cika, sai Allah ya aiko da Dansa. 
Ya zo ta wurin haihuwar mace. An sanya shi Rarkashin ikon Doka 
tun daga haihuwa, Sdomin ya fanso wadanda suke karkashin 
Doka, ya kuma mai da su a matsayin 'ya'yan Allah. 

6 Domin a nuna ku 'ya'yansa ne, Allah ya aiko da Ruhun 
Dansa a cikin zuciyarku, yana kira ga Allah cewa, “Baba!” 7 Don 
haka kai ba bawa ba ne kuma, kai da ne. Da yake kai da ne, 
Allah zai sa ka ci albarkar gadonsa. 


Bulus Ya Damu a kan Galatiyawa 


8 Da ba ku san Allah ba, kuna bauta wa wadansu alloli 
wadanda ainihi ba kome suke ba. ? Amma yanzu kun san Allah, 
ko kuma a ce Allah ya san ku, yaya za ku sake komawa karkashin 
mulkin ikokin duniyan nan marasa Karfi? Abin tausayi ne su. Me 
ya sa kuke so ku sake zama bayinsu kuma? !! Ga shi kukan ba 
da kanku ga kiyayen wadansu ranaku da watanni, da lokatai, da 
shekaru. 1! Abin da kuke yi ya ba ni tsoro, don ya zama kamar 
duk wahalar da na yi a kanku banza ne! 

l2 Ina rokonku 'yan'uwana, ku zama kamar yadda nake. 
Gama ni ma kamar ku nake. Ba ku yi mini wani laifi ba. 13 Kun 
san rashin lafiyar da na yi, shi ne ya yi mini hanyar da na kawo 
muku bishara da farko. #Ko da yake rashin lafiyata ta zama 


3.29: Rom 4.13 4.5-7: Rom 8.15-17 


GALATIYAWA 4 415 


babbar damuwa a wurinku, duk da haka ba ku yi mini reni ko ku 
Ri ku kula da ni ba. Kun dai kare ni kamar mala’ika daga sama, 
ko kuwa kamar yadda kuka karbi Almasihu Yesu da kansa. 15 Kun 
yi murna sosai a lokacin! To, yanzu fa, ina farin cikin da kuka ji 
saboda ni? Na tabbata, a lokacin, da mai yiwuwa ne da kun ciccire 
idanunku kun ba ni! 16 Ashe, yanzu kun mai da ni abokin gābanku 
ne saboda na gaya muku gaskiya? 

17 Wadannan mutane sun rike ku da aniya sosai, amma abin 
da suke nufi ba shi da kyau. Suna so su raba ku da ni, don duk 
niyyarku ta koma gare su. !8 Ai, yana da kyau a kasance da irin 
wannan niyya idan da nufi mai kyau ne. Wannan yă kuma kasance 
haka koyaushe, ba wai sai lokacin da nake tare da ku kawai ba. 
19 Ya ku ’ya’yana, yanzu ya zama sau biyu ke nan da nake jin 
zafin haihuwarku. Kuma zan ci gaba da wannan wahala sai halin 
Almasihu ya kafu a zukatanku. ? Ayya! Da ce ina tare da ku 
yanzu, da sai in canza muryata. Kai, na damu kwarai saboda ku! 


Misali a kan Hajaratu da Saratu 


21 Ku gaya mini ku da kuke so ku bi Doka, kun gane da 
abin da Doka take nufi ne? 22 Gama a rubuce yake cewa Ibrahim 
yana da 'ya'ya biyu maza, daya dan an haife shi ne ta wurin 
“yargidansa,” dayan kuma ta wurin matarsa. 53 Dan nan na 
’yargida, Ibrahim ya samu ne ta hanyar da aka saba samun 
’ya’ ya. Amma daya dan nan na matarsa an haife shi ne ta wurin 
alkawarin da Allah ya yi masa. 24 Wannan misali ne, matan nan 
biyu sun nuna alkawari biyu. Hajaratu ita ce mai haihuwar bayi, 
ita kwatanci ce na alkawarin da aka yi a Dutsen Sinai. 9 25 Wato, 
Hajaratu ta zama misalin Dutsen Sinai wanda yake a Kasar 
Larabawa. Ita ce kwatancin birnin Urushalima ta yanzu, don ita 
da ’ya’yanta duk bayi ne. 28 Amma Urushalima ta sama tana da 
’yanci, kuma ita ce wadda ta haife mu. ?7 A rubuce yake cewa, 

“Ki yi farin ciki 
ya ke mace wadda ba kya haihuwa, 
Ki yi ihu na murna 
ke da ba ki taba jin zafin haihuwa ba, 
Don yaran mace wadda mijinta ya bar ta sun yi yawa. 
Sun fi yaran mace mai miji.” 
4.22: Far 16.15; 21.2 4.27: Ish 54.1 


4.22 ”yargidansa: Da Helenanci an rubuta “baiwa” ne a nan. 
54.24 Dutsen Sinai: Shi ne inda Allah ya ba da dokokinsa ga Musa. 


416 GALATIYAWA 4-5 


28 To, 'yan'uwa, mu :ma mun zama 'ya'yan Allah ta wurin 
alkawari kamar Ishaku. 2 A wancan lokaci kuwa dan nan da aka 
haifa ta hanyar da aka saba ya tsananta wa dan nan da aka haifa ta 
wurin ikon Ruhun Allah. Haka kuma yake har yanzu. 3? Amma a 
rubuce yake cikin Rubutaccen Maganar Allah cewa, “Ka kori 
“yargidan nan da danta, domin yaron "yargidanka ba zai raba gado 
tare da dan nan da matarka ta haifa ba.” 3! Saboda haka “yan'uwa, 
mu ba 'ya'yan 'yargida ba ne, mu dai "ya yan mace ne wadda take 
da 'yanci. 


'Yanci cikin Almasihu 


5 1 Don zaman 'yanci shi ne dalilin da Almasihu ya 'yantar da 
mu. Saboda haka sai ku tsaya da karfi, kada ku yarda ku 
zama bayi kuma. 

2 To, ku ji ni. Ni Bulus ina gaya muku, in kun yarda a yi muku 
kaciya, wannan ya nuna Almasihu ba shi da amfani gare ku ke nan. 
3Ina sake tuna muku cewa duk wanda ya yarda ya bi dokar yin 
kaciya, to, ya zama dole ya bi dukan Doka ke nan. #Ku da kuke 
Kokarin samun zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin bin Doka, 
kun riga kun fid da kanku daga bin Almasihu ke nan. Kun kauce 
wa alherin Allah. “Mu dai mun sa zuciya Allah zai sa mu sami 
zaman marasa laifi a gabansa, wannan shi ne abin da muke jira 
kuma daga wurin Ruhun Allah wanda yake aiki ta wurin 
bangaskiyarmu ga Almasihu. é Gama in muna cikin Almasihu Yesu, 
ko da kaciya, ko da rashin kaciya ba wani abu ba ne a gare mu. 
Amma abin da muka fi kula da shi shi ne mutum ya ba da gaskiya 
ga Almasihu, yă kuma yi wannan ta hanyar Rauna. 

7 Da farko kuna ci gaba sosai. Wane ne ya hana ku bin 
gaskiya? 8 Lallai rudin da aka yi muku bai zo daga wurin Allah, 
wanda ya kira ku ba. “Kamar yadda akan fada, “Dan Kankanin 
yisti ne yakan sa babban burodi ya kumbura.” 10? Saboda 
zumuncinmu cikin aikin Ubangiji, na tabbata ba za ku bi wani 
ra'ayi dabam da nawa ba. Kuma shi wanda yake ta da hankalinku 
zai sha hukunci, ko shi wane ne. 

11 “Yan'uwana, idan har yanzu ina wa’azi a yi kaciya ne, 
‘to, don me har yanzu mutane suke ba ni wuya? Idan ina goyon 
bayan cewa dole ne a yi kaciya, ai, da maganata game da 
mutuwar Almasihu a kan gicciye ba za ta zama abin tuntube 
ga kowa ba ke nan! 12 Ai, masu ta da hankalinku din nan, 
gwamma su ci gaba su yanke gabansu gaba daya! 


4.29: Far 21.9 4.30: Far 21.10 5.9: 1 Kor 5.6 


GALATIYAWA 5-6 417 


13 “Yan'uwana, ku dai an kira ku zuwa 'yanci musamman. 
Amma ku lura kada 'yancin nan naku ya zama dalilin bin sha’awar 
jiki. Maimakon haka bari "yancin nan ya kai ku ga yi wa juna bauta 
cikin Rauna. “Gama dukkan Doka an hada ta a kalma guda, wato, 
“Ka kaunaci abokin zamanka kamar kanka.” 15 Amma in kuna fada 
da juna, kuna cizo, kuna cinye juna kamar namomin daji, ku mai 
da hankali fa, ko kuma dukanku gaba daya ku halaka! 


Bambanci tsakanin Ruhun Allah da Mutuntaka 


16 Nufina shi ne, ku bar Ruhun Allah yă bi da ku. Idan kun 
yi haka ba za ku bi halin mutuntaka ba. 1? Don halin mutuntaka 
ba ya yarda da Ruhu, Ruhu kuma ba ya yarda da halin mutuntaka. 
Wadannan halayen biyu suna gaba da juna. Shi ne ya sa ba ku 
iya yin abin da kuke so ku yi. 18In Ruhun Allah ne yake bi: da 
ku, to, ba kwa karkashin Dokan nan ke nan. 

19 Ayyukan da halin mutuntaka yake yi, suna nan a fili. Ga 
iskanci, da aikin lalata da yin abubuwa masu ban Ryama, ?? da bautar 
gumaka, da maita. Mutane sukan ki juna suna fada, suna kishin 
juna. Ga kuma fushi, da sonkai, da rabuwa, da yin tawaye, ?! da 
kishi, da buguwa, da hada kai:don yin lalata ta wurin shaye-shaye, 
da kuma sauran irin abubuwa kamar haka. Ina yi muku gargadi, 
kamar yadda na riga na yi a dā, cewa masu yin irin wadannan 
abubuwa ba za su sami mulkin Allah ba. 

22 Amma halayen da Ruhun Allah yake haihuwa, su ne Rauna, 
da farin ciki, da salama, da hakuri, da kirki, da nagarta da yin 
aminci, ?3 da ladabi da kuma shan karfin sha'awar jiki. Ai, ba ruwan 
Doka da wadannan abubuwa. ?24Kuma dukan wadanda suke na 
Almasihu Yesu sun kashe halin mutuntaka da mugayen abubuwa 
iri-iri da jiki yake marmarinsu. > Tun da yake Ruhu ne ya ba mu 
rai, bari Ruhu ya bi da mu kuma cikin dukkan zamanmu. 26 Kada 
mu zama masu girmankai ko masu ta da hankalin juna, ko masu 
jin kishin juna. 

Ku Taimaki Juna 

6 1 Yan'uwa, in an ga wani yana cikin yin laifi, ku da Ruhu 
Mai Tsarki yake tare da ku, sai ku komo da shi kan hanya. 

Amma ku yi haka da halin ladabi, a hankali kuma, domin kada 

maimakon dawowa da dan'uwanku, ku ma ku fadi cikin jaraba. 

2Ku taimaki juna ta wajen daukan wahalar juna. Ta haka ne za ku 

cika dokar Almasihu. 3In wani yana tsammani shi wani abu ne 


5.14: L. Fir 19.18 5.17: Rom 7.15-23 


418 GALATIYAWA 6 


alhali kuwa shi ba kome ba ne, rudin kansa yake yi. #Bari kowa 
ya gwada aikinsa ya gani. Idan ya yi kyau, sa'an nan zai iya takama 
da abin da ya yi da kansa, ba sai ya gwada kansa da wani ba. 
SGama ya kamata kowa ya dauki kayan kansa. 

6 Duk wanda aka koya masa maganar Almasihu sai ya ba da 
nasa rabo na abubuwan alheri zuwa ga wanda ya koya masa. 

7 Kada ku rudi kanku, ai, ba ya yiwuwa a yi wa Allah wayo. 
Duk abin da mutum ya shuka, shi zai girba. 8 Idan mutum ya yi 
shuka ta biyan sha’awar jiki, wannan zai kai shi ga mutuwa. Idan 
kuwa ya yi shuka ta biyan bukatar Ruhu, zai sami rai na har 
abada. ? Saboda haka kada mu gaji da yin abin da yake da kyau. 
Gama idan ba mu gaji muka bar kokari ba, lokaci zai zo da za 
mu yi girbi mai albarka. !° To, saboda haka, duk sa'ad da muna 
da zarafi, sai mu kyautata wa dukkan mutane, tun ba wadanda 
suke 'yan'uwanmu cikin Almasihu ba. 


Maganar Karshe 


11 Ku dubi irin manya-manyan rubutun da nake yi muku da 
hannuna. !2 To, mutanen nan da suke so ku yi kaciya su masu 
girmankai ne, suna so a ga su wani abu ne. Suna yi muku haka 
ne don suna tsoron shan wuyar da za su yi saboda gicciyen 
Almasihu. !3 Ai, ko wadanda aka yi musu kaciya ma ba sa kiyaye 
Doka. Su dai suna so a yi muku kaciya don su yi ta daga kai 
cewa su ne suka sa a yi muku kaciya. 14 Amma ni ko kusa ba zan 
daga kai ba. Ko zan daga kai ma, sai dai a kan gicciyen 
Ubangijinmu Yesu Almasihu. Gama ta wurin mutuwarsa a kan 
gicciye ne sha'anin duniya ya mutu a gare ni, ni kuma na mutu 
ga sha'anin duniya. IS Kaciya da rashin kaciya ba kome suke ba, 
babban abu shi ne mutum ya zama sabuwar halitta. 16 Salama da 
jinai su kasance tare da dukan wadanda suke bin wannan 
sabuwar doka, wato, dukan mutanen Allah na gaske. 

17 A Karshe 'yan'uwa, kada kowa ya Kara damuna da wani 
abu, domin alamun raunukan da nake da su a jikina“ sun nuna 
cewa ni bawan Yesu ne. 

18 Bari alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu yă kasance tare 
da ku, 'yan'uwa. Amin. 

“6.17 alamun raunukan da nake da su a jikina: Wato, raunuka daga bulalar 
da aka yi masa saboda yana wa'azin Almasihu. 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
AFISAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasika mai yiwuwa a shekara ta 
A.D. 60 a lokacin da yake a kurkuku a Roma. An aika da Wasikar 
Bulus zuwa ga Afisawa da nufin idan sun gama karantawa, su aikar da 
ita zuwa ga wadansu jama’ar masu bi. 

Muhimmin abu cikin wannan wasika shi ne yadda Allah ya shirya 
zai tara mutanen duniya duka a karkashin ikon Yesu Almasihu, ba 
mutane kawai ba, amma har ma da dukkan halitta a sama da kasa. 
Wasikar kuwa ta Rarfafa masu bi su yi zamansu ta hanyar da za ta 
nuna cewa sun zama daya da gaske, ba ta baki kawai ba. 

Da farko wasikar ta fara maganar hada kai, tana nuna yadda Allah 
Uba ya zabi mutanensa, ya bayyana alherinsa ta hanyar gafarta musu 
laifofinsu, ya 'yantar da su daga ikon zunubi ta wurin mutuwar Yesu 
Almasihu, har ya tabbatar da alkawarinsa ta wurin aikin Ruhu Mai 
Tsarki. A cikin wannan wasika za a sami misalai wadanda suka nuna 
zumuncin mutanen Allah da Almasihu: An kwatanta jama’ar Almasihu 
da jikin mutum, Almasihu kuma shi ne kai; an kwatanta su da amarya, 
Almasihu kuma shi ne ango. An kwatanta su da tushen gini, Almasihu 
kuma shi ne dutsen da ya sa ginin gaba daya ya zama da karfi. Ya yi 
dukan wannan saboda daukakar sunansa. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-2 

Zama daya na 'yan Adam cikin Almasihu 1.3—3.21 
Yadda za a nuna an zama daya 4.1—6.20 

Maganar karshe 6.21-24 


Gaisuwa 
1 1 Daga Bulus, manzon Almasihu Yesu ta wurin nufin Allah, 
zuwa ga mutanen Allah wadanda suke Afisa,“ wadanda suke 
da aminci cikin bin Almasihu Yesu. 
2 Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


1.1; A.M. 18.19-21; 19.1 
%1,1 wadanda suke Afisa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dä ba su.da 
wadannan kalmomi. 


419 


420 AFISAWA 1 


Albarkun Ruhaniya cikin Almasihu 


3 Mun gode wa wanda yake Allah na Ubangijinmu Yesu 
Almasihu da Ubansa kuma, da yake ta wurin Almasihu ne Allah 
ya yi mana albarka cikin mulkinsa a samaniya, ya kuma ba mu 
kowace albarka ta ruhaniya. “Ya zabe mu ta wurin zamanmu 
daya da Almasihu tun ba a halicci duniya ba, mu zama masu 
tsarki, marasa laifi a gabansa. 

Saboda Kaunarsa, 5 Allah ya riga ya shirya mu mu zama 
"ya" yansa ta wurin Yesu Almasihu, bisa ga nufinsa na alheri. $ Ya 
yi haka domin mu yabi darajar alherinsa da ya ba mu kyauta a 
yalwace ta wurin Dansa da yake Rauna. 7 Ta wurin mutuwar 
Almasihu ne muka sami 'yanci, wato, yafewar zunubanmu. Ya 
yi wannan kuma bisa ga yawan alherinsa $ da ya ba mu ba iyaka. 

Da hikima marar iyaka, da ganewa kuma, ? Allah ya sa muka 
san asirin nufinsa na abin da ya nufa, wanda ya kuma cika ta 
wurin Almasihu. '!Nufinsa ke nan, idan lokaci ya cika, ya 
harhada dukan abubuwa a karkashin ikon Almasihu, wato, dukan 
abubuwan da suke sama da abubuwan da suke kasa gaba daya. 

ll Ta wurin Almasihu kuma, Allah ya zabe mu mu zama 
mutanensa. Tun da farko ma, ya riga ya shirya wannan. Ai, shi 
ne wanda yake aikata dukan abubuwa bisa ga nufinsa. !? Nufinsa 
da ya zae mu shi ne domin mu da muka fara sa zuciya ga 
Almasihu mu yi zaman yabon daukakar Allah. 

13 Ta wurin Almasihu, ku ma kun zama mutanen Allah 
lokacin da kuka ji maganar gaskiya, wato, Labari Mai Dadìn da 
ya kawo muku ceto. A lokacin da kun ba da gaskiya ga Almasihu, 
Allah ya ba ku Ruhu Mai Tsarki kamar yadda aka yi muku 
alkawari zai yi, yă zama kamar alama wanda yake nuna ku nasa 
ne. 14Ruhu Mai Tsarki shi ne ya tabbatar mana cewa Allah zai 
ba mu abin da ya yi alkawari, har ya sa muka sani nan gaba Allah 
zai ceci wadanda suke nasa. Wannan kuma domin yabon 
daukakarsa ne. 


Addu'ar Bulus don Mutanen Afisa 

15 Saboda haka da yake na ji labarin yadda kuka ba da gaskiya 
ga Ubangiji Yesu, da kuma yadda kuke Raunar dukan mutanen 
Allah, 16 ban fasa gode wa Allah saboda ku ba. Duk sa'ad da nake 
addu'a dominku, nakan yi haka 17da nufin cewa Allah na 
Ubangijinmu Yesu Almasihu, Uba Madaukaki, ya rika ba ku 


1.7: Kol 1.14 


AFISAWA 1-2 421 


Ruhunsa mai ba da hikima da bayani don ku karu cikin sanin 
Allah. !8 Ina addu'a kuma Allah ya ba ku ganewa domin ku san 
komene ne sa zuciyan nan da ya kira mu a kansa, ku kuma san 
darajar dukiyan nan wadda take ta mutanen Allah, wato, 
albarkunsa. !? Ina addu'a har yanzu ku san karfin ikonsa wanda 
ya wuce gaban misali, wanda yake aiki a cikinmu, mu da muka 
ba da gaskiya. Ikon nan da yake aiki a cikinmu, daya ne da ikon 
nan 20 wanda ya yi aiki cikin Almasihu sa'ad da Allah ya tashe 
shi daga matattu, ya kuma ba shi wurin zama mai daraja tare da 
shi a sama. ?!A can Almasihu yake mulki a kan dukan masu 
sarauta da iko da Karfi da mulki. Yana da suna wanda ya fi 
kowane suna da za a bayar, ba a duniya kadai ba, har a wurin 
zaman matattu ma. 22 Allah kuma ya sa kome a Karkashin ikon 
Almasihu, ya kuma sa shi, shi mai mulkin abu duka, ya zama 
shugaban jama'ar masu bi. 23Jama'ar masu bi ita ce jikin 
Almasihu. A cikin jama’ar masu binsa kuma Almasihu ya zama 
cikakke, kamar yadda shi kansa shi ne cikawar dukan abubuwa 
ko’ina. 
Daga Mutuwa zuwa Rai 

1A dā kuna kamar mutanen da suka mutu ne, saboda 

laifofinku da zama cikin zunubin 2da kuke lokacin da kuke 
bin hanyoyin duniyan nan, kuna bin sarkin masu iko a sararin 
sama,” wato, ruhun nan da yake zuga zuciyar mutanen da suka 
Ki biyayya ga Allah. 3 Dukanmu dai haka muke a da, muna bin 
sha’awace-sha’awacen jikinmu, muna yin abin da jiki da zuciya 
suke zuga mu mu yi kawai. Ta haka, bisa ga halinmu na "yan 
Adam, mu ma da fushin Allah ya zo kanmu kamar yadda yake 
a kansu su ma. 

4 Amma Allah mai yawan tausayi ne, Kaunarsa kuma zuwa 
gare mu ta yi yawa Rwarai, 5 har tun sa'ad da muke matattu ta 
wurin Zunubanmu, sai ya rayar da mu tare da Almasihu. Ta 
wurin alheri ne aka cece ku. 9 Ya tashe mu tare da Almasihu, 
har ta wurin Almasihu Yesu, muka sami wurin zama a 
samaniya. 7 Allah ya yi wannan kuwa domin a zamani mai zuwa 
yă nuna yawan alherinsa wanda ba iyaka. Alherin nan nasa, ya 
nuna mana shi a cikin Almasihu Yesu. 8 Ai, ta alherin Allah ne 
kuka sami ceto ta wurin bangaskiya. Wannan kuwa ba Kokarin 
kanku ba ne, kyauta ce ta Allah. ? Ba kuwa saboda aikin lada 


1.20: Zab 110.1 1.22: Zab 8.7 1.22-23: Kol 1.18 2.1-5: Kol 2.13 
2.2 sarkin masu iko a sararin sama: Wato, Shaidan ke nan. 


422 AFISAWA 2 


ba, don kada wani ya daga kai. 1° Ai, mu da kanmu aikinsa ne, 
an canza halittarmu albarkacin Almasihu Yesu, musamman 
domin mu yi ayyuka masu kyau wadanda Allah ya riga ya 
shirya mana tun da fari mu yi. 


Almasihu Ya Hada Dukan Mutane 


11 Saboda haka, ku tuna yadda kuke a da. Ku ba Yahudawa 
ba ne bisa ga haihuwa. Su wadanda suke kiran kansu “masu 
kaciyan” nan, sukan kira ku “marasa kaciya”. Ga shi kuwa, 
kaciyan nan ta jiki ce, wadda ake yi da hannu. !? Ku tuna a 
lokacin ba ruwanku da Almasihu, ba ku da matsayi cikin 
jama'ar Allah, ba ku cikin alkawaran nan da Allah ya yi wa 
iyayenmu. Ku dai a duniyan nan ba ku da bege, ba ku da Allah. 
13 Amma yanzu kuna cikin Almasihu Yesu, ku da dā kuke can 
da nesa, an kawo ku kusa ta wurin jinin Almasihu. 14 Gama 
Almasihu shi ne salamarmu, shi wanda ya dauki Yahudawa da 
wadanda ba Yahudawa ba, ya sa su su zama daya. Ya rushe 
katangan nan da ta raba su, wato, Kin juna da yake tsakaninsu. 
15 Ya soke Dokan nan mai umarnai da dokoki ta wurin ba da 
jikinsa. Ya yi haka domin yă halicci sabuwar zuriya daga 
zuriyan nan biyu. Ta haka kuma ya kawo salama tsakaninsu. 
16 Ya mai da su duka biyu ga Allah, su zama jiki daya. Ya yi 
haka ta wurin mutuwarsa a kan gicciye, da yake ya fid da 
Kiyayyar da ta raba su a dā. I? Ya kuwa zo ya yi muku wa'azin 
Labari Mai Dadi na salama, ku wadanda ba Yahudawa ba, ku 
da kuke nesa da Allah; ya yi wa Yahudawa kuma haka, su da 
suke kusa. !8 Ai, ta wurinsa ne dukanmu biyu za mu sami damar 
zuwa wurin Uba ta hanya daya, wato, Ruhun Allah. 

19 Saboda haka, yanzu ku wadanda ba Yahudawa ba ba baki 
ba ne kuma, ba ku rasa wurin zama ba. Ai, ku masu 'yanci ne 
tare da sauran tsarkaka, "yan gida ne kuma kamar sauran iyalin 
Allah. ? An kafa ku duka a bisa tushen da manzanni da 
annabawa suka gina, Almasihu Yesu kansa kuwa shi ne 
muhimmin dutsen ginin. ?! Shi ne wanda ta wurinsa dukan ginin 
yake hade, shi ne kuma yake sa ginin ya yi ta Kara girma har 
ya zama wurin sujada mai tsarkin da aka kebe wa Ubangiji. 
22 A cikinsa ne ku kuma aka gina ku, tare da sauran domin ku 
zama gida inda Allah yake zama ta wurin Ruhunsa. 


2.15: Kol 2.14 2.16: Kol 1.20 2.17: Ish 57.19 


AFISAWA 3 423 


Hidimar da Bulus Ya Yi wa Wadanda ba Yahudawa ba 


1 Domin haka, ni Bulus, na zama dan kurkuku saboda 

Almasihu Yesu domin amfanin ku wadanda ba Yahudawa 
ba. ? Na tabbata kun ji labari yadda Allah, a cikin alherinsa, ya 
ba ni baiwa ta yin hidiman nan don taimakonku, ? wato, yadda ta 
wurin ru'uya Allah ya sanar da ni asirin nufinsa kamar yadda na 
riga na rubuta labarinsa a takaice. 4 Idan kuwa kun karanta, za ku 
iya gane da abin da na sani a kan asirin Almasihu. SA zamanin 
da ba a gaya wa 'yan Adam wannan ba, kamar yadda yanzu Allah 
ya bayyana wa manzanninsa masu tsarki da annabawa masu tsarki 
ta wurin Ruhu. 6 Asirin shi ne, ta wurin bisharar Almasihu Yesu, 
su wadanda ba Yahudawa ba sun zama abokan gado tare da mu 
Yahudawa. Su, da mu, mun zama kamar gabobin jiki daya ne. 
Su ma suna da rabonsu cikin alkawarin‘ da Allah ya yi mana ta 
wurin Almasihu Yesu. 

7 An kuwa mai da ni mai hidimar wannan bishara. Aikin nan 
kuwa, baiwa ce aka yi mini, wato, alherin da Allah ya ba ni ta 
wurin ikonsa, ikon da yake aiki a cikina. 8 Ko da yake ni ba kome 
ba ne cikin mutanen Allah, ni aka ba wannan baiwa mai daraja, 
in kai wa wadanda ba Yahudawa ba arzikin Labari Mai Dadin 
nan a kan Almasihu, wanda ba a iya lissafi. ? Domin kuma in 
bayyana wa dukan mutane yadda Allah yake aikata shirin nan na 
asiri wanda shekara da shekaru yake a boye a gunsa, shi wanda 
ya halicci dukan abubuwa. 1° Nufinsa shi ne, yanzu, ta wurin 
jama’ar masu bi, a sanar da hikimar Allah iri-iri ga masu sarauta 
da masu iko a samaniya. 1! Wannan kuwa an yi shi ne bisa ga 
nufin nan da Allah ya nufa tun daga farko, ya kuma aikata cikin 
Almasihu Yesu Ubangijinmu. 12 Cikinsa ne muke da Karfin hali 
zuwa wurin Allah babu tsoro, da amincewa, ta wurin 
bangaskiyarmu gare shi. '3 Saboda haka ina rokonku, kada ku 
koma baya da ganin dukan wahalar da nake sha dominku. Ai, 
wahalar za ta zama muku da amfani. 


Addu'ar Bulus don Mutanen Afisa 


14 Saboda haka ina durkusawa a gaban Ubanmu na sama, 
15 shi wanda ya sa kowace kabila ta sama da ta Rasa su kasance. 
16 Ina rokonsa ya ba ku baiwa daga cikin arzikin darajarsa, ya 
Karfafa ku da ikonsa, don ku zama da Karfi a zuciyarku ta wurin 
Ruhunsa, !7har ma Almasihu ya zauna a zuciyarku ta wurin 


3.4-6: Kol 1.26-27 


424 AFISAWA 3-4 


bangaskiya. Ina addu'a cewa ku kafu sosai cikin Kauna. Bari 
Rauna ta zama tushenku, I$domin ku sami damar ganewa ta wurin 
kafuwarku cikin Rauna ku da dukan sauran mutanen Allah kuma, 
ku san girmar Raunar Almasihu, wato, fadinta, da tsawonta, da 
girmanta, da zurfinta. Ku kuma san Raunar Almasihu wadda ta 
fi gaban sani domin ku cika da dukan cikar Allah. 

20 Daukaka ta tabbata ga Allahnmu wanda ta wurin ikonsa a 
cikinmu yana aiki har yana aikata abubuwa fiye da dukan abin 
da za mu roka, ko abin da za mu yi tunaninsa. 2! Daukaka ta 
tabbata a gare shi cikin jama’ar masu bi da kuma cikin Almasihu 
Yesu, har zuwa dukan zamanai, har abada abadin. Amin! 


Zaman Dayantaka 


4 1 Saboda haka, ni da nake cikin kurkuku saboda bin Ubangiji, 
ina rokonku ku yi zaman da ya dace da darajar kiran da aka 
yi muku. ? Kullum ku kasance da tawali’u da saukinkai da hakuri, 
ku kuma yarda da juna cikin Rauna. 3Ku yi Kokari sosai ku kiyaye 
zama dayan nan da Ruhu ya ba ku, ta wurin salaman nan da ta 
daure ku tare. “Mu jiki guda ne, Ruhu Mai Tsarki kuma daya ne. 
Haka kuma akwai sa zuciyan nan daya wanda aka kira ku 
dominsa. 5 Akwai Ubangiji daya, bangaskiya daya, kuma baftisma 
daya tak. $ Allah daya ne, shi ne Uban dukan mutane. Shi ne yana 
bisa dukkan mutane, yana aikinsa ta wurin dukkan mutane, yana 
kuma cikin dukkan mutane. 
7 Amma an ba kowannenmu baiwarsa bisa ga yawan alherin 
Almasihu. 8 Kamar yadda Maganar Allah ta ce, 
“Sa'ad da ya hau sama 
ya dauki wadanda ya.kama? tare da shi, 
ya kuma yi wa 'yan Adam baiwa iri-iri.” 
9? Me ake nufi da “ya:hau”? Ana nuna cewa, da farko ya sauka 
har zuwa can Karkashin kasa! 1° Shi wanda ya sauka din, shi ne 
kuma ya hau can sama, domin ya cika sama da kasa duka. !! Shi 
ne kuma ya yi wa yan Adam baiwa. Ga wadansu ya sa su zama 
manzanni, wadansu su Zama annabawa, wadansu su zama masu 
shelar bishara, wadansu su zama masu lura da mutane da masu 
koyarwa. !2Ya yi wannan domin ya shirya mutanen Allah su yi 
masa aikin hidima don gina jikin Almasihu. !3 Ta haka dukanmu 
za mu kai ga zaman dayan nan cikin bin Ubangiji, mu zama daya 


4.2: Kol 3.12-13 4.8: Zab 68.18 


4.8 wadanda ya kama: Mai yiwuwa ba mutane kawai ne ya kama ba amma 
har da ruhohi. 


AFISAWA 4 425 


kuma cikin sanin Dan Allah. Za mu zama cikakkun mutane, mu 
kuma kai matsayi na dukan cikar Almasihu. 

14 An yi wannan kuwa don kada mu koma halin yara, ko 
mu zama kamar wadanda ake yawo da hankalinsu, iskar kowace 
koyarwa tana tura su tana dauke hankalinsu, mutane masu wayo 
kuma suna rudinsu suna cutarsu. !5 Maimakon haka sai mu fadi 
gaskiya cikin Kauna, mu yi girma cikin al'amuranmu duka har 
mu kai ga halin Almasihu wanda shi ne kamar kan jikin mutum. 
16 Domin shi ne yake mulkin dukan gabobin jiki. Sun hadu suna 
rike da juna ta wurin aikin kowace jijiya, har ta wurin aikin 
kowace gaba daidai jikin yake Kara girma, yana ginuwa da halin 
Rauna. 


Sabon Rai cikin Almasihu 


17 To, ina dai fada muku, ai, gargadi ne nake yi muku cikin 
sunan Ubangiji cewa, kada ku zama kamar wadanda ba Yahudawa 
ba, masu tunanin banza. !8 Zuciyarsu cike da duhu take. An raba 
su kuma da rai wanda Allah yake bayarwa, saboda rashin saninsu 
da taurin kansu. !? Ga kuwa rashin kunya gare su. Sun ba da kansu 
ga yin lalata, suna sha’awar yin kowace irin Razanta. 

20 Wannan ba shi ne abin da kuka koya game da Almasihu 
ba! 21 Na tabbata an ba ku labarinsa. Da yake ku mutanensa ne, 
an koya muku gaskiyar da take cikin Yesu. 2 Ai, abin da aka 
koya muku, shi ne ku yar da halin da ba shi da kyau wanda kuke 
ciki a dā, halin da yake lalacewa saboda son abubuwa masu rudu. 
23 Ya kamata a sabunta tunaninku da hankalinku. Ku dauki 
sabon halin nan da Allah ya halitta bisa ga kamannin kansa. Halin 
nan kuwa, ya bayyana cikin adalci, da zaman tsarki. 

25 Saboda haka sai ku rabu da Karya! Kowa ya rika fada wa 
abokin zamansa gaskiya, don dukanmu gabobin juna ne. 26 In kun 
yi fushi, kada ya kai ku ga zunubi. Kada ma fushinku ya dade 
ya kai bar rana ta fadi. 7 Kada kuma ku ba wa Shaidan wata 
dama. ?8 Kada mai sata ya Rara yin sata. A maimakon haka sai 
yă yi aikin gaskiya da hannunsa, har da zai sami wani abin da 
zai iya taimakon wadanda ba su da shi. 2 Kada wani Kazamin 
zance yă fita daga bakinku, sai dai irin maganar da take da amfani 
domin Karfafawar juna bisa ga bukatarku. Ta haka maganarku za 
ta zama da amfani ga masu jinta. 3? Ku kuma kula fa, kada ku 
bata wa Ruhu Mai Tsarki na Allah rai, domin shi alama ne na 


4.16: Kol 2.19 4.22: Kol 3.9 4.24: Far 1.26; Kol 3.10 4.26: Zab 4.4 


426 AFISAWA 4-5 


Allah a kanku da zai nuna a Ranar Karshe cewa ku nasa ne. 3! Ku 
rabu da kowane irin zafin rai, da haushi, da fushi, da fada, da 
zage-zage, da kowace irin mugunta. 32 Ku yi wa juna kirki, ku ji 
tausayin juna, ku yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku 
ta wurin Almasihu. 
5 1 Tun da yake kun zama 'ya' ya wadanda Allah yake Rauna, 
sai ku dauki misali daga wurin Allah a cikin zamanku. ? Ku 
yi zaman Rauna kamar yadda Almasihu ya Raunace mu, ya 
kuma ba da kansa dominmu, sadaka mai Ramshi, hadaya kuma 
ga Allah. 

3 Kada ma a ko ambaci iskanci da kowane irin aikin lalata ko 
kwadayi a tsakaninku, domin kuwa bai dace da tsarkaka ba. 
4Haka ma da Razamar magana da zancen banza da wauta, don 
bai kamata ba. A maimakon haka ku rika gode wa Allah. 5Ku 
dai san cewa, mai yin iskanci, ko mai aikin lalata, ko mai kwadayi 
(wanda shi da mai bautar gumaka daya ne), ba su da rabo a mulkin 
Almasihu da na Allah, ko kadan. $ Kada wani kuwa ya rude ku 
da maganar wofi; ai, saboda wadannan zunubai ne fushin Allah 
yake zuwa a kan wadanda suka Ri jinsa. 7 Saboda haka kada ku 
hada kai da su. 

8 Domin dā kuna a duhu, amma a yanzu, kun sami haske ta 
wurin Ubangiji. Ku yi zaman mutanen haske, ? domin haske shi 
ne yake ba da babban amfani wajen ayyuka masu kyau, da 
zaman adalci, da maganar gaskiya. 1° Ku tabbata cewa kun koyi 
abin da zai gamshi Ubangiji. '! Ku rabu da ayyukan banza na 
duhu da mutane suke yi, amma ku tona su. '? Gama abin kunya 
ne a ma fada abubuwan da suke yi a boye. 13 Sa'ad da aka kawo 
dukan abu a gaban haske, za a san ainihin yadda suke. !4 Shi 
ya sa aka ce, 

“Tashi, kai da kake barci! 
Ka tashi daga matattu! 
Almasihu kuwa zai haskaka ka.” 

15 Saboda haka sai ku mai da hankali Kwarai ga zamanku. 
Kada ku zama kamar wawaye, sai dai kamar masu hikima. 16 Ku 
yi amfani da kowane zarafi na yin kirki, don kwanakin da muke 
ciki yanzu mugaye ne. !? Saboda haka kada ku zama wawaye, sai 
dai ku gane abin da yake nufin Ubangiji. 18 Kada kuma ku bugu 
da ruwan inabi, wannan hanyar lalaci ne. A maimakon haka ku 
cika da Ruhu, !?ku yi magana da juna da kalmomin zabura, da 


4.32: Kol 3.13 5.2: Fit 29.18; Zab 40.6 5.16: Kol 4.5 


AFISAWA 5-6 427 


wakokin yabo, da wakoki na ruhaniya. Ku yi ta rera wakoki da 
zabura ga Ubangiji da dukan zukatanku. 20 Kullum ku rika gode 
wa Allah Uba da sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu a kan kome. 


Zaman Mata da Maza cikin Aure 


21 Ku yi biyayya da juna cikin tsoron Almasihu. 

22 Ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, kamar yadda 
kuke yi wa Ubangiji. 5 Don miji shi ne shugaban matarsa, kamar 
yadda Almasihu yake shugaban jama'ar masu bi wato, jikinsa. 
Shi kansa kuma shi ne Mai Ceton jikin. 24Kamar yadda jama’ar 
masu bi take yin biyayya ga Almasihu, haka kuma mata su yi 
biyayya ga mazansu ta kowane hali. 

25 Ku maza ku Kaunaci matanku kamar yadda Almasihu ya 
Raunaci jama'ar masu bi har ya ba da kansa dominta, 26 don ya 
mika ta da tsarki ga Allah ta wurin maganarsa bayan ya wanke 
ta da ruwa. ?” Ya yi wannan domin a sa'ad da zai dauko wa kansa 
jama'ar masu bi, ta zama da daraja sosai ba tare da datti ko wata 
alamar rashin kyan gani ba, ta kuma zama da tsarki, babu wani 
abu marar kyau. 28Ta haka ya kamata maza su kaunaci matansu 
kamar yadda suke Raunar jikinsu. Ai, wanda ya Raunaci matarsa, 
ya Kaunaci kansa ke nan. 2? Domin ba wanda ya taba kin jikinsa, 
sai dai yakan lura da shi yă kula da shi sosai kamar yadda 
Almasihu yake kula da jama’ar masu bi. 3? Gama mu gabobin 
jikinsa ne. 3! Kamar yadda yake a rubuce, 

“Mutum zai bar mamarsa da babansa, yă manne wa 

matarsa, 

su biyu su zama jiki guda.” 
32A cikin wannan ayar akwai babbar magana a boye. Ni kaina 
na dauke ta tana nufin Almasihu da jama’ar masu bi ne. 33 Duk 
da haka dai, maganar ta shafe ku ku ma. Bari kowane dayanku 
ya Kaunaci matarsa kamar kansa, ita matar kuwa ta yi wa mijinta 
biyayya. 
Zaman 'Ya'ya da Iyayensu 

1 Ku 'ya'ya, saboda Ubangiji ku yi wa iyayenku biyayya, 

domin wannan shi ne daidai. ? Doka ta fari wadda aka hada 
da alkawari ta ce, 


“Ka girmama babanka da mamarka, 
3don ka zauna lafiya, 


5.19-20: Kol 3.16-17 5.22: Kol 3.18; 1 Bit 3.1 5.25: Kol 3.19; 1 Bit 3.7 
5.31: Far 2.24 6.1: Kol 3.20 


428 AFISAWA 6 


ka kuma dade a duniya.” 
4 Ku ubanni, kada ku sa ' ya' yanku su yi fushi, sai dai ku goye 
su da horo da gargadi ta hanyar Ubangiji. 


Bayi da Iyayengijinsu 

5 Ku bayi, ku yi biyayya ga wadanda suke iyayengijinku na 
duniyan nan. Ku nuna musu halin bangirma, kuna kuma musu 
biyayya cikin dukan kome, da zuciya daya kuma, kamar hidimar 
Almasihu ce kuke yi. é Kada ku yi aikin ganin ido, kamar wadanda 
suke neman yabo wurin mutane, amma da yake ku bayin 
Almasihu ne, ku aikata abin da Allah yake so, da zuciya daya. 
7 Ku yi aikinku na hidima da kyakkyawar nufi, kamar ga Ubangiji 
kuke yi, ba mutane ba. $Kun sani, kowane alherin da mutum ya 
yi, ko shi bawa ne ko dan gida ne, Ubangiji zai ba shi ladansa. 

9 Ku iyayengiji, ku ma ku yi wa bayinku haka. Ku daina ba 
su tsoro. Ku sani ku da su duk kuna da Ubangiji a sama, shi kuwa 
ba ya nuna bambanci. 


Dukan Kayan Yaki na Allah 


10 A Karshe kuma ku Karfafa kanku cikin Ubangiji da kuma 
cikin Karfin ikonsa. !! Ku daura wa jikinku dukan kayan yaki na 
Allah don ku iya tsaya ku yi gāba da dabarun Shaidan. I2 Ai, ba 
da "yan Adam muke fama ba, amma da mugayen ruhohi ne na 
sararin sama, masu mulki, masu iko, da wadanda mulkin zamanin 
nan mai duhu yake hannunsu. !3 Saboda haka sai ku dauki dukan 
kayan yagi na Allah domin ku tsaya a muguwar ranan nan, har 
bayan da kuka gama kome da kome, a same ku a tsaye. 

14 Saboda haka fa ku tsaya da Karfi, gaskiya ta zama 
damararku, adalci ya zama rigar Karfenku ta yaki. !5 Shirin kai 
Labari Mai Dadi na salama, ya zama kamar takalma a Kafafunku. 
16 Ban da haka ma, bari bangaskiya ta zama garkuwarku“ wadda 
za ku dauka ku kashe kibiyoyi na wutan Mugun nan. 

17 Ku dauki hular yaki, wato, ceto, da kuma takobin Ruhu, 
wato, Maganar Allah. !8 Kullum ku yi addu'a ta ikon Ruhu cikin 
komen da kuke yi, kuna kuma rokon Allah abin da kuke bukata. 
Da nufin haka, ku yi tsaro kullum yayin da kuke addu'a kuna 
tuna da tsarkaka. !? Ni ma ku yi mini addu'a, in sami baiwar yin 
6.2-3: Fit 20.12; M. Sh 5.16 6.4: Kol 3.21 6.5-8: Kol 3.22-25 
6.9: M. Sh 10.17; Kol 3.25; 4.1 6.14: Ish 11.5; 59.17 6.15: Ish 52.7 
6.17: Ish 59.17 


€ 6.16 garkuwarku: A zamanin dā sojoji sukan rike ta a hannu don su tare 
kibiyoyi daga abokan gāba. 


AFISAWA 6 429 





=> 
Hoton soja da garkuwa a hannun hagunsa (6.16) 


magana ba tsoro, in sanar da asirin bishara ga mutane. 20 Ta dalilin 
wannan bishara ne na zama wakili, ko da yake ina daure! Ku yi 
mini addu'a domin duk lokacin da nake yin wa'azi in yi shi ba 
tsoro kamar yadda ya kamata in yi. 


Maganar Karshe 


21 Tikikus, dan'uwanmu wanda muke Rauna, mai hidima, mai 
aminci kuma ga Ubangiji, zai sanar da ku kome don ku ma ku 
san yadda nake da lafiya da kuma halin da nake ciki. ?? Na aike 
shi gare ku musamman domin ku san yadda muke, yă kuma 
Karfafa muku zuciya.. 3 Yan'uwa, salama daga Allah Uba da 
Ubangiji Yesu Almasihu ta kasance a cikinku, tare da Rauna da 
bangaskiya. 24 Alheri ya kasance tare da dukan masu Raunar 
Ubangijinmu Yesu Almasihu da Rauna marar Karewa. 


6.21: A.M. 20.4; 2 Tim 4.12 6.21-22: Kol 4.7-8 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
FILIBIYAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan Wasikar Bulus zuwa ga Filibiyawa 
a tsakanin shekara ta A.D. 59 da A.D. 61. Bulus ya rubuto wasikan 
nan zuwa ga jama'ar masu bi na farkon da ya kafa a Kasar Turai a 
lokacin da yake a kurkuku a Roma. 

Dalilin da ya sa an rubuta wannan wasika shi ne domin a gode wa 
masu bi na birnin Filibi a kan taimako na kyautai da addu'o'in da suka 
yi a lokacin da Bulus yake wahala. 

A cikin wasikar an tsawata wa sauran masu aikin bisharar da suka 
ki hada kai da Bulus. (An kuma nuna damuwa saboda koyarwar karyar 
da take tasowa a cikin jama'ar masu bi a Filibi da kuma yadda ake 
matsa wa mutane cewa wai sai sun kiyaye Dokar Musa kafin su sami 
ceto.) Wasikar ta Rarfafa bangaskiyarsu ta kuma nemi su yi koyi da 
irin hakuri da saukinkai irin na Yesu da kuma irin jimrewar da Bulus 
ya yi, su kuma kasance da farin ciki kullum. A Rarshe wasikar ta 
shawarce su su yi zaman lafiya da junansu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa da addu'a 1.1-11 

Manufar rayuwa ga Bulus 1.12-26 
Rayuwa cikin Almasihu 1.27—2.18 
Timoti da Abaforiditus 2.19-30 
Gargadi da karfafawa 3.1—4.9 
Gaisuwar karshe 4.10-23 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus da Timoti, bayin Almasihu Yesu zuwa ga dukan 
tsarkaka da suke bin Almasihu Yesu a Filibi, tare da dattiban 
jama'ar masu bi da masu yi muku hidima. 
2 Alheri da salamar Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Addu'ar Bulus domin Filibiyawa Masu Bin Yesu 


3 Ina gode wa Allah a duk lokacin da na tuna da ku. 4 Da farin 
ciki kuwa nake yin roke-rokena ga Allah saboda ku duka. 5 Ina 


1.1: A.M. 16.12 


430 


FILIBIYAWA | 431 


godiya saboda kun hada kai da ni cikin aikin bishara tun daga 
ranar farko har zuwa yau. 6 Na tabbata shi wanda ya fara aiki mai 
kyan nan a cikinku, zai ci gaba har yă gama shi a Ranar da Yesu 
Almasihu zai dawo. 7 Daidai ne in rika tunaninku haka, ku duka, 
domin kuna zuciyata, saboda dukanku kun nuna mini alherin 
Allah a lokacin da aka kulle ni a kurkuku, da kuma ta wurin kāre 
bishara da tabbatar da ita. 8 Allah shi ne shaidata, ya san yadda 
nake kaunarku duka da Raunar Almasihu Yesu. 

9 Addu'ata ita ce ku Karu cikin Rauna da sanin Allah da 
kowace irin ganewa. !? Wannan zai taimake ku ku iya zaban abin 
da ya fi kyau, don a Ranar da Almasihu zai dawo ku zama masu 
tsarki, marasa laifi. !! A kuma cika ku da ayyuka masu kyau da 
suke nuna halin kirkin da ake samuwa ta wurin Yesu Almasihu 
domin daukaka da yabon Allah. 


Bulus Yana Rayuwa domin Almasibu 


12 'Yan'uwa, ina so ku sani cewa, abin da ya faru da ni ya 
Kara sa bishara ta yadu, !3har sojojin fadar sarki, da sauran 
mutane suka sani cewa an kulle ni a kurkuku saboda Almasihu 
ne, #Kulle ni da aka yi a kurkuku ya sa 'yan'uwa da yawa a 
cikin Ubangiji suka Kara samun Karfin hali su yi maganar Allah 
ba tare da tsoro ba. 

15 Wadansu dai suna wa'azin Almasihu saboda kishi da 
neman fada ne, amma wadansu suna yi da nufi mai kyau. 
16 Wadannan da suke wa’azi da nufin mai kyau suna wa’azi da 
Rauna ne, don sun sani an kulle ni domin ina kāre bishara. 
17 Sauran suna wa’azi a kan Almasihu da halin sonkai ne ba cikin 
gaskiya ba. Sonsu ne in Rara shan wahala a kurkuku. 

18 To, ba kome. Ta kowane hali dai, ko da nufin Karya, ko da 
nufin gaskiya, ana wa'azi a kan Almasihu ne. Wannan yana sa 
in yi farin ciki. I, zan ci gaba da yin farin ciki, '? domin na sani, 
ta wurin addu'o'inku, da taimako daga wurin Ruhun Almasihu 
Yesu, a Karshe za a sake ni. 20 Ina marmari, kuma ina sa zuciya 
cewa kada in kawo wa kaina kunya cikin aikin Ubangiji, amma 
in yi maganata ba tare da tsoro ba. Cikin dukan abin da zan yi, 
bari Almasihu ya sami daukaka yanzu da kowane lokaci a wurina, 
ko ina da rai ko na mutu. ?! Domin ni kam, idan na rayu, don 
Almasihu ne; idan ma na mutu, duk riba ce. ?? Idan ya zama zan 
rayu cikin jiki, zan yi aiki mai amfani ke nan. Amma na rasa 


1.13: A.M. 28.30 


432 FILIBIYAWA 1 -2 


wanda zan zaa. 5 Duka biyu suna jan hankalina. Sona dai in 
koma wurin Almasihu in zauna tare da shi. Haka ya fi kyau. 
24 Amma don in taimake ku, gara in rayu cikin jiki. ?5 Tun da na 
tabbatar da haka, na sani zan zauna tare da ku duka domin ku ci 
gaba da farin ciki cikin bangaskiyarku. ?? Ta haka idan na sake 
kawo muku ziyara, za ku sami babban dalilin yin takama da 
Almasihu Yesu ta wurina. 

27 Sai dai ku yi zaman da ya dace da bisharar Almasihu. Ta 
haka, ko na zo na gan ku, ko ma ban zo ba, zan ji labarinku in 
sani cewa kun tsaya sosai tare, kuna fama tare, ra'ayinku daya 
saboda bangaskiyar bishara, ?5ba tare da jin tsoron abokan 
gābanku ba ko kadan. Ai, wannan tabbaci ne a gare su cewa za 
su halaka, amma a wurinku tabbacin cetonku ke nan. Wannan 
tabbacin kuwa daga wurin Allah yake. ? Don alherin da ya yi 
muku ba don ku gaskata da Almasihu kadai ba ne, amma har ma 
don ku sha wahala saboda shi, 30 kuna shan fama irin yadda kuka 
taba gani nake sha, kuka kuma ji ina sha har yanzu. 


Misalin Kaskantar Almasihu 


2 1 Idan rayuwarku a cikin Almasihu tana Karfafa ku, Kaunarsa 
kuma tana yin muku ta'aziyya, idan kuna zumunci cikin 
Ruhu, kuna kuma Rauna da tausayin juna, ? to, ina rokonku ku sa 
in ji dadi sosai. Bari kuma tunaninku ya zama daya, kuna Raunar 
juna, kuna kuma hada kanku tare. # Kada ku yi kome da sonkai 
ko girmankai, sai dai ku Kaskanta kanku. Bari kowa ya mai da 
wani ya fi shi. “Kada ku kula da kanku kadai, amma ku kula da 
wadansu kuma. 5 Bari ku zama da irin halin Almasihu Yesu. 
$ Ko da yake shi Allah ne, 
bai mai da kasancewarsa daidai da Allah 
abin da zai rike da Karfi ba, 
7sai dai ya mai da kansa kamar ba kome ba, 
ya dauki matsayin bawa. 
Da kamannin mutum ne ya zo. 
8 Ya Kaskantar da kansa ta yin biyayya wadda ta kai shi 
har ga mutuwa, 
mutuwar ma ta kan gicciye. 
9 Saboda haka ne ma Allah ya daukaka shi sosai. 
Ya ba shi sunan nan da ya fi kowane suna, 
10 don kowace gwiwa sai ta durkusa wa sunan nan na Yesu, 
a sama da kasa, da kuma can karkashin kasa. 


1.30: A.M. 16.19-40 


FILIBIYAWA 2 433 


11 Kuma kowane harshe yi shaida cewa 
Yesu Almasihu Ubangiji ne, 
don daukakar Allah Uba. 


Yin Haske a Duniya kamar Fitilu 


12 Saboda haka, ya ku wadanda nake kauna ina rokonku 
kamar yadda kullum kuke yi mini biyayya ko ba na nan, yanzu 
ma da ba na nan ku kara yin biyayya. Ku cika aikin cetonku ta 
wurin ci gaba da kokarin rayuwa mai kyau tare da tsoron Allah. 
13 Gama Allah shi ne yake aiki a zuciyarku, shi ne yake sa ku 
yarda da abin da yake so, ku kuma yi shi. 

14 Duk abin da za ku yi, kada ku yi shi da gunaguni, ko 
gardama, !5don ku zama marasa laifi, masu tsarki, cikakkun 
'ya'yan Allah. Kuna zama ne a cikin mugayen mutane masu 
taurin kai, wadanda kuke haskakawa a cikinsu kamar fitilu a 
duniya. !6 Idan kuka rike sako mai ba da rai sosai, zai sa in yi 
takama a Ranar da Almasihu zai dawo, don yă zama ban sha 
fama da wahala a banza ba. 

17 Bangaskiyarku da aikinku a cikin Ubangiji kamar hadaya 
ne a gare shi, kuma ko da na zub da jinina a kan hadayan nan, 
zan ji dadi, in yi murna tare da ku duka. !8 Haka kuma za ku yi 
farin ciki, ku yi murna tare da ni. 


Timoti da Abaforiditus 


19 Ina sa zuciya cikin Ubangiji Yesu cewa zan aika Timoti 
wurinku ba da dadewa ba, don ni ma in Kara samun Karfafawa 
ta wurin jin labarinku. ?? Ba ni da wani kamarsa wanda ya damu 
da ku sosai. ?! Sauran dai, abin da ya shafe su kawai suka damu 
da shi, ba abin da ya shafi Yesu Almasihu ba. ?? Ai, kun san 
yadda Timoti yake, yadda muka yi aikin bishara tare kamar da 
da babansa. ?3 Saboda haka ina fata zan aika shi da zarar na ji 
abin da zai faru da ni. 24 Kuma idan Ubangiji ya yarda, ni ma zan 
zo ba da dadewa ba. 

25 Na ga ya kamata in aika muku da dan'uwana, Abaforiditus. 
Shi abokin aikina ne, abokin famana kuma, wanda kuka aiko yă 
yi mini hidima. 26 Yana marmari ya gan ku duka, har ma ya damu 
sosai don kun ji ya yi rashin lafiya. ?7 Lallai ya yi rashin lafiya 
har ma ya kusa mutuwa. Amma Allah ya ji tausayinsa, ba shi 
kadai ba, har ma da ni. Da ba haka ba da bakin ciki zai yi mini 
yawa. 


2.10-11: Ish 45.23 2.15: M. Sh 32.5 


434 FILIBIYAWA 2 -3 


28 Shi ya sa na yi niyya sosai in aika shi don ku ji dadin sake 
ganinsa, ni kuma in rage damuwata. 22Ku karbe shi da murna 
sosai saboda Ubangiji. A girmama irinsu yadda ya kamata, 
30 domin ya kusa yă mutu don aikin Almasihu, yana ba da ransa 
don ya yi mini taimakon da ku ba ku iya yi ba. 


Adalci na Gaskiya 
JA Rarshe kuma, "yan'uwa, ku yi farin ciki cikin Ubangiji. 
Bai dame ni in sake rubuta muku wadannan abubuwa ba. Ga 
shi kuwa, domin amfaninku ne. 

2 Ku yi hankali da karnukan nan,? masu mugayen ayyuka, 
masu yankan jikin nan, wai suna kaciya. 3 Ai, mu ne masu kaciya 
ta ainihi, mu da muke bauta wa Allah ta wurin Ruhu Mai Tsarki, 
masu takama da Almasihu Yesu, mu da ba mu dogara da ayyukan 
da ake gani ba, 4ko da yake ni ina iya dogara da ayyukan da ake 

` gani. Idan kuma akwai wanda yake tsammani yana da dalilin 
dogara da ayyukan da ake gani ne, to, ni na fi shi. “Ga shi an yi 
mini kaciya a rana ta takwas, asalina, ni dan Isra’ila ne, na kabilar 
Benjamin, cikakke dan Ibraniyawa kuwa. Game da bin Dokar 
addinin Yahudanci kuwa, ni Bafarisiye ne. 6 Wajen kwazon bin 
addini kuma ina tsananta wa jama’ar masu bi, wajen kiyaye 
umarnan Doka kuma, ba ni da laifi. 7 Amma abin da da ya zama 
mini riba yanzu, na dauka hasara ce saboda Almasihu. 8 Ai, babu 
abin da ya fi daraja kamar sanin Almasihu Yesu Ubangijina. Na 
mai da dukkan abubuwa hasara ce, domin in san shi. Saboda shi 
na yi hasarar dukkan abubuwa. Na mai da su abin banza, domin 
in sami Almasihu, ’in kuma zama a cikinsa. Wannan kuwa ba 
don adalcina ta wajen kiyaye Dokar addini ba, sai dai ta adalcin 
nan wanda yake fitowa daga bangaskiya cikin Almasihu, wato, 
da adalcin nan wanda yake samuwa daga Allah ta wurin 
bangaskiya. !°Ina so in san Almasihu da ikon tashinsa daga 
matattu. Ina so in yi tarayya cikin shan wuyarsa, da mutuwarsa. 
11 Domin ko ta yaya in kai ga tashin nan daga matattu. 


Kokarin Yin Nasara 


12 Ba wai na riga na zama yadda ya kamata in zama ba, ko 
kuma na riga na zama cikakke ba, a'a, sai dai ina ta fama in yi 
nasara, don Almasihu Yesu ya riga ya mai da ni nasa. 133 To, 


3.5: A.M. 23.6; 26.5; Rom 11.1 3.6: A.M. 8.3; 22.4; 26.9-11 
132 karnukan nan: Yahudawa suna ganin wadanda ba Yahudawa ba kamar 
karnuka. Amma a nan ana nufin w suke gāba da koyarwar Bulus ne. 


FILIBIYAWA 3 — 4 435 


’yan’uwa, ban ce na riga na rike abin ba, amma abu daya nake 
yi, ina mantawa da abin da ya riga ya wuce, ina kokarin yin abin 
da yake gaba. “Ina kokari in yi nasara don in sami ladan kiran 
nan zuwa sama da Allah ya yi mini ta wurin Almasihu Yesu. 

15 Saboda haka dukanmu da muka yi girma cikin ruhaniya, 
sai mu dauki wannan tunani. Amma idan wadansunku suna da 
wani ra'ayi dabam, to, Allah zai bayyana muku wannan kuma. 
16 Babban abin shi ne duk inda muka kai, mu ci gaba daga nan. 

17 "Yan'uwana, ina so ku bi misalina, ku kuma dubi wadanda 
zamansu ya yi daidai da yadda muka nuna muku. 18 Akwai 
wadansu mutanen da na sha yi muku gargadi a kansu. Ina kuma 
sāke gaya muku yanzu, har da hawaye cewa rayuwarsu ta mai da 
su masu gāba da mutuwar Almasihu a kan gicciye. 19 A Rarshe 
za su halaka. Abin da jikinsu yake so ne kawai suka damu da shi. 
Suna takama da rashin kunyarsu. Sun damu da abubuwan duniya. 
20 Mu dai "yan mulkin sama ne. Daga can ne kuma muke jiran 
zuwan Mai Ceto, Ubangiji Yesu Almasihu. 2?! Shi ne mai ikon 
kawo dukan abubuwa karkashin mulkinsa. Ta wurin ikon nan nasa 
zai sake jikin nan namu na kaskanci, ya mai da shi kamar jikin 
nan nasa na daukaka. 


Tsayawa da Karfi cikin Ubangiji 


4 1 Saboda haka, "yan'uwana, ku da kuke a zuciyata kullum, 

har ina marmarin ganinku, ku da kuke sa zuciyata ta ji dadi, 
ku da nake takama da ku, ina rokonku ku tsaya da Karfi cikin 
Ubangiji, ku wadanda nake Rauna. 

2 Ina jan kunnen Yudiya da Sintiki, su shirya da juna cikin 
Ubangiji. 3Kai, abokin aikina mai aminci, ina rokonka ka 
taimaki wadannan matan, don sun sha fama tare da ni a cikin 
aikin bishara. Haka ma Kilemen da sauran abokan aikina, 
wadanda sunayensu suke a rubuce a littafin rai. 

4 Ku yi farin ciki cikin Ubangiji kullum. Ina sāke gaya muku 
ku yi farin ciki. 

5 Bari ku zama da saukinkai ga kowa. Ubangiji ya yi kusan 
zuwa. $ Kada ku damu da kome, sai dai a cikin kome ku fada wa 
Allah bukatunku ta wurin addu’a da roko, tare da godiya. 7 Ta 
haka kuwa Allah zai ba ku salama irin da ta wuce ganewar dan 
Adam, za ta tsai da zukatanku da tunaninku cikin Almasihu Yesu. 


3.17: 1 Kor 4.16; 11.1 
b 4.3 abokin aikina: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Sizigus” 
ne a nan. 


436 FILIBIYAWA 4 


8 Daga Karshe kuma, 'yan'uwana, ku rika yin tunani a kan 
duk abin da yake gaskiya, abin girmamawa, abin da yake daidai, 
abin tsarki, abin so, abin da yake mai dacewa, wato, dukan abin 
da yake mafi kyau, ko abin da ya isa yabo. Ku yi aiki da 
abubuwan da kuka koya kuka kuma karba, da kuma abubuwan 
da kuka ji, kuka gani a wurina. Ta haka, Allah mai salama zai 
kasance tare da ku. 


Bulus Ya Gode wa Masu Bi na Filibi 


10 Na yi farin ciki sosai ga Ubangiji don yanzu kun sake nuna 
kuna kula da ni. Ko da yake da ma kun kula da ni amma ba ku 
sami dama ku nuna mini ba. 1! Ba wai ina kukan rashin wani abu 
ba ne. Ai, na koyi yadda zan zauna da kwanciyar rai a kowane 
halin da nake ciki. 12 Na san yadda zan zauna ko cikin talauci ko 
cikin arziki. Zan iya zama a kowane irin hali, ko cikin yunwa ko 
cikin Roshi, ko cikin rashi ko cikin samu. 3 Zan iya yin kome ta 
wurin Almasihu wanda yake Karfafa ni. 

14 Duk da haka kun kyauta da kuka taimake ni a lokacin da 
nake cikin wahala. 15 Ku Filibiyawa kun sani, a lokacin da na fara 
aikin wa'azin Labari Mai Dadi, da na bar Kasar Makidoniya ba 
wata jama’ar masu bin da ta hada kai da ni ta wurin bayarwa da 
karba, sai ku kadai. 16 Don ko a lokacin da nake Tasalonika ma 
kun aiko mini da taimakon abubuwan da nake bukata ba ma sau 
daya ba. I? Kada ku yi tsammani ina neman kyauta a wurinku ne, 
a'a, sai dai ina nema muku amfani ne da za a kara a kan ribarku. 
18 An biya ni duka, biyan da ya wuce misali. Bukatata ta biya, da 
yake na karbi kyautarku da kuka aiko ta hannun Abaforiditus. 
Wannan hadaya ce mai kamshi, baiko ne kuma mai kyau da Allah 
zai karba ya kuma ji dadinsa. '? Allahna kuma zai biya muku ko 
wace bukatarku bisa ga albarkunsa masu yawa ta wurin Almasihu 
Yesu. 20 Daukaka ta tabbata ga Allahnmu da Ubanmu, har abada. 
Amin. 


Gaisuwar Karshe 


21 Ku gai da dukan tsarkaka cikin Almasihu Yesu. 

"Yan'uwan da suke tare da ni suna gaishe ku. 

22 Tsarkaka duka suna gaishe ku, musamman wadanda suke 
a fadar Kaisar. 

23 Alherin Ubangiji Yesu Almasihu ya kasance tare da ku. 
Amin. 


4.15-16: 2Kor 11.9 4.16: A.M. 17.1 4.18: Fit 29.18 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
KOLOSIYAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasika zuwa ga jama’ar masu bi 
da take a Kolosi wadda wani mataimakin Bulus mai suna Abafaras ne 
ya kafa. Wasikar Kolosiyawa da ta Afisawa da ta Filibiyawa da ta 
Filimon su ne akan ce da su wasiku daga kurkuku. Manzo Bulus ya 
rubuta wadannan wasiku ne daga birnin Roma a lokacin nan da yake 
tsare a wani gida har na tsawon shekara biyu (Dubi A. M. 28.16-31). 
An rubuta wannan wasika wajen shekara ta A.D. 60. 

Bulus kuwa ya rubuta wannan wasika domin ta zama hanyar yin 
gyara game da koyarwar karyan da ta taso a Kolosi. Koyarwar karyan 
nan ta ce samun ceto ya dogara ga kiyayen aladun mutane ne. Ta shafi 
bautar mala'iku da ruhohi. Ban da haka ma ta ce dole ne mai bi ya bi 
aVPadu iri-iri na ci da sha da yin kaciya da sauransu. 

Wasikar ta bayyana cewa ana samun cikakkiyar ceto daga wurin Yesu 
ne. Ta kuma ce Yesu shi ne kamannin Allah na ainihi. Wato, cikakkiyar 
Allahntaka ta kasance ga Yesu ke nan. Yesu shi ne kuma mahalicci 
wanda yake nan tun kafin kome ya kasance, dominsa ne kuma kome 
ya kasance. Wasikar ta bayyana Yesu a kan cewa shi ne kan jama'ar 
masu bi, shi ne na farkon da ya tashi daga matattu, shi ne kuma mai 
shirya tsakanin Allah da mutane. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-14 

Yesu Almasihu da aikinsa 1.15-23 

Hidimar Bulus ga jama'ar masu bi 1.24—2.7 
Rayuwa cikin Almasihu 2.8—4.6 

Gaisuwar karshe 4.7-18 





Gaisuwa 
1 Daga Bulus, wanda Allah ya zaba don ya zama manzon 
Yesu Almasihu, tare da Timoti, dan'uwanmu, ?zuwa ga 
tsarkaka masu aminci cikin Almasihu da suke zama a Kolosi. 
Alherin Allah Ubanmu da salamarsa su kasance tare da ku. 


Godiya da Addu'a 


3 Kullum muna gode wa Allah, Uban Ubangijinmu Yesu 
Almasihu, a duk lokacin da muke addu'a dominku. #Don mun ji 


437 


438 KOLOSIYAWA 1 


yadda kuka gaskata cikin Almasihu Yesu, da kuma yadda kuke 
Raunar dukan tsarkaka. $ Dalilin da kuke yin haka kuwa shi ne, 
kuna sa zuciya a kan abubuwan nan masu kyau wadanda aka yi 
muku ajiyarsu a sama. Wannan shi ne Labari Mai Dadin da aka 
yi muku tun da farko, wato, maganar gaskiyan nan da kuka ji. 
$ Bisharan nan tana ta kawo albarku, tana kuma bazuwa cikin 
dukan duniya, kamar yadda ta yi a cikinku tun lokacin da kuka 
fara jin labarin alherin Allah, kuka kuma gane yadda take. 
7 Abafaras, abokinmu da muke Rauna ne ya fara kawo muku 
wannan labarin alherim Allah. Da mu da shi duk masu bauta ne 
na Almasihu. Shi mai aminci ne kuwa, yana hidimar a cikinku a 
madadinmu? ne. $Shi ne kuma ya ba mu labarin irin Raunar 
mutanen da kuke yi cikin Ruhu. 

9 Shi ya sa tun lokacin da muka ji labarin, ba mu fasa yin 
addu'a dominku ba, muna rokon Allah ya nuna muku nufinsa 
dalla-dalla domin ku sami hikima ta Ruhu, ku kuma sami ganewar 
kome duka. 19 Ta haka ne za ku yi rayuwa wadda ta dace da masu 
bin Ubangiji, kuma za ku rika yin abubuwan da yake so. Yadda 
kuke rayuwa kuma zai nuna halaye masu kyau, za ku kuma rika 
Karuwa da sanin Allah. !! Bari Allah ya Karfafa ku da Karfinsa 
mai daukaka yadda za ku tsaya da Karfi sosai, domin ku jimre a 
kan kowane abin da ya faru, kuna hakuri cikin farin ciki. 122 Ku 
rika gode wa Uba a kowane lokaci, domin shi ne ya sa muka isa 
samun rabo cikin abubuwan nan da ya shirya wa mutanensa, cikin 
mulkin haske. 13 Gama shi ya cire mu daga mulkin duhu, ya kai 
mu mulkin Dansa wanda yake Rauna, 14 wanda ta wurinsa ne 
muka sami fansa, wato, yafewar zunubanmu. ë 


Yesu Almasihu da Aikinsa 


15 Almasihu shi ne kamannin Allah da ba a iya gani, shi ne 
Dan fari kafin a halicci kome, 16 don ta wurinsa ne aka yi kome 
da kome da yake sama da kuma kasa, da abubuwan da ake gani 
da wadanda ba a iya gani. Ta wurinsa ne aka yi dukan abubuwan 
da suke da iko a sama, da kuma shugabanni, da masu mulki, har 
ma dukan abin da aka yi, an yi ne ta wurinsa, kuma dominsa. 
17 Almasihu yana nan kafin kome, ta wurinsa ne ma kome yake 
a harhade. !8Shi ne kai na jiki, wato, jama'ar masu bi. Shi ne 


1.7: Kol 4.12; Fil 23 1.14: Afi 1.7 
1.7 madadinmu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“maimakonku” ne a nan. 


b114 yafewar zunubanmu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da sun Rara “ta 
wurin jininsa” a nan. 


KOLOSIYAWA | -2 439 


tushe, shi ne kuma na farkon da ya tashi daga matattu, don cikin 
kome da kome, ya zama shi ne na fari. 1? A gare shi ne dukan 
Allahntakar Allah ta kasance. 20 Ta wurin Dan ne kuma Allah ya 
komar da dukan halittarsa, zuwa wurinsa. Wato, ta wurin zub da 
jini wanda Dansa ya yi a kan gicciye, ya komar da kome da yake 
sama da Rasa zuwa wurinsa. 

21 A dā dai kun yi nisa da Allah, har kun zama masu gāba da 
shi a zuciyarku saboda mugayen abubuwan da kuke yi. 22 Amma 
yanzu, ta wurin Almasihu wanda ya zama mutum ya kuma mutu, 
Allah ya mai da ku abokansa. Yanzu kuma Almasihu ya mika ku 
masu tsarki, marasa laifi, marasa zargi a gaban Allah. 5 Sai dai 
ku ci gaba cikin bangaskiyarku, kuna tsayawa sosai a kan tushen 
kuka samu a lokacin da kuka ji bisharan nan. Wannan bisharar 
da aka yi wa'azinta ga kowa a duniya ne, ni Bulus, na zama mai 
hidimarta. 


Hidimar Bulus ga Jama’ar Masu Bi 


24 Yanzu, ina farin ciki saboda wuyar da nake sha dominku, 
don ta wurin wuyan nan zan cika abin da ya rage na wuyar da 
Almasihu ya sha saboda jikinsa, wato, jama'ar masu bi. 25 Allah 
ne ya zabe ni domin in zama bawan jama’ar masu bi, ya ba ni 
wannan aiki domin in taimake ku, in yi wa'azin cikakkiyar 
maganar Allah. 26 Wannan labarin da nake gaya muku, asiri ne 
da yake a boye tun zamanai masu yawa, amma yanzu an bayyana 
shi ga tsarkakansa. ?” Nufinsa ne mutanensa su san yawan dukiya 
da take cikin asirin nan nasa mai daukaka wanda ya shirya domin 
dukan wadanda ba Yahudawa ba. Wannan asirin kuwa shi ne 
yadda Almasihu yake zama a cikin zuciyarku, kuna kuma sa rai 
za ku kasance tare da shi a cikin daukakarsa. 28 Shi ya sa muke 
gaya wa kowa a kan Yesu Almasihu, muna jan kunnen kowane 
mutum, muna kuma koyar da wadannan abubuwa da dukkan 
hikimarmu don mu mika kowa cikakke cikin Almasihu. 2? Saboda 
wannan ne ina fama ina kuma Kokari da iyakar karfin nan da 
Almasihu yake iza a cikina ta wurin ikonsa. 

2 1 Ina so ku san irin Kokarin da nake yi dominku da mutanen 

da suke Lawudikiya, da kuma dukan wadanda ba su taba 
ganina ba. ?Sona shi ne, Rauna ta hada su, su kuma sami 
Karfafawa a zuciyarsu. Ta haka za su sami babban arzikin nan, 
wato, tabbaci wanda ya zo ta wurin ganewa har su kai ga sanin 


1.18: Afi 1.22-23 1.20: Afi 2.16 


440 KOLOSIYAWA 2 


zurfin asirin Allah, wato, Almasihu da kansa? ke nan. ? A cikinsa 
ne aka boye dukkan dukiya ta hikima da ta sani. 

4 Ina gaya muku wannan ne saboda kada wani ya rude ku da 
zakin baki. “Ko da yake ni kaina ba na nan tare da ku, amma 
zuciyata tana tare da ku. Ina farin ciki sosai da jin yadda kuke 
tsaye daram, kuna kuma dagewa cikin bangaskiyarku cikin 
Almasihu. 


Bin Almasihu Ya Kawo Sabuwar Rayuwa 


6 Tun da kun yarda cewa Yesu Almasihu shi ne Ubangijinku, 
sai ku ci gaba da yin rayuwarku a cikinsa. 7 Ku yi ta neman 
Karfinku a cikinsa, ku gina ranku a kansa, kuma kuna cin gaba 
da gaskata da shi kamar dai yadda muka koya muku, kuna kuma 
gode masa kowane lokaci. 

8 Ku lura fa kada wani ya dauki ilimin duniyan nan ya rude 
ku har ku bar hanyan nan ta gaskiya. Wannan irin ilimi rudi ne 
na banza. Daga wurin mutane ne ya fito, kuma daga wurin 
ruhohin da suke da iko a duniya ne, ba daga Almasihu ba. ? Domin 
a cikin Almasihu ne, wanda ya zama mutum dukkan Allahntaka 
take tabbata. 10 Haka ma a cikinsa rayuwarku ta zama cikakke. 
Shi ne kuwa shugaban dukkan sarauta da iko. 

11 A cikinsa ne kuma aka yi muku sabuwar kaciya, wadda ba 
irin da mutum ne yake yi ba, amma wadda Almasihu në ya yi 
muku, ta wurin tube muku halinku na jiki. 12? Da aka yi muku 
baftisma, an binne ku ne tare da Almasihu ke nan. Ta wajen 
baftisma kuma aka ta da ku tare da Almasihu, ta wurin 
bangaskiyarku a cikin ikon Allah wanda ya ta da shi daga matattu. 
13A dā ku matattu ne saboda zunubi da kuma saboda rashin 
kaciyarku, amma Allah ya ta da ku rayayyu cikin Almasihu. Ya 
yafe mana zunubanmu. HA dā an sa shaida a kanmu a rubuce 
cewa mu masu karyar doka ne. Shari’a kuma tana gāba da mu. 
Amma Allah ya soke ta, har ana iya cewa ya kafe ta da kusa a 
jikin gicciyen Almasihu. !5Ya kwace makamai na ikoki da 
mulkoki, ya ba su kunya a fili, yadda ya ci nasara a kansu a kan 
gicciye. 

2.12: Rom 6.4 2.13: Afi 2.1-5 2.14: Afi 2.15 


62.2 Almasihu da kansa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “asirin 
Allah, duk da na Uba da na Almasihu” ne a nan. 


KOLOSIYAWA 2 -3 441 


Bin Dokoki Bai Isa Ba 


16 Saboda haka kada ku bar wani yă ba ku laifi a kan 
abubuwan da za ku ci ko abubuwan da za ku sha, ko kuma ya 
ba ku laifi a kan rashin tunawa da wani biki, ko tsayawar wata, 
ko hutu a Ranar Hutu. I? Wadannan abubuwa kamar hoto ne 
kawai wadanda suka nuna wa mutane abin da zai zo, amma 
Almasihu shi ne ainihin abin. !8 Saboda haka kada ku bar kowa 
mai daga kai ya rena ku da cewa shi wani abu ne saboda wai 
yana ganin ru'uya. Irin mutumin nan yakan nuna kaskancin kai 
na Rarya; wai yana yin wa mala’iku sujada, alhali kuwa kumburan 
kansa yake yi ba dalili, sai son zuciya irin ta halin mutum kawai. 
19 Ai, irin wannan ya riga ya rabu da Almasihu wanda shi ne kan 
jama’ar masu bi, wanda ta gare shi ne dukkan jiki ya dogara. Ai, 
Almasihu shi ne yake sa jikin ya hadu ta wurin gabobi da jijiyoyi, 
yana “kuma girma da girman da Allah yake sawa. 

20 Da yake kun mutu tare da Almasihu, har kun rabu da 
mugayen ruhohi na duniyan nan, don me kuke wadansu halaye 
kamar har yanzu ku na duniya ne? Don me kuka yarda da dokoki 
wadanda mutane suke bayarwa ?!kamar dokoki masu cewa, 
“Kada ka taa, kada ka dandana, kada ka kama?” 22Irin 
wadannan dokoki suna magana a kan abubuwan da ba sa dadewa. 
Ayyukan mutum ne su, sun kuma fito daga koyarwar mutum. 3 A 
idon mutane irin dokokin nan suna da alamar hikima, sukan kawo 
Rwazo da yawa da Kaskantar.da kai cikin addini (ko da yake 
wadannan Karya ne), har mutane suna ba wa jikinsu wahala. 
Amma gaskiyar ita ce dokokin nan ba su da wani ikon da zai 
taimaki mutum yă sha kan sha’awar jikinsa. 

1 Tun da yake Allah ya ta da ku da rai tare da Almasihu, sai 

ku sa ido a kan abubuwan nan da suke sama, inda Almasihu 
yake, yana kuwa zama a hannun dama na Allah. ? Ku sa zuciyarku 
a kan abubuwan nan da suke sama, kada ku damu da abubuwan 
duniyan nan. ? Gama kun riga kun mutu, ranku kuwa yana a boye 
tare da Almasihu cikin Allah. 4Almasihu ne ran naku nan na 
gaskiya. Idan ya sāke zuwa, ku ma za ku kasance tare da shi cikin 
daukakarsa. 


Rayuwa cikin Tsarki 


5 Saboda haka sai ku kashe halin sha’awace-sha’awacen 
duniya a zuciyarku, wato, iskanci, da aikin lalata, da muguwar 


2.16: Rom 14.1-6 2.19: Afi 4.16 3.1: Zab 110.1 


442 KOLOSIYAWA 3 


sha'awa, da mugun hali, da kuma kwadayi, wanda shi ma bautar 
gumaka ne. $ Saboda mugayen abubuwa irin wadannan ne fushin 
Allah yake sauko wa mutanen da suka Ri binsa.“ 7 Da ku da kanku 
kuna da irin wadannan halayen, sa'ad da kuke cikin wannan 
muguwar rayuwa. 8 Amma yanzu dole ne ku rabu da dukan irin 
halayen nan. Ku bar yin fushi, da zafin rai, da mugun nufi, da 
zage-zage, da maganar banza. ? Kada ku yi wa juna Karya, da 
yake kun riga kun bar halinku na dā da ayyukansa, !°har kun 
dauki sabon hali. Allah kuwa mahaliccin wannan sabon halin 
naku zai yi ta sabunta shi don yă zama kamar nasa, don ku san 
shi sosai. !! Da yake kun sami sabon hali, babu sauran bambanci 
tsakaninku ke nan. Da Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba, 
duk daya ne. Ko an yi wa mutum kaciya ko ba a yi masa ba, duk 
daya ne. Babu bambanci tsakanin masu hali iri na dabba da 
bakauye, ko bawa ko mai 'yanci, domin Almasihu shi ne kome, 
shi ne kuma yake cikinmu dukka. 

12 Allah ya zae ku don ku zama mutanensa masu tsarki 
wadanda yake Rauna kwarai. Saboda haka ku rika jin tausayin 
juna, kuna yin alheri, kuna nuna tawali’u da saukinkai da jimrewa. 
13 Ku rika yin hakuri da juna. Idan wani a cikinku ya yi wa wani 
laifi, ku yafe masa. Kamar yadda Ubangiji ya yafe muku 
zunubanku, haka ma ku ma ku yafe wa juna. !4 Fiye da wadannan, 
ku kaunaci juna, domin Rauna ce za ta hada kome duka don ya 
zama kamar yadda Allah yake so. !5 Bari salama ta Almasihu ta 
bi da ku a kowane abin da za ku yi, don saboda salaman nan ce 
Allah ya kira ku cikin jiki daya, ku kuma zama masu gode wa 
Allah kullum. 16 Bari maganar Almasihu ta kasance a zuciyarku 
a yalwace, kuna koya wa juna, kuna yi wa juna gargadi da dukan 
hikima, kuna wakokin zabura da na yabon Allah, kuna yi wa 
Allah waka, kuna kuma gode masa a zuciyarku. 17 A kowane abin 
da kuke yi, cikin magana ko ayyuka, ku yi shi a cikin sunan 
Ubangiji Yesu, kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa. 


Zaman Dacewa ga Iyali 


18 Ku matan aure, ku ba mazanku girma kamar yadda ya dace 
cikin Ubangiji. 
3.9: Afi 4.22 3.10: Far 1.26; Afi 4.24 3.12-13: Afi 4.2 3.13: Afi 4.32 
3.16-17: Afi 5.19-20 3.18: Afi 5.22; I Bit 3.1 


€ 3.6 mutanen da suka ki binsa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su 
da wadannan kalmomi. 


KOLOSIYAWA 3-4 443 


19 Ku maza kuma ku Kaunaci matanku. Kada ku nuna musu 
hali marar tausayi. 

20 Ku yara, ku yi wa iyayenku biyayya cikin kowane abu, 
domin haka Ubangiji yake so. 

21 Ku ubanni, kada ku matsa wa yaranku lamba, don kada su 
fid da zuciya. 

22 Ku bayi, ku yi biyayya ga iyayengijinku na duniya a 
kowane abu. Kada ku yi aikin ganin ido kamar masu neman yabon 
mutane, a maimakon haka, ku yi aiki tsakaninku da Allah, kamar 
masu tsoron Ubangiji. 3 Duk abin da kuke yi, ku yi shi da dukan 
zuciyarku domin kuna yi wa Ubangiji ne, ba mutum ba. #Ku 
sani fa Ubangiji zai ba ku gado wanda yake ladanku. Gama 
Ubangiji Almasihu kuke bauta wa! P Mai aikin mugunta kuwa, 
zai sami ladan muguntarsa, don babu nunan bambanci. 

4 1 Ku iyayengiji, ku rike bayinku da kyau. Ku ba su abubuwan 
da ya kamata su samu. Ku tuna, ku ma kuna da Ubangiji a 
sama. 

2 Ku nace cikin addu'a, kuna tsaro, kuna kuma godiya. 3 Ku 
kuma yi mana addu'a, yadda Allah zai bude mana hanyar yin 
maganarsa, mu sanar wa mutane asirin nan na Allah, wato, labarin 
Almasihu. Saboda asirin nan ne nake a kurkuku. “Ku yi mini 
addu’a in bayyana asirin nan sosai, kamar yadda ya kamata in yi. 

5 A cikin zamanku tare da marasa bi, ku yi kome da hikima, 
kuna amfani da kowane zarafin da kuke da shi. 6 Bari maganarku 
ta zama da ladabi da kuma dadin ji, domin ku san irin amsar da 
ya yi kyau ku ba kowa. 


Gaisuwar Karshe 


7 Tikikus zai gaya muku kome game da yadda nake a nan. 
Shi dan'uwanmu ne wanda muke Rauna sosai, kuma shi mai 
aminci ne cikin hidima. Mu da shi duk masu hidima ne na 
Ubangiji. 8 Abin da ya sa na aike shi wurinku shi ne don yă kawo 
muku labarin lafiyarmu, sa'an nan kuma ya Karfafa zuciyarku. 
9 Ga kuma Onisimus tare da shi, wanda shi ma dan wajenku ne. 
Shi dan'uwanmu ne da muke Kauna kwarai, mai aminci ne kuwa. 
Su biyun za su fada muku abin da yake faruwa a nan. 

10 Aristarkus, wanda yake a kurkuku a nan tare da ni, ya ce 
in gaishe ku, haka kuma Markus wanda kakansa daya ne da 


3.19: Afi 5.25; 1 Bit 3.7 3.20: Afi6.1 3.21: Afi 6.4 3.22-25: Afi 6.5-8 
3.25: M. Sh 10.17; Afi 6.9 4.1: Afi6.9 4.5: Afi5.16 4.7: A A.M. 20.4 ; 2 Tim 4.12 
4.7-8: Afi 6.21.22 4.9: Fil 10- 12 


444 KOLOSIYAWA 4 


Barnaba. (Shi ne na riga na yi magana a kansa, na ce muku in 
ya zo, ku kare shi hannu biyu-biyu.) !! Joshuwa wanda ake ce 
da shi Justus, shi ma yana gaishe ku. Wadannan mutane uku ne 
kawai Yahudawa a cikin wadanda suke aikin mulkin Allah tare 
da ni. Sun kuwa taimake ni kwarai. 

12 Abafaras wanda yake daya daga cikinku, wanda shi ma 
bawan Yesu Almasihu ne, yana gaishe ku. Kullum yana kokawa 
cikin addu'a ga Allah don ku tsaya daram, ku kuma zama cikakku, 
kuna aikata dukan abin da Allah yake so, ba tare da shakka ba. 
13 Ni kaina na shaida yadda shi Abafaras yake shan wuya don yă 
taimake ku da kuma mutanen Lawudikiya da na Hirafolis. 

14 Luka, likitan nan da muke Rauna, da kuma Dimas, suna 
gaishe ku. 

15 Ku gai mini da dukan 'yan'uwan da suke Lawudikiya, da 
kuma Nimfa tare da jama’ar masu bi da take taruwa a gidanta. 
161n kun gama karanta wannan wasika, sai ku aika da ita zuwa 
ga jama’ar masu bin da take a Lawudikiya, don su ma su karanta. 
Ku ma ku karanta wasikar da mutanen Lawudikiya za su aika 
muku. 17 Ku kuma gaya wa Arkibus ya mai da hankali yă gama 
aikin nan da Ubangiji ya ba shi. 

18 Ni Bulus ne da hannuna nake rubuta muku wannan 
gaisuwa. Kada ku manta cewa ina nan a kurkuku. Alherin Allah 
yă kasance tare da ku. 


4.10: A.M. 12.12,25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Fil 24 


WASIKAR BULUS TA FARKO ZUWA GA 
TASALONIKAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasika zuwa ga jama’ar masu bi 
a Tasalonika wadda take a yankin Kasar Makidoniya. Ana tsammani 
Bulus ya rubuta wasikan nan a tsakanin shekara ta A.D. 50-51 a 
Korinti. Wato, a sa'ad da aka kore shi daga Tasalonika (A. M. 17.10) 
ya bi ta Biriya da Atina (A. M. 17.14) zuwa Korinti (18.1,5). 

Jama’ar masu bi a Tasalonika tana daya daga cikin jama'un masu bi 
na farkon da manzo Bulus ya kafa. A kafawarta ba ta sami isasshen 
reno ba saboda fitinar Yahudawa (A. M. 17.1-9). An rubuta wasikar 
don a Karfafa jama’ar masu bi su tsaya da karfi cikin bangaskiyarsu. 

Da farko, Bulus ya gode wa Allah saboda bangaskiyarsu da 
ayyukansu na kauna da kuma sa zuciyar da suke da shi cikin Almasihu. 
Wasikar ta yi bayani game da wadanda suka mutu cikin Almasihu, ta 
Karfafa masu bi kada su damu game da lokacin dawowar Almasihu, ta 
kuma gaya musu yadda za su zauna, su kuma ci gaba da yin aiki har 
Yesu ya dawo. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-3 

Bangaskiyar Tasalonikawa 1.4—3.13 
Rayuwar da Allah yake so 4.1-12 

Abin lura a dawowar Ubangiji 4.13—5.11 
Umarni na karshe da gaisuwa 5.12-28 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus, da Sila, da Timoti, zuwa ga jama’ar masu bi 
a Tasalonika, wadda take ta Allah Uba da Ubangiji Yesu 
Almasihu. 
Alheri da salama su kasance tare da ku. 


Bangaskiyar Tasalonikawa da irin Zamansu 


2 Kullum muna gode wa Allah saboda ku duka, muna kuma 
sa ku cikin addu'o'inmu koyaushe. 3 Muna tunawa da ayyukan 
bangaskiyarku a gaban Allahnmu, da Ubanmu, da faman da kuke 
yi don Rauna, da kuma sa zuciyarku mai Karfi ga Ubangijinmu 


1.1: A. M. 17.1 


445 


446 1 TASALONIKAWA | —2 


Yesu Almasihu. #Yan'uwa wadanda Allah yake Rauna, mun san 
cewa Allah ya zabe ku, 5saboda mun kawo muku Labari Mai 
Dadi ba da magana kadai ya zo muku ba, amma har ma da iko, 
da Ruhu Mai Tsarki da kuma cikakken tabbaci. Kun san irin 
zaman da muka yi a cikinku domin amfaninku. $ Kuka kuwa zama 
masu koyi da mu, da kuma Ubangiji, kuka kuma karbi maganar 
Allah da farin cikin da Ruhu Mai Tsarki yake sawa, ko da yake 
kun sha wahala sosai. 7 Ta haka ku ma kuka zama misali ga duk 
masu bi na kasar Makidoniya da Akaya. $ Domin daga wurinku 
ne maganar Ubangiji ta bazu, ba ma a kasar Makidoniya da Akaya 
kadai ba, har ma a ko'ina an san da bangaskiyarku ga Allah, ba 
ma sai mun fada ba. ? Don mutanen ne da kansu suke ba da labarin 
yadda kuka karbe mu, da kuma yadda kuka rabu da gumaka, kuka 
juyo gun Allah, don ku bauta wa Allah na gaskiya kuma mai rai, 
10 ku kuma jira dawowar Dansa daga sama. Allah ya ta da Dan 
daga matattu, wato, Yesu wanda zai fitar da mu daga fushin nan 
mai zuwa. 


Hidimar Bulus a Tasalonika 


2 1 Ai, 'yan'uwa, ku ma kun sani cewa zuwanmu wurinku bai 

zama a banza ba. ? Amma ko da yake mun riga mun sha wuya 
da wulakanci a Filibi, kamar yadda kuka sani, Allahnmu ya 
Karfafa mu don mu sanar muku Labarinsa Mai Dadi, duk da 
tsananin gaba da ake yi wa Labari Mai Dadin nan. 3Gama 
gargadin da muke yi muku babu Karya a ciki, ko mugun nufi, ko 
rudi. 4 Sai dai kamar yadda Allah ya yarda da mu ya ba mu aikin 
wa'azin Labari Mai Dadi, haka muke sanar da shi, ba don mu 
faranta wa mutane rai ba, sai dai don mu faranta wa Allah, shi 
da yake gwada zuciyarmu. “Kamar yadda kun sani, maganarmu 
ba ta dadin baki ba ne, kuma ba wai muna da halin kwadayin da 
muke boyewa ba. Allah kuwa shi ne shaidarmu. “Ba wai kuma 
muna neman yabo daga wurin mutane, ko daga wurinku ko 
wadansu dabam ba, ko da yake, da muna so, da mun yi amfani 
da ikon nan namu na manzannin Almasihu don-mu nemi taimako. 
7 Amma mun nuna halin saukinkai a cikinku, kamar yadda uwa 
take lura da ’ya’yanta. 8 Domin mun damu da ku sosai, shi ne ya 
sa ba mu yi muku wa'azin Labari Mai Dadi na Allah kadai ba, 
amma har mun ji dadin ba da rayukanmu ma saboda ku, don kun 
shiga ranmu sosai. 


L6: A. M. 17.5-9 2.2: A. M. 16.19-24; 17.1-9 


1 TASALONIKAWA 2-3 447 


9 Yan'uwa, kun tuna da aiki da fama da muka sha! Mun yi 
ta aiki dare da rana saboda kada mu sa wa kowane dayanku nauyi 
sa’ad da muke yi muku wa’azin Labari Mai Dadin da ya fito daga 
wurin Allah. 1° Ku shaidu ne, Allah ma shaida ne game da irin 
halin da muka nuna muku, ku masu bi, wato, halin tsarki, da 
adalci, da na rashin abin zargi. 1! Kamar yadda kuka sani, mun 
bi da kowane dayanku kamar yadda baba yake bi da 'ya'yansa. 
12 Muka yi muku gargadi, muka Karfafa ku, muka roke ku ku yi 
zaman da ya yi kyau a gaban Allah, shi wanda ya kira ku cikin 
mulkinsa da daukakarsa. 

13 Saboda wannan ne kuma muke gode wa Allah kullum, don 
sa'ad da kuka kari maganar Allah da kuka ji daga wurinmu, ba 
ku karbe ta kamar maganar mutum ce ba, sai dai ainihin yadda 
take, wato, maganar Allah, wadda take aiki a zuciyarku, ku da 
kuka gaskata. 14 Gama ku 'yan'uwa, kun yi koyi da jama'un masu 
bin Allah cikin Almasihu Yesu, wadanda suke a Yahudiya; domin 
kun sha wahala daga mutanen Kasarku, kamar yadda suka sha 
daga hannun Yahudawa. !5 Yahudawa ne suka kashe Ubangiji 
Yesu da annabawa, suka kuma kore mu. Suna bata wa Allah rai 
sosai! Suna gāba da kowa! 18 Suna hana mu yin wa wadanda ba 
Yahudawa ba wa’azi don kada su sami ceto. Ta haka kullum suke 
Rara cika mudun zunubansu. Amma fa fushin Allah ya riga ya 
sauka a kansu. 


Niyyar Bulus Yă Sāke Ziyarci Tasalonikawa 


17 To, 'yan'uwa, lokacin da aka raba mu da ku na dan lokaci, 
wato, a rabuwa ta jiki ba ta zuciya ba, muna ta marmari, muna 
ta Kokari mu gan ku ido da ido. Mun yi niyyar zuwa wurinku 
ba shakka. Ni Bulus, na yi Kokari in zo ba sau daya ba, ba sau 
biyu ba, amma Shaidan ya hana mu. '? Gama mene ne abin sa 
zuciyarmu, da abin farin cikinmu, da kuma abin takamarmu a 
gaban Ubangiji Yesu a ranar dawowarsa, in ba ku ba? 20? Ai, ku 
ne abin takamarmu, da abin farin cikinmu. 

3 1 Saboda haka da muka kasa daurewa, sai muka ga ya yi kyau 

a bar mu a Atina mu kadai. ? Mun aika Timoti dan' uwanmu, 
wanda yake aiki tare da mu cikin hidimar Allah da kuma cikin 
sha'anin Labari Mai Dadi na Almasihu, ya kafa ku, ya kuma 
Karfafa ku game da bangaskiyarku, 7 don kada tsananin nan ya sa 
wani ya fid da zuciya. Ai, ku kanku kun sani cewa wannan shi 


2.14: A. M. 17.5 2.15: A. M. 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19; 17.5,13; 18.12 
3.1: A. M. 17.15 


448 1 TASALONIKAWA 3 — 4 


ne abin da aka nufe mu da shi. 4A gaskiya, sa'ad da muke tare 
da ku mun gaya muku tun da wuri, cewa za mu sha wahala. Haka 
kuwa ya zama, yadda kuka sani. 5Saboda haka ne, da na kasa 
daurewa, sai na aika don in ji labarin bangaskiyarku. Ina tsoro 
kada dai Mai rudin nan, wato, Shaidan ya riga ya rude ku, kuma 
aikinmu ya zama banza. 

6 Amma ga shi yanzu da Timoti ya dawo daga wurinku ya 
kawo mana labari mai dadi game da bangaskiyarku da kaunarku. 
Ya kuma gaya mana cewa kuna tunawa da mu da alheri kullum, 
har kuna marmari ku gan mu yadda mu ma muke marmarin 
ganinku. 7Saboda haka, 'yan'uwa, cikin wahalarmu da 
tsananinmu mun sami Karfafawa cikin zuciyarmu don 
bangaskiyarku. 8 Yanzu kam, za mu Kara rayuwa idan kuka ci 
gaba da tsayawa sosai cikin Ubangiji. ? Wace irin godiya za mu 
yi wa Allah saboda ku, a kan yawan farin cikin da muke yi a 
gaban Allahnmu dominku? !° Dare da rana muna dagewa cikin 
addu'a sosai domin mu samu mu gan ku ido da ido, mu kuma 
cika abin da ya kāsa a cikin bangaskiyarku. 

11 Bari Allah da kansa wanda yake Ubanmu, da kuma 
Ubangijinmu Yesu, ya shirya mana hanyar zuwa wurinku. 12? Ku 
kuma, Ubangiji ya sa ku Raru ku kuma yalwata da Raunar junanku 
da dukan mutane, kamar yadda muke yi muku. '3 Bari ya Karfafa 
zuciyarku cikin tsarki, ku zama marasa abin zargi a gaban Allah 
wanda yake Ubanmu, a ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo tare 
da dukan tsarkakansa. 


Irin Rayuwar da Allah Yake So 


4 1 A Rarshe kuma, 'yan'uwa, muna rokonku, muna kuma yi 
muku gargadi saboda Ubangiji Yesu cewa, ku yi rayuwa 
wadda Allah yake jin dadinta, kamar yadda muka koya muku. Ko 
da yake kuna yi irin rayuwan nan, sai ku Rara RoRari sosai. 7? Gama 
kun san umarnin da muka ba ku ta wurin iznin Ubangiji Yesu. 
3 Domin wannan shi ne nufin Allah, wato, ku yi rayuwa mai tsarki, 
ku guje wa halin lalata. 4Kowa ya san yadda zai bi da jikinsa? 
cikin tsarki da mutunci, 5ba ta muguwar sha'awa ba yadda 
wadanda ba Yahudawa ba suke yi, wadanda ba su san Allah ba. 
#Kada wani ya cuci dan'uwansa ko ya bata masa rai a wannan 
sha’anin, gama Ubangiji zai hukunta dukan wadannan abubuwa, 


3.6: A. M. 18.5 


24.4 bi da jikinsa: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne “auro wa kansa 
mace”. 


1 TASALONIKAWA 4-5 449 


kamar yadda muka gaya muku tun da farko, muka kuma yi muku 
gargadi. 7 Allah bai kira mu domin mu yi zama marar tsarki ba, 
sai dai na tsarki. $ Saboda haka duk wanda ya Ki yarda da wannan 
koyarwar, ba mutum ya Ki ba, Allah ne ya £i, shi da yake ba ku 
Ruhunsa Mai Tsarki. 

9 Game da Raunar "yan'uwa kuwa, ba sai wani ya rubuta muku 
ba, don ku da kanku Allah ya koya muku cewa ku kaunaci juna. 
10 Hakika kuwa, kuna Kaunar dukan 'yan'uwa a duk Kasar 
Makidoniya. Sai dai muna so ku Kara yin haka sosai, ”yan'uwa. 
11 Ku yi Kokari ku yi zaman natsuwa, ku kula da ayyukan da suke 
gabanku kawai, kuna kuma aiki da hannayenku yadda muka ce 
ku yi. '2Ta haka za ku zama masu mutunci ga wadanda ba masu 
bi ba, kuma ba za ku dogara a kan kowa ba. 


Dawowar Ubangiji 


13 Amma 'yan'uwa, ba ma so ku yi zama da rashin sani game 
da wadanda suka yi barci, wato, sun mutu, don kada ku yi bakin 
ciki kamar sauran mutane wadanda ba su da abin sa zuciya. 14 Tun 
da muka gaskata Yesu ya mutu, ya kuwa tashi, haka kuma ta 
wurin Yesu, Allah zai dawo da wadanda suka yi barci, tare da 
Yesu. 

15 Muna kuwa shaida muku bisa ga maganar Ubangiji cewa, 
mu da za mu kasance da rai a lokacin da Ubangiji zai dawo, ba 
za mu riga wadanda suka yi barci tashi ba, ko kadan. 16 Gama 
Ubangiji da kansa ma zai sauko daga sama, da kira mai Karfi, da 
muryar babban mala’ika, da kuma busar Rahon Allah. Wadanda 
suka mutu cikin Almasihu, su ne za su fara tashi. 17 Sa’an nan 
mu da za mu kasance da rai a lokacin, za a dauke mu tare da su 
a cikin girgije, domin mu sadu da Ubangiji a sararin sama. Za 
mu kuma kasance tare da Ubangiji har abada. !8 Saboda haka sai 
ku yi wa juna ta'aziyya da wannan maganar. 


Ku Zauna da Shiri don Zuwan Ubangiji 
5 1 To, 'yan'uwa, game da lokaci ko ranar. da wadannan 
abubuwan za su faru, ba sai an rubuta muku ba. 2 Gama ku 
ma kun sani sosai cewa Ranar Ubangiji za ta zo kamar zuwan 
barawo da dare. 3 Lokacin da mutane suke cewa, “Muna zaman 
lafiya da salama” sai kawai halaka ta auko musu, kamar yadda 
nakuda? take kama mace mai ciki, ba kuwa hanyar tsira. 4 Amma, 
ai, ba a cikin duhu kuke ba, 'yan'uwa, har da Ranan nan za ta 


4.15-17: 1 Kor 15.51-52 5.2: Mat 24.43; Luk 12.39; 2 Bit 3.10 
55.3 nakuda: Wato, zafin da mace takan ji lokacin haihuwa. 


450 1 TASALONIKAWA 5 


same ku kamar barawo. 5 Domin ku duka mutanen haske ne, na 
rana kuma. Mu ba na dare ko duhu ba ne. $Saboda haka kada 
mu yi barci yadda wadansu suke yi, sai dai mu zauna cikin shiri 
da natsuwa. 7 Gama wadanda suke barci da dare suke yi, wadanda 
suke buguwa kuwa da dare suke yi. 8 Amma tun da mu na rana 
ne, sai mu natsu, mu sa rigar Karfen bangaskiya da Rauna. Sa 
zuciya ga samun ceto kuma ya zama hular kwanonmu. ? Allah 
bai nufe mu da fushinsa ba, sai dai ga samun ceto ta wurin 
Ubangijinmu Yesu Almasihu, Mwanda ya mutu saboda mu, 
domin ko muna da rai, ko mun yi barci, mu zama muna tare da 
shi. !! Saboda haka sai ku Karfafa juna, ku rika gina juna, kamar 
yadda kuke yi yanzu. 


Gargadi da Gaisuwa 


12 Amma muna rokonku, "yan'uwa, ku ba wa masu fama da 
aiki a cikinku girma, wato, shugabanninku cikin Ubangiji, masu 
yi muku gargadi. !3 Ku rike su da mutunci sosai da Rauna saboda 
aikinsu. Ku yi zaman lafiya da juna. 

14 Muna kuma rokonku, 'yan'uwa, ku yi wa masu Kyuyan nan 
fada, ku Karfafa wadanda ba su da karfin zuciya, ku taimaki 
marasa karfi, ku yi hakuri da kowa. !5 Ku kula fa kada kowa ya 
rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku yi kokarin yin abin 
kirki wa junanku da sauran mutane kuma. 

16 Ku rika farin ciki kullum. !? Ku rika yin addu'a ba fasawa. 
18 A cikin kowane hali ku gode wa Allah, domin wannan shi ne 
nufin Allah zuwa gare ku a cikin Almasihu Yesu. 

19 Kada ku danne Ruhu Mai Tsarki. Kada ku rena annabci, 
21 sai dai ku gwada kome, ku rike abin da yake da kyau. ?? Ku 
guje wa kowace irin mugunta. 

23 Bari Allah da kansa, mai salama, ya tsarkake ku gaba daya, 
yă kuma kiyaye ruhunku, da ranku, da jikinku duka, ku kasance 
marasa laifi a ranar da Ubangijinmu Yesu Almasihu zai dawo. 
24 Shi wanda ya kira ku mai aminci ne, zai kuwa aikata. 

25 "Yan'uwa, ku yi mana addu'a. 

26 Ku gai da dukan 'yan'uwa da gaisuwar Rauna. 

27 Na roke ku cikin sunan Ubangiji, ku karanta wa dukan 
"yan'uwa wasikan nan. 

28 Alherin Ubangijinmu Yesu Almasihu ya kasance tare da 
ku. 


5.8: Ish 59.17; Afi 6.13-17 


WASIKAR BULUS TA BIYU ZUWA GA 
TASALONIKAWA 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ya rubuta wannan wasika a shekara ta A.D. 51-52 a 
Korinti ba da dadewa ba bayan da aka rubuta wasika ta fari zuwa ga 
Tasalonikawa. 

An rubuta wannan Wasika ta Biyu zuwa ga Tasalonikawa domin har 
yanzu akwai damuwa a cikin jama'ar masu bi. Har yanzu kam 
koyarwar Karyan nan game da dawowar Yesu tana rikitar da hankalin 
masu bi. Bulus ya yi wa mutanen da suka ce wai Yesu ya riga ya dawo 
gyara a kan cewa Yesu ba zai dawo ba sai wadansu abubuwa sun faru 
tukuna. Mugunta za ta yi yawa har ta kai yadda ba a taba yin irinta 
ba Karkashin “sarkin tawayen nan”. Wasikar ta gaya wa masu bi kada 
su yarda wani ya rude su da koyarwar karya game da wannan batu. 

Wasikar ta kuma gargadi jama'ar Allah su ci gaba da tsayawa da 
Karfi sosai cikin bangaskiyarsu ko da yake akwai wahala da tsanani. 
A Karshe ta kuma ja musu kunne kada su zama masu kyuya, amma su 
yi aiki don ciyar da kansu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-2 

Koyarwa game da dawowar Yesu 1.3—2.12 
Yin zaman aminci 2.13-17 

Gargadi a kan Kyuya 3.1-15 

Addu'ar Karshe 3.16-18 


Gaisuwa 
1 1 Daga Bulus da Sila, da Timoti, zuwa ga jama'ar masu bi a 
Tasalonika wadda take ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu. 
2 Alheri da salama daga Allah Uba da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Almasihu Zai Dawo YA Yi Shari’a 


3 Dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, 'yan'uwa, 
haka kuwa ya yi kyau, da yake bangaskiyarku tana Kara girma 
sosai, har ma aunar kowane dayanku ga juna tana ta Karuwa. 


1.1: A. M. 17.1 


451 


452 2 TASALONIKAWA 1-2 


4Don haka mu kanmu muke takama da ku a cikin jama'un masu 
bin Allah, saboda jimrewarku, da bangaskiyarku cikin yawan 
tsanani, da wahalar da kuke ciki. 

5 Duka wannan ya nuna cewa shari'ar Allah mai adalci ce, 
wannan kuma ya tabbatar cewa kun isa zama a mulkin Allah don 
a kan mulkin ne kuke shan wahala. $ Allah mai adalci ne, saboda 
haka su wadanda suke ba ku wahala zai saka musu da wahala, 
7 amma ku da kuke shan wahala kuwa zai hutar da ku, har ma da 
mu. Wannan zai faru a ranar da Ubangiji Yesu zai bayyana daga 
sama tare da manyan mala'ikunsa $a cikin harsunan wuta, zai 
hukunta wadanda suka Ki sanin Allah, da kuma wadanda suka ki 
biyayya da Labari Mai Dadi na Ubangijinmu Yesu. ?Za su sha 
hukuncin halaka ta har abada, za a kau da su daga gaban Ubangiji 
da kuma daukakar ikonsa. ISA wannan lokacin da zai dawo kuwa, 
tsarkakansa za su daukaka shi, dukan masu bi kuma za su yi 
mamakinsa a Ranan nan tare da ku, don kun gaskata da shaidar 
da muka yi. 

11 Saboda wannan ne kullum muke yi muku addu'a cewa 
Allahnmu ya sa ku cancanci kiransa, ya sa ku iya yin duk 
abubuwa masu kyau da kuke fata za ku yi, da aikin bangaskiya 
da Karfin ikonsa. '? Ta haka za a daukaka sunan Ubangijinmu 
Yesu a cikinku, ku kuma a cikinsa, bisa ga alherin Allahnmu, da 
Ubangiji Yesu Almasihu. 


Sarkin Tawaye 


2 1To, 'yan'uwa, game da dawowar Ubangijinmu Yesu 

Almasihu da kuma yadda za a tattara mu zuwa gare shi, muna 
hankalinku ya tashi a kan cewa Ranar Ubangiji ta riga ta zo. Mai 
yiwuwa wani yana iya fada haka a cikin magana ta ruhu, ko a 
jawabi, ko a wasika a kan cewa daga wurinmu yake. 3 Kada kowa 
ya rude ku ko ta yaya, domin wannan ranar ba za ta zo ba sai an 
yi tawayen nan, sarkin tawaye”? kuma ya bayyana, wato, wanda 
aka shirya masa halaka. “Shi ne magabci, yana daukaka kansa 
gaba da duk abin da ya shafi sunan Allah, ko kuma wanda ake 
yi wa sujada. Har ma yakan zauna a haikalin Allah, yana cewa 
wai shi ne Allah. 


1.9: Ish 2.10 2.1: 1 Tas 4.15-17 2.4: Dan 11.36; Ez 28.2 

?2.3 sarkin tawaye: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “mai 
zunubi” ne a nan. Sarkin tawaye ba Shaidan ne ake nufi a nan ba, amma wani 
ne da zai tashi ya zama shugaban ikoki na mugu a kwanakin Karshe. 


2 TASALONIKAWA 2-3 453 


5 Ashe, ba ku tuna ba, nakan gaya muku wadannan 
abubuwan tun ina tare da ku? 6 To, yanzu dai kun san abin da 
yake hana shi zuwa; don kada yă bayyana kafin lokacinsa. 
7 Gama ikon tawayen nan ya riga ya fara aiki a boye, amma shi 
wanda yake hanawa zai ci gaba da hanawa har sai Allah ya 
kawar da shi. 8 Sa’an nan ne fa za a bayyana sarkin tawayen 
nan, amma a dawowar Ubangiji Yesu kuwa, Yesu zai kashe shi 
da numfashin bakinsa, ya kuma halaka shi da daukakar 
bayyanarsa. “Za a gane zuwan sarkin tawayen nan ta wurin 
ayyuka da kuma ikon Shaidan, zai aikata abubuwan ban 
mamaki, da alamu, da aikin sihiri na Rarya iri-iri, 1° yana mugun 
rudin wadanda suke hanyar halaka, domin sun ki Raunar gaskiya 
har yadda za su sami ceto. 11 Saboda haka Allah zai aiko musu 
da babban rudu don su gaskata Karya, 12 don a hukunta duk 
wadanda suka Ri gaskata gaskiya, suke kuma jin dadin mugunta. 


Yin Zaman Aminci 


13 Amma dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, 
'yan'uwa wadanda Ubangiji yake Rauna, domin Allah ya zabe ku 
ku fara samun ceto ta wurin tsarkakewar Ruhu, da kuma 
gaskatawa da gaskiya. 14 Saboda wannan dalilin ne ya kira ku ta 
wurin Labari Mai Dadin nan da muka ba ku, domin ku sami 
daukakar Ubangijinmu Yesu Almasihu. ?!5Saboda haka, 
’yan’uwa, sai ku dage, ku kuma rike Ka’idodin nan da muka koya 
muku, ko ta magana, ko ta wasika. 

16 To, Ubangijinmu Yesu Almasihu da kansa, da kuma Allah 
Ubanmu, wanda ya Raunace mu, ya kuma ba mu ta’aziyya marar 
Rarewa, da bege mai kyau ta wurin alherinsa, !7yă yi muku 
ta'aziyya, ya kuma Karfafa ku cikin kowane aiki da magana mai 
kyau. 


A Yi Addu’a Dominmu 
3 1A Rarshe, 'yan'uwa, ku yi mana addu’a don maganar 
Ubangiji ta yadu da sauri, ta sami daukaka kamar yadda ta 
samu a cikinku. ?Ku kuma yi addu'a don a cece mu daga 
mugayen mutane masu mugunta, don ba duka suka ba da 
gaskiya ba. 
3 Amma Ubangiji mai aminci ne, zai Karfafa ku, ya tsare ku 
daga Mugun nan, wato, Shaidan. “Mun amince da Ubangiji game 


2.8: Ish 11.4 2.9: Mat 24.24 


454 2 TASALONIKAWA 3 


da ku cewa, kuna bin umarnin da muka yi muku, za ku kuma ci 
gaba da bi. 

5 Ubangiji ya mai da hankalinku kan Raunan nan ta Allah, da 
kuma tsayawa da karfi na Almasihu. 


Lallai Ne A Yi Aiki 


6 To, 'yan'uwa, muna ba ku umarni cikin sunan Ubangijinmu 
Yesu Almasihu, ku fita hanyar duk wani dan'uwan da yana Kin 
yin aiki, wanda ba ya bin Ra’idodin da kuka samu a wurinmu. 
7 Ai, ku ma kun san ya kamata ku yi koyi da mu, don lokacin da 
muke tare da ku, ba mu nuna muku rashin son yin aiki ba, 8 kuma 
ba mu kuwa ci abinci kyauta a hannun kowa ba. Sai dai mun sha 
fama da wahala, muna aiki dare da rana, don kada mu sa wa ko 
dayanku nauyi. 9 Ba wai don ba hakkinmu ba ne, a’a, sai dai don 
mu zama abin misali a gare ku kawai, don ku yi koyi da mu. 
10 Ai, ko dā da muke tare da ku, mun ba ku umarni cewa duk 
wanda ya Ri yin aiki, kada a ba shi abinci. 

11 Gama mun ji labari cewa wadansunku masu Kyuya ne, 
ba sa aikin kome, sai shige-shige kawai. !2? To, irin wadannan 
mutanen muna ba su umarni, muna kuma yi musu gargadi cikin 
Ubangiji Yesu Almasihu, su rika yin aiki da natsuwa, suna ciyar 
da kansu. 

13 ”Yan'uwa, kada ku gaji da yin abin da yake daidai. !4 Idan 
wani ya Ri biyayya da abin da muka fada a cikin wasikan nan, 
sai ku lura da shi, ku guje masa don ya ji kunya. IS Amma kada 
ku dauke shi kamar abokin gāba, sai dai ku gargade shi kamar 
dan'uwa. 


Maganar Karshe 


16 To, Ubangiji mai salama, shi da kansa yi ba ku salama a 
kowane lokaci, a kowane hali. Ubangiji ya kasance tare da ku duka. 


WASIKAR BULUS TA FARKO ZUWA GA 
TIMOTI 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan Wasika zuwa ga Timoti wanda 
shi Bulus ya yi renonsa cikin hanyar Ubangiji. Ana zato an rubuta 
wasikan nan tsakanin shekara ta A.D. 65-67 a yankin Makidoniya. 

Bulus ya bar Timoti a Afisa, don ya zauna a wurin ya Karfafa masu 
bi da koyarwa ta gaskiya saboda kada a rude su da muguwar koyarwa. 
Bulus ya rubuta wannan wasika domin ya gargadi Timoti yadda zai bi 
da aiki a wurin. 

Wasikar ta fara da gargadi game da koyarwar Karya wadda ta sha 
bamban da koyarwa ta gaskiyar da Bulus ya yi. Ta kuma ba da umarni 
game da yadda za a yi sujada da yadda za a yi shugabancin jama’ar 
masu bi da kuma halayen da shugabanni sun kamata su kasance da su. 
A karshe an ba Timoti shawara game da yadda zai zama mai hidima 
nagari na Almasihu da kuma aikin da yake da shi ga mutane iri 
dabam-dabam. 


Abubuwan da Suke Ciki 
Gabatarwa 1.1-2 


Gargadi game da jama’ar masu bi da ma'aikatanta 1.3—3.16 
Gargadi ga Timoti a kan aikinsa 4.1-—6.21 





Gaisuwa 

1 1 Daga Bulus manzon Almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah 
Mai Cetonmu da Almasihu Yesu wanda shi ne abin sa 

zuciyarmu, ?zuwa ga Timoti dana na gaske cikin bangaskiya. 

Alheri da jinkai da salama daga Allah Uba da Almasihu Yesu 

Ubangijinmu su kasance tare da kai. 


Gargadi game da Koyarwar Karya 


3 Ina so ka dan zauna a Afisa, kamar yadda na roke ka a lokacin 
da nake a hanyata zuwa Makidoniya, don akwai wadansu mutanen 
da suke koyarwar Karya, ka gargade su su daina. “Ka fada musu 
cewa kada su ba da hankalinsu ga tatsuniyoyi da bin lissafin sunayen 
kakanni wadanda ma ba su da iyaka. Domin irin wannan yana kawo 


1.2: A. M. 16.1 


455 


456 1 TIMOTI 1 


gardama ne kawai, a maimakon daukaka shirin Allah wanda ake 
sani ta wurin bangaskiya. 5Manufar wannan umarnin ita ce Rauna, 
wadda take fitowa daga zuciya mai tsabta, da tunanin da yake 
tabbatar mana ba mu da laifi, da kuma bangaskiya ta Rwarai. 
#Wadansu mutane sun riga sun kauce daga bin wadannan 
abubuwan, har suka bace, suka shiga bin maganganun banza. 
7 Mutanen suna son zaman mäsu koyar da Dokar Allah, ga shi kuwa 
ba su da ganewar abubuwan da suke fada, balle abubuwan da suke 
ta nacewa a kansu. 

8 Mun san cewa Dokar tana da kyau idan aka yi amfani da ita 
a hanyar da ta dace. “Mun kuma san cewa, ba don marasa laifi 
akan bayar da dokoki ba, sai dai don masu kin ji da marasa biyayya, 
da marasa hali irin na Allah, da masu zunubi, da marasa tsarki, da 
masu zargin Allah, da masu kashe babansu, ko mamansu, da masu 
kisankai, 1da masu zina, da maza masu kwana da maza, ko mata 
masu kwana da mata, da masu satan mutane, da masu Karya, da 
masu shaidar Karya, da kuma duk abin da yake dabam da koyarwa 
ta gaskiya. 11 Wannan koyarwa tana bisa ga bisharan nan mai daraja 
ta Allah, mai albarka wadda aka sa mini a hannu in yi shelarta. 


Godiya don Jinkan Allah 


12 Ina gode wa Almasihu Yesu Ubangijinmu, wanda ya Karfafa 
ni don aikina. Ya bincike ni ya kuma amince da ni har ya kira ni 
zuwa ga aikinsa, !3ko da yake a da ni mai zargin Allah ne, mai 
tsananta masa, kuma mai wulakanta shi. Amma duk da haka na 
sami jinai don duk abin da na aikata na yi ne cikin rashin sani da 
rashin bangaskiya. 4 Alherin Ubangijinmu ya cika ni sosai ya kuma 
ba ni bangaskiya da Raunar da suke cikin Almasihu Yesu. 
15 Maganan nan tabbatacciya ce, kuma ta isa a karbe ta gaba daya 
cewa, “Almasihu Yesu ya zo duniya domin ceton masu zunubi,” a 
cikinsu duka ni ne na fi zunubi. 16 Amma Allah ya yi mini jin£ai 
musamman don ta kaina, ni da na fi su zunubi, Almasihu Yesu ya 
nuna cikakken hakurinsa in zama misali ga duk wadanda nan gaba 
za su gaskata da shi su kuma sami rai na har abada. 17 Bari girma 
da daukaka su tabbata har abada abadin ga wanda yake sarkin 
zamanai, wanda ba shi da Karshe, wanda ba a ganinsa, kuma shi ne 
kadai Allah! Amin. 

18 Timoti, dana, ina ba ka wannan umami ne bisa ga 
annabce-annabcen da aka yi tun dā a kanka. Domin ta wurin 


1.13: A. M. 8.3; 9.4-5 


1 TIMOTI 1 -2 457 


kiyaye wadannan umaman za ka iya yin yaki, ka kuma yi shi da 
kyau sosai, !? kana rike da bangaskiya da tunanin da yake tabbatar 
maka ba ka da laifi. Wadansu mutane sun kashe bangaskiyarsu 
ta dalilin Kin bin abin da tunaninsu suke gaya musu. 9 A cikinsu 
akwai Himeniyus da Alekzanda, wadanda na mika wa Shaidan 
don suyi koyi su daina maganar reni ga Allah. 


Gargadi a kan Sujada 


2 1 Da fari dai, ina Karfafa cewa a yi ta roko, ana addu'a, ana 

roke-roke, ana godiya ga Allah saboda dukan mutane. ? A yi 
haka saboda dukan sarakuna da dukan wadanda suke da manyan 
matsayi, don mu zauna lafiya da kwanciyar rai cikin tsoron Allah 
sosai da kuma yin rayuwa mai kyau ta kowace hanya. 3 Wannan 
yana da kyau, kuma Allahn da yake Mai Cetonmu yana jin dadin 
haka sosai, “shi wanda yake so dukan mutane su sami ceto, su 
kuma kai ga sanin gaskiya. “Gama Allah daya ne, wanda yake 
tsakanin Allah da mutane kuwa daya ne, wato, mutumin nan 
Almasihu Yesu. 6 Shi ne ya ba da kansa domin ya fanshi mutane 
duka. Wannan ne shaidar da aka bayar a daidai lokaci. 7 Saboda 
wannan ne aka nada ni manzo da kuma mai wa’azi. Na zama 
malami mai koya wa dukan wadanda ba Yahudawa ba sakon nan 
cikin bangaskiya da gaskiya. Gaskiya nake fada ba karya ba. 

8 Ina so a ko'ina, maza su daga hannaye masu tsarki cikin 
addu'a ba tare da fushi ko gardama ba. ? Biye da wannan, ina 
so mata su lura su yi wa kansu adon da ya cancanta, da rigunan 
da suka dace, ban da yawan adon kai, ko kayan zinariya, ko 
lu'ulu'ai, ko riguna masu tsada, !° sai dai da ayyuka masu kyau 
wadanda sun dace da matan da suke bayyana cewa su masu 
tsoron Allah ne. !! Bari mace ta kari koyarwa cikin kwaciyar 
hankali da cikakken ladabi. 12 Ban ba mace izni ta yi koyarwa 
ba. Ban kuma ba ta izni ta yi mulki a kan maza ba, sai dai ta 
zauna shiru. 3Domin Adamu ne aka fara halitta kafin 
Hawwa’u. 4 Ba Adamu ne kuma aka yi masa rudu ba, amma 
dai macen ce aka rude ta har ta zama mai zunubi. '? Duk da 
haka dai mace za ta sami ceto ta wurin haihuwar 'ya' ya,“ idan 
ta ci gaba? cikin bangaskiya da Rauna da tsarki, tare da natsuwa. 





2.7: 2 Tim 1.11 2.9: 1 Bit 3.3 2.13: Far 2.7,21-22 2.14: Far 3.1-6 

42.15 Za ta sami ceto ta wurin haihuwa °ya’ya: Wani juyi na wadannan 
kalmomi shi ne “Za ta tsira ta wurin haihuwa”. 

b2, S Idan ta ci gaba: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne “Idan sun ci 
gaba”. 


458 1 TIMOTI 3 


Irin Mutumin da Ya Cancanci Zaman Shugaban Jama'ar 
Masu Bi 
3 1 Maganan nan tabbatacciya ce cewa, duk wanda yake 
marmarin zaman shugaban jama’ar masu bi, yana marmarin 
aiki mai kyau ne. ? Shugaba yă kasance marar laifi a gaban 
mutane, ya kasance mai mata daya,? mai kame kansa, mai halin 
natsuwa, mai bi da kansa da kyau, mai karan baki, mai iya 
koyarwa sosai, 3 wanda ba mashayi ba, ba mai rikici ba amma 
mai hankali, ba mai fada ba, kuma ba mai yawan son kudi ba. 
4Lallai ne ya kasance wanda ya iya bi da iyalinsa da kyau, yana 
sa yaransa su zama masu biyayya da bangirma gare shi ta kowace 
hanya. 5Gama in har wani bai san yadda zai bi da iyalinsa ba, 
to, yaya zai iya lura da jama’ar masu bin Allah? $ Kada ya zama 
sabon tuba, in ba haka ba girman kai zai sa har yă shiga cikin 
irin hukuncin da aka yi wa Shaidan. 7 Shugaba ya kasance wanda 
yake da shaida mai kyau a gaban mutanen da ba masu bi ba, don 
kada ya zama abin kunya, ya fadi cikin tarkon Shaidan. 

8 Haka ma masu hidima a cikin jama’ar masu bi, dole ne su 
kasance masu hankali, ba masu baki-biyu a magana ba, ba kuma 
masu yawan shan ruwan inabi ko masu kwadayin kudi ba. ? Dole 
ne su kuma rike asirin bangaskiya da tunanin da yake tabbatar 
musu ba su da laifi. 9 Wadannan masu hidimar kuma sai an fara 
gwada su, sa’an nan, idan an tabbatar ba su da laifi, to, sai su 
kama aiki na hidima. !! Haka ma mata su zama masu hankali, 
ba masu gulma ba, amma wadanda suka kame kansu, suna 
aminci cikin kome. 

12 Mai hidima a cikin jama’ar masu bi yă kasance da mace 
guda, yana kuma koyar da yaransa da sauran iyalinsa sosai. 
13 Wadanda suke hidima mai kyau a cikin jama’ar masu bi sukan 
samo wa kansu suna mai kyau suna magana gabagadi game da 
bangaskiyarsu cikin Almasihu Yesu. 


Asirin Addininmu 


14 A sa'ad da nake rubuta wannan umarni zuwa gare ka, ina 
sa zuciya zan zo wurinka ba da jimawa ba. !5 Amma idan an ci 
mini lokaci, sai ka kasance da sani yadda ya kamata mu bi da 
kanmu a cikin gidan Allah, wanda yake jama’ar masu bin Allah 


3.2-7: Tit 1.6-9 
3.2 ya kasance mai mata daya: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne 
“Wanda ya yi aure sau daya kawai”. Dubi Titus 6.9. 


1 TIMOTI 3 — 4 459 


mai rai, wanda yake ginshiki da kuma tushen gaskiya. 16 Ba da 
wata shakka ba, asirin addininmu da zurfi yake: 

An bayyana shi“ cikin jiki, 

Ruhu ya nuna shi mai gaskiya ne? 

Mala'iku suka gan shi, aka yi shelarsa ga al ummai, 

an ba da gaskiya gare shi cikin duniya duka, 

an dauke shi sama cikin daukaka. 


Koyarwar Karya 


4 1 To, Ruhu ya bayyana a sarari cewa a kwanakin karshe 
wadansu za su yar da bangaskiyarsu ta masu bi su mai da 
hankali ga ruhohi masu rudu da koyarwar Karya ta aljanu. 
?Koyarwan nan za ta taso ta wurin munafuncin masu Karya 
wadanda tunaninsu ya mutu sarai. ? Irin mutanen nan suna hana 
yin aure da kuma cin wadansu abinci. Ga shi kuwa Allah ne ya 
halicci abincin domin wadanda sun ba da gaskiya suna kuma sane 
da gaskiyar su kara da godiya. “Gama duk abin da Allah ya 
halitta yana da kyau, kuma kada a Ri kome in dai an kare shi 
cikin godiya, “gama an tsarkake shi ta wurin maganar Allah da 
addv’a. 


Mai Hidima Mai Kyau na Almasihu Yesu 


6 Idan ka koyar da 'yan' uwa wadannan abubuwa za ka zama 
mai hidima mai kyau na Almasihu Yesu, wanda ya yi girma a 
cikin maganan nan ta bangaskiya da kuma koyarwan nan mai 
kyau wanda kake bi har wa yau. 7Ka yi nesa da tatsuniyoyin 
banza marasa amfani. Ka hori kanka ka kasance da hali irin na 
Allah. 8 Ko da yake horon jiki yana da dan amfani, amma dai 
kasancewa da hali irin na Allah ya fi amfani ta kowace hanya, 
don yana jawo albarka ga rayuwan nan ta yanzu da kuma 
rayuwa mai zuwa. ? Wannan magana tabbatacciya ce, kuma ta 
isa a karbe ta dungum. !° Muna fama“ da aiki, don mun sa 
zuciyarmu ga Allah mai rai wanda yake Mai Ceton kowa, 
musamman ga wadanda suka ba da gaskiya. 

11 Ka umarta ka kuma koyar da wadannan abubuwa. 12 Kada 
ka bar wani ya rena Kuruciyarka, amma ka zama abin koyi ga 


€3.16 An bayyana shi: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “An 
bayyana Allah”, wadansu kuma “Wanda aka bayyana” ne a nan. 
d3, 16 Ruhu ya nuna shi mai gaskiya ne: Wani Joyi na wadannan kalmomi shi 
06 “A cikin Ruhu an nuna shi mai gaskiya ne” 
44.10 muna fama: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Muke shan 
wulakanci” ne a nan. 


460 1 TIMOTI 4-5 


sauran masu bi, cikin magana, da rayuwa, da Rauna, da 
bangaskiya, da kuma tsabtar rai. !3 Kafin in zo, ka ci gaba da 
karanta Rubutaccen Maganar Allah wa jama'a, da wa'azi, da 
kuma koyarwa. !4 Kada ka Ryale wannan baiwar da take cikinka, 
wadda aka ba ka ta wurin annabci lokacin da majalisar dattibai 
suka sa maka hannun albarka. 'SKa aikata wadanna abubuwa 
cikin aiki, ka mika kanka dungum gare su, don kowa ya ga cin 
gabanka. !6 Ka lura sosai da kanka da kuma koyarwarka. Ka ci 
gaba da yin wadannan abubuwa, don in ka yi haka za ka ceci 
kanka da kuma masu jinka. 


Koyarwa game da Gwauraye, Dattibai da Bayi 


5 1 Kada ka tsawata wa tsoho, amma ka yi masa magana kamar 

shi baba ne a gare ka. Samari kuma ka yi musu magana 
kamar 'yan'uwa, ?tsofaffin mata kuma kamar uwaye, sa’an nan 
'yan mata kamar 'yan'uwa, da matukar tsabtar rai. 

3 Ka ba da girma ga matan da mazansu suka mutu, wadanda 
a gaskiya ba su da kowa. 4 Idan mace da mijinta ya mutu tana 
da 'ya'ya ko jikoki, to, sai su fara koyon yin ayyukan addininsu 
ga danginsu, don ta haka su ma za su mayar wa iyayensu 
taimakon da suka samu daga gare su. Gama Allah yana jin dadin 
wannan. 5 Mace wadda mijinta ya mutu, wadda ba ta da kowa 
da zai taimake ta, za ta sa zuciyarta ga Allah ke nan, tana roko 
da addu'o'i dare da rana zuwa gare shi don taimako. $ Amma 
mace wadda mijinta ya mutu, wadda kuma take rayuwar son 
jin dadin kanta kawai, ta riga ta mutu ko da yake a raye take. 
7 Ka ba su wadannan umarnai don su kasance wadanda ba su 
da abin zargi a gaban mutane. 8 Duk wanda ba ya kula da 
danginsa, musamman iyalin gidansa, ya Raryata bangaskiyarsa 
ke nan kuma ya fi wanda yake marar ba da gaskiya muni. 

9 Mace da mijinta ya mutu ba ta isa a Kirga ta daya daga 
cikin matan da mazansu suka mutu ba, sai dai shekarunta sun 
kai sittin, kuma lokacin da mijin yake da rai ta kasance mace 
mai aminci gare shi. !10Ta kuma kasance wadda aka san 
ayyukanta masu kyau ne. Wato, ta zama wadda ta yi renon 
'ya' yanta da kyau, tana karban baki, tana yi wa masu bi hidima, 
tana taimakon wadanda suke cikin damuwa, kuma ta kowace 
hanya tana mika kanta ga yin abubuwan kirki. 


€59 ta kasance mai aminci: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne, “Ta 
kasance mai miji daya.” 


1 TIMOTI 5-6 461 


11 Amma kada ka sa mata masu kuruciya da mazansu suka 
mutu cikin wannan lissafi, domin sa'ad da sha’awar jikinsu ta 
raba hankalinsu daga Almasihu sukan so su yi aure. 12 Ta haka 
suna jawo wa kansu hukunci, don sun Karye alkawarinsu na fari. 
13 Ban da haka ma, sukan koyi zaman banza, suna shige-shigen 
gidajen mutane. Ba ma zaman banza suke yi kawai ba, amma 
har da gulma ma, suna kai da kawowa suna maganganu da ba 
su kamata ba. 14 Na fi so mata masu kuruciyar da mazansu suka 
mutu su yi aure, su haifi ”ya'ya, su bi da sha’anin gidajensu, 
don kada a ba abokan gābanmu damar yin mugayen maganganu 
a kanmu. !5 Gama wadansu sun riga sun juye suna bin Shaidan. 
16 Idan akwai mace mai bi wadda cikin danginsu akwai matan 
da mazansu suka mutu, to, sai ta taimake su, kada a sa wa 
jamaar masu bi nauyi. Ta haka jama’ar masu bi za ta sami 
damar taimakon ainihin wadanda mazansu suka mutu, kuma da 
ba su da kowa. 

17 A ba da girma ga dattiban da suna hidimarsu yadda ya 
kamata, musamman wadanda suke fama cikin wa’azi da koyarwa. 
18 Gama Rubutaccen Maganar Allah ya ce, “Ba za a rufe bakin 
bijimi sa'ad da yake sussuka ba”, da kuma “Mai aiki ya cancanci 
ladansa”. 19 Kada ka yarda da wata Rara da an kawo a kan wani 
dattijon jama’ar masu bi sai da shaidu biyu ko uku. 20 Game da 
wadanda suke cikin zunubi, ka tsawata musu a gaban jama'a, don 
sauran su ji tsoro. ?! A gaban Allah da Almasihu Yesu da kuma 
mala’ikun da aka zaba, ina maka gargadi ka bi wadannan umarnai 
ban da sonkai ko nuna cewa ka fi son wani fiye da sauran. 2? Kada 
ka yi saurin sa wa wani hannun albarka, kuma kada ka sa kanka 
a zunubi na wadansu. Amma ka kee kanka da tsarki. 

23 Kada ka dinga shan ruwa kadai, amma ka sha ruwan inabi 
mai tsami kadan saboda ciwon cikinka da kuma yawan rashin 
lafiyarka. 24 Zunuban wadansu mutane suna nan a fili, kuma 
zunubansu sukan riga bayyana kafin a hukunta su. Amma 
wadansu daga baya ne zunubansu sukan bayyana a fili. 25 Haka 
kuma ayyuka masu kyau a fili suke, ko ba ma a fili suke ba, ba 
sa iya kasance a boye. 

6 1 Duk wadanda suke Karkashin bauta, su ba iyayengijinsu 

cikakkiyar bangirma wadda ta dace, don kada a zargi sunan 
Allah tare da koyarwarmu. 2Kada bayi wadanda iyayengijinsu 
masu bi ne su yi musu rashin biyayya, a kan cewa su iyayengijinsu 


5.18: M. Sh 25.4; Mat 10.10; Luk 10.7 5.19: M. Sh 17.6; 19.15 


462 1 TIMOTI 6 


'yan'uwa ne cikin bi. A maimakon haka, sai su Kara kokari tun 
da yake iyayengijinsu, wadanda suke samun amfanin aikinsu 
masu bi ne, kuma wadanda ake kauna. 


Gargadi game da Koyarwar Karya 


Lallai ne ka koyar ka kuma yi gargadi a kan wadannan 
abubuwa. 3 Duk wanda yana da wata koyarwa dabam wanda bai 
kuma yarda da ainihin maganar Ubangijinmu Yesu Almasihu da 
kuma koyarwa wadda take bisa ga bin Allah ba, #wannan yana 
cike da daga kai, kuma bai san kome ba. Wannan kuma yana rike 
da mugun halin son gardama da mahawara game da kalmomi. Ai, 
wannan ne yake kawo kishi, da rikici, da zage-zage da mugayen 
zace-zace, Sda yawan gardama tare da wadanda tunaninsu ya 
zama banza, gaskiya kuma ta guje musu. Wadannan suna ganin 
bin Allah wata hanya ce ta samun arziki. 6 Babu shakka! Akwai 
arziki sosai a bin Allah ga wanda yake da kwanciyar rai ga abin 
da yake da shi. 7 Don ba mu shigo cikin duniya da kome ba, haka 
ma ba za mu iya fita cikinta da kome ba. 8Idan dai muna da 
abinci da rigunan sawa, wannan ma ya isa. °? Amma wadanda suke 
marmarin yin arziki sukan fadi cikin jarraba, cikin tarko na 
mugayen sha’awace-sha’awace iri-iri na banza, da na cutar da 
sukan sha kansu su ja su zuwa ga lalacewa da halaka. 1° Gama 
Raunar kudi ita ce tushen kowace irin mugunta. A cikin son yin 
arziki da sauri wadansu sun kauce daga bangaskiyarsu har suka 
jawo wa kansu bakin ciki mai yawa. 


Gargadi ga Timoti 


11 Amma ya kai mutumin Allah, ka guje wa dukan wadannan 
abubuwa, ka sa kai ga neman adalci, da kasancewa da hali irin 
na Allah, da bangaskiya, da Rauna, da jimrewa, da kuma tawali'u. 
12 Ka yi kyakkyawar tseren nan, wato, tsere na bangaskiya. Ka 
karbi lada na rai madawwami wanda ta dalilinsa ne aka kira ka, 
a lokacin da ka yi kyakkyawar shaida a gaban shaidu masu yawa. 
13 Ina umarce ka a gaban Allah wanda yake ba da rai ga dukan 
kome, da kuma Almasihu Yesu wanda a cikin shaidarsa a gaban 
Buntus Bilatus ya yi kyakkyawar shaida, “ka kiyaye dokan nan 
ba tare da abin zargi ko laifi ba har sai Ubangijinmu Yesu 
Almasihu ya bayyana. !5 Wannan bayyanuwar kuwa Allah zai sa 
ta kasance a daidai lokaci. Allah wanda shi ne Mai albarka, kuma 
shi ne kadai Mai iko duka, Sarkin sarakuna, da Ubangijin 


6.13: Yoh 18.37 


1 TIMOTI 6 463 


iyayengiji. 19 Shi ne kadai marar mutuwa, mai kasancewa a cikin 
hasken da ba wanda yana iya kusa da shi. Shi ne wanda babu 
wani da ya taba gani, ko ya iya gani. A gare shi girma, da mulki 
marar Karewa su tabbata. Amin. 


Masu Bin Yesu da Suke Masu Arziki 


17 Ka umarci wadanda suke da arziki a duniyan nan cewa 
kada su daga kai ko su sa zuciyarsu a kan arziki wanda ba ya 
jimawa. Amma su sa zuciyarsu ga Allah wanda yake ba mu kome 
hannu sake don jin dadin kanmu. !8 Ka umarce su su nuna alheri, 
su Rara yin ayyuka masu kyau, su kasance masu bayarwa hannu 
sake, suna taimakon wadansu. ?!° Ta haka za su yi wa kansu ajiya 
wadda za ta zama tushen rayuwa mai zuwa, saboda su sami rai 
wanda shi ne ainihin rai. 


Maganar Karshe 


20 Timoti, ka lura da abin nan da aka ba ka amana. Ka ware 
kanka daga maganganun banza na maganar reni ga Allah, da 
koyarwar da take cike da gardamar da ake dauka wai ilimi ne 
amma Karya ne. ?! Ta bin wannan koyarwa wadansu mutane sun 
riga sun kauce wa hanyar bangaskiya. 

Alheri yă kasance tare da ku. 


WASIKAR BULUS TA BIYU ZUWA GA 
TIMOTI 


Gabatarwa 


Wannan wasika ita ce ta biyu wadda Manzo Bulus ya rubuta wa 
Timoti, dansa cikin bangaskiya. Ya rubuta ta yayin da yake a kurkuku 
a Roma (1.8, 16-17, 2.9) a Karshen aikinsa, dab kuma da mutuwarsa 
a A.D. 67 ko 68. 

Manufar wasikar ita ce don a gargadi Timoti a kuma karfafa shi ya 
jimre a fuskar wahala, ya kuma ci gaba da aikin da Bulus ya yi saboda 
Almasihu. 

Da farko, wasikar ta Karfafa Timoti ya kula da koyarwar da ya samu 
sosai (1.14). Da kuma kada ya ji tsoro shan wuya (1.8; 2.3-7), amma 
ya guji koyarwar Karya (2.14-19). Ta kuma gargade shi game da 
kwanakin Karshe (3.1-17). 

Bulus ya kammala wasikar cikin farin ciki da sa zuciya cewa Ubangiji 
zai fitar da shi daga kowane irin mugunta ya kuma kiyaye shi har zuwa 
mulkinsa (4.18). 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa 1.1-2 

Yabo da karfafawa 1.3—2.13 
Gargadi da shawara 2.14—4.5 
Halin da Bulus yake ciki 4.6-18 
Maganar karshe 4.19-22 


Gaisuwa 
1 1 Daga Bulus manzon Almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah. 
Allah ya aike ni in sanar da alkawarin rai wanda yake cikin 
Almasihu Yesu. 
2 Zuwa ga Timoti dana wanda nake Rauna. Alheri, da jinkai, 
da salama daga Allah Uba da Almasihu Yesu Ubangijinmu su 
kasance tare da kai. 


Godiya da Karfafawa 


3 Ina gode wa Allah wanda nake masa hidima da tunanin da 
yake tabbatar mini ba ni da laifi kamar yadda kakannina suka yi, 
sa'ad da nake tunawa da kai kullum dare da rana cikin addu'o'ina. 


1.2: A. M. 16.1 


464 


2 TIMOTI | 465 


4Sa'ad da na tuna da hawayenka, sai in ji marmarin ganinka, don 
dai in cika da farin ciki. “Na tuna da bangaskiyan nan taka ta 
gaske, bangaskiya ta kasance a cikin kakarka Loyis, da kuma 
mamarka Yunis, wadda kuma na tabbata kake da ita. 9 Shi ya sa 
ina tuna maka ka inganta baiwan nan wadda take cikinka, wadda 
Allah ya ba ka sa'ad da na sa maka hannun albarka. 7 Gama 
Ruhun da Allah ya ba mu bai mai da mu masu tsoro ba, sai dai 
masu iko, da Rauna, da kuma natsuwa. 

8 Domin haka kada ka ji kunyar shaidar Ubangijinmu, ko 
kunyata da aka daure dominsa, amma mu jimre cikin shan wahala 
tare saboda Labari Mai Dadin nan, ta wurin ikon Allah. ? Shi ne 
kuma ya cece mu, ya kira mu mu zama masu tsarki. Wannan kira 
ba bisa ga ayyuka na samun lada ba ne, amma bisa ga nufinsa 
da alherinsa. Wannan alheri an ba mu ne ta wurin Almasihu Yesu 
kafin kafuwar duniya, 1? amma yanzu an bayyana mana shi ta 
wurin zuwan Mai cetonmu Almasihu Yesu. Shi ya kawar da 
mutuwa kuma ta wurin bishara ya bayyana mana rayuwan nan 
marar Rarewa a fili. 

11 Saboda wannan Labari Mai Dadi ne aka nada ni mai 
wa'azi, da manzo, da kuma malami. !2 Don haka ne kuma ina 
shan wahala kamar yadda nake sha ko a yanzu. Amma duk da 
haka ba na jin kunya domin na san ga wane ne na ba da gaskiya, 
kuma na tabbata zai lura da dukan abin da ya ba ni amanarsa, 4 
har zuwa Ranan nan. 

13 Ka rike koyarwan nan ta gaskiya, wadda ka ji daga wurina 
sosai, ka kuma yi koyi da ita. Ka kasance cikin bangaskiya da 
Raunar da suke namu cikin Almasihu Yesu. 14 Ta wurin taimakon 
Ruhu Mai Tsarkin da yake zaune cikinmu, ka kula da wannan 
koyarwa ta gaskiyar da aka ba ka amanarta. 

15 Ka san cewa kowa a Asiya ya juya mini baya, har da 
Faijelus da Hamojenis. !6 Bari Ubangiji ya nuna jinkai ga iyalin 
gidan Onesiforus, don kullum yakan Karfafa ni, kuma bai ji kunya 
wai ni dan kurkuku ne ba. 17 A maimakon haka da ya iso Roma, 
ya neme ni ba da bata lokaci ba, sai da ya same ni. 18 Bari Ubangiji 
ya sa a Ranan nan Onesiforus ya sami jinkai daga wurinsa! Ai, 
kai ma ka sani sarai irin hidimar da ya yi mini a Afisa. 

1.5: A. M. 16.1 1.11: 1 Tim 2.7 


1.12 Zai lura da dukan abin da ya ba ni amanarsa: Wani juyi na wadannan 
kalmomi shi ne, “Zai lura da dukan abin da na ba shi amanarsa”. 


466 2 TIMOTI 2 


Soja Mai Aminci na Almasihu 

2 1 Kai kuma dana, ka yi Karfi ta wurin alherin da yake namu 
cikin Almasihu Yesu. ? Duk abin da ka ji daga gare ni a gaban 

shaidu masu yawa ka koya wa mutane masu aminci wadanda su 

ma za su iya koya wa wadansu. 

3 Ka jimre tare da mu cikin shan wahala kamar soja mai 
kyau na Almasihu Yesu. 4 Ai, babu sojan da yake a kan aiki da 
zai sa kansa cikin alamuran duniya, gama niyyar soja shi ne 
ya sa shugabansa ya ji dadi. SA sha'anin wasan guje-guje da 
tsalle-tsalle kuwa, ba wanda yake samun lada sai dai ya bi 
dokokin wasan. é Ai, manomin da ya yi aikinsa sosai shi ne ya 
kamata ya fara samun rabon amfanin gona. 7 Ka yi tunani a kan 
abin da na fada maka, don Ubangiji zai ba ka ganewa cikin 
dukan kome. 

8 Ka tuna da Yesu Almasihu wanda an ta da shi daga matattu, 
wanda kuma yake zuriyar Dawuda, kamar yadda Labari Mai 
Dadin da nake shelarsa ya koyar. 9 Saboda shelar Labari Mai 
Dadin nan ne nake shan wahala, har zuwa ga dauri da sarka kamar 
wanda ya yi laifi. Amma dai ba wanda zai iya daura maganar 
Allah. 19 Domin haka na jimre da kome saboda wadanda aka zaba, 
don su ma su sami ceton nan wanda yake ta wurin Almasihu 
Yesu, su kuma sami shiga madawwamiyar daukaka. !! Wannan 
magana tabbatacciya ce, mai cewa; 

Idan mun mutu tare da shi, 
za mu rayu tare da shi; 
12 Idan mun jimre, 
za mu yi mulki tare da shi. 
Idan mun yi mūsun saninsa, 
shi ma zai yi mūsun saninmu; 
13 Idan ba mu da aminci, 
shi mai aminci ne, 
don ba za ya iya yin mūsun kansa ba. 


Ma’aikacin da Allah Ya Yarda da Shi 


14 Ka rika tuna musu wadannan abubuwa, ka kuma gargade 
su a gaban Ubangiji cewa kada su yi gardama a kan kalmomi, 
domin ba ta da amfani sai dai ta bata wadanda suke jinta. 15 Ka 
yi iyakacin Kokarinka ka sami cikakkiyar yarda a gaban Allah. 
Ka kasance ma'aikacin da ba shi da kunya game da aikinsa, kana 


2.12: Mat 10.33; Luk 12.9 


2 TIMOTI 2-3 467 


kuma koyar da kalmar gaskiya daidai. 16 Ka guje wa maganganun 
banza na maganar reni ga Allah, don sukan ja mutane zuwa ga 
rayuwa ta rashin kasancewa da hali irin na Allah. 1? Maganarsu 
kuwa tana bazu kamar babban miki mai cin naman jiki. A cikinsu 
akwai Himeniyus da Filetus, !8 wadanda sun bar hanyar gaskiya 
da cewa, ai, an riga an yi tashin matattu. Suna ta Bata bangaskiyar 
wadansu. 19 Amma zaunannen tushen nan da Allah ya kafa, yana 
nan daram da hatimin da aka buga a kansa cewa, “Allah ya san 
wadanda suke nasa” kuma “Duk wanda yake cewa shi na 
Ubangiji ne bari yă yi nesa da mugun aiki.” 

20 A cikin babban gida.ba kayan zinariya da na azurfa ne 
kadai suke ciki ba, akwai ma na itace da na yumu, wadansu 
domin aiki mai daraja, wadansu kuma don aiki marar daraja. 
21 Duk wanda yake tsarkake kansa daga abubuwa marasa darajan 
nan, zai zama abin da aka kee don aiki na musamman ga 
Maigidan, shiryayye kuma don kowane irin aiki mai kyau. 

22 Ka guji mugayen sha’awace-sha’awace na matasa, ka sa 
kai ga neman adalci, da bangaskiya, da Kauna, da kuma salama, 
tare da wadanda suke kira ga Ubangiji da zuciya mai tsabta. 
23 Kada wani abu ya hada ka da gardandamin banza marasa kan 
gado; kai ma ka san yadda suke jawo yawan hayaniya. Kada 
mai hidimar Ubangiji ya zama mai yawan hayaniya, amma dai 
ya zama mai kirki ga kowa, ya kasance mai iya koyarwa, da mai 
hakuri. 25Sa'an nan kuma a cikin saukin kai ya gargadi masu 
gaba da koyarwarsa, ko watakila Allah zai ba su dama su tuba 
su kai ga sanin gaskiya. ??Sa'an nan bayan sun koma cikin 
hankalinsu, sai su sami kubuta daga tarkon da Shaidan ya kama 
su da shi don su bi nufinsa. 


Rayuwar Kwanakin Karshe 


3 1 Ka sani fa, a kwanakin karshe za a sha wuya sosai. 2 Domin 
mutane za su zama masu sonkansu, masu son kudi, masu 
takama, masu girmankai, masu zage-zage, marasa biyayya ga 
iyayensu, marasa godiya, marasa tsoron Allah, 3marasa Rauna, 
masu rike juna a zuciya, masu bata sunayen wadansu, marasa 
kame kansu, masu Keta, masu gaba da duk abin da yake mai kyau, 
4 masu cin amana, marasa hankali, wadanda sun cika da daga kai, 
masu son jin dadin kansu fiye da son Allah, Sa waje suna nuna 
halin addini, amma kuma ta wurin rayuwarsu suna mūsun ainihin 
ikonsa. Ka guje wa irin mutanen nan. SA cikinsu kuwa akwai 


2.19: L. Kid 16.5. 


468 2 TIMOTI 3 -4 


wadanda sukan nemi hanya su shiga cikin gidajen mutane su 
rinjayi mata marasa wayo wadanda zunubi ya sha kansu, kuma 
mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri suna ta yawo da hankalinsu. 
7 Wadannan ne matan da kullum suna kan koyo, amma duk da 
haka ba sa kaiwa ga sanin gaskiya. $Kamar yadda Jenis da 
Jambras? suka yi gāba da Musa, haka ma wadannan mutane suna 
gaba da gaskiya, hankalinsu kuma ya bace, bangaskiyarsu kuwa 
ta banza ce. ? Amma ba za su kai da nisa ba, don da sauri za a 
gane da wautarsu a fili kamar yadda aka yi da na Jenis da Jambras. 


Umarnai na Karshe 


10 Yanzu ka riga ka bi koyarwata, da halina, da manufata ta 
rayuwa, da bangaskiyata, da hakurina, da Raunata, da kuma 
jimrewata. !! Ka kuma sani tsanani da wahalar da suka same ni 
a Antakiya, da Ikoniya da Listira. Duk da haka, Allah ya cece ni 
daga cikinsu. ?? Lallai, duk wanda yake so ya yi rayuwa da hali 
irin na Allah a cikin Almasihu Yesu zai sha tsanani. 3 Amma 
mugayen mutane da masu rudu halinsu na mugunta zai Rara muni 
gaba-gaba, suna rudin mutane, su kuma ana rudinsu. 14 Amma kai 
kuwa, ka ci gaba da abin da ka koya, ka kuma ba da gaskiya 
sosai a kansa, domin kana sane da wadanda ka koya daga gare 
su. ISKa tuna yadda tun kana karamin yaro ka riga ka san 
Rubutattun Maganar Allah masu tsarki wadanda suna iya koya 
maka hanyar samun ceto ta wurin bangaskiya cikin Almasibu 
Yesu. 16 Duk Rubutaccen Maganar Allah hurarre ne daga wurinsa, 
yana kuma da amfani? wajen koyarwa, da tsawatarwa, da gyaran 
hali, da kuma horarwa cikin adalci, '7don duk wanda yake 
mutumin Allah ya zama cikakke, yana a shirye kuma domin 
kowane irin aiki mai kyau. 

4 1 Ina umarce ka a gaban Allah da Almasihu Yesu, wanda zai 

hukunta masu rai da matattu, kuma zai dawo ya kafa 
mulkinsa, ? ka nace cikin wa'azin maganar Allah ko da zarafi ko 
ba zarafi. Ka ja hankalin mutane, ka tsawata musu, ka kuma 
Rarfafasu tare da iyakacin hakuri da koyarwa. 3 Gama lokaci yana 
zuwa da mutane ba za su so jin koyarwa ta gaskiya ba, a 


3.8: Fit 7.11 3.11: A.M. 13.14-52; 14.1-20 
3.8 Jenis da Jambras: Babu wadannan sunayen a Tsohon Alkawari, amma 
bisa ga masanan tarihin Yahudawa, mutanen nan su ne bokayen nan biyu na 
Kasar Masar da suka yi gaba da Musa lokacin da ya so ya fitar da "ya" yan 
Isra'ila daga Kasar Masar (Dubi Fit 7.11,22; 9.11). 

53.16 Duk Rubutaccen Maganar Allah hurarre ne daga wurinsa, yana 


kuma da amfani: Wata juyi na wadannan kalmomi shi ne, “Duk Rubutaccen 
Maganar da Allah ne ya huro yana da amfani.” 


2 TIMOTI 4 469 


maimakon haka don bin abin da zuciyarsu yake so da kuma 
Kaikayin da kunnuwarsu suke yi za su kai kansu wajen malaman 
da za su fada musu irin abin da suke so su ji. “Mutane za su Ri 
bin gaskiya su mai da hankalinsu ga jin tatsuniyoyi. 5 Amma kai 
dai ka natsu cikin kowane hali, ka jimre cikin wahala, ka yi aikin 
mai bishara, ka cika hidimarka na zaman bawan Allah. 

6 Gama lokacin da za a mika ni kamar hadaya, wato, lokacin 
da zan bar wannan rayuwa ya yi. 7 Na yi tseren nan mai kyau, 
na kammala tserena, na kuma rike amanar bangaskiyar da aka ba 
ni. $ Yanzu an shirya mini lada na aikin adalci, wanda Ubangijin 
da yake alkali mai adalci zai ba ni a Ranan nan. Ba ni kadai ba, 
amma ga dukan wadanda suke jira cikin Kauna su ga 
bayyanuwarsa. 


Maganar Karshe 


9 Ka yi iyakacin kokarinka ka zo wurina da sauri, 1° domin 
Dimas ya Ryale ni saboda Raunar duniyan nan, ya tafi Tasalonika, 
Kirzens ya tafi Galatiya, Titus kuma ya tafi Dalmatiya. !! Luka 
ne kadai yana tare da ni. Ka nemi Markus ka zo tare da shi, 
saboda yana da amfani sosai gare ni cikin aikina. 1? Na aiki 
Tikikus zuwa Afisa. 3 Sa'ad da za ka zo ka kawo mini rigar 
sanyin da na bari a hannun Karbus a Toruwas, da littattafan nan, 
musamman fatun nan na rubutu. < 14 Alekzanda makerin tagullan 
nan ya cuce ni sosai. Ubangiji zai saka masa gwargwadon abin 
da ya yi. !5KĶKai ma ka lura da shi gama ya yi gāba sosai da 
sakonmu. 

16 A farkon kāre kaina da na yi a gaban masu shari’a ba wanda 
ya rufa mini baya, kowa ya guje ni. Kada dai Allah yă lissafta 
wannan a kansu. 7 Amma Ubangiji ya kasance da ni ya ba ni 
Karfi, don ta wurina wannan sako zai sami cikakkiyar shela har 
dukan wadanda ba Yahudawa ba su ji. Kuma ya fitar da ni daga 
bakin zaki wato, hukuncin mutuwa. !8 Ubangiji zai fitar da ni daga 
kowane irin mugun abu, zai kuma kiyaye ni, yă kai ni mulkinsa 
na sama. A gare shi bari daukaka ta tabbata har abada abadin! 
Amin. 


4.10: Kol 4.14; Fil 24; 2 Kor 8.23; Gal 2.3; Tit 1.4 

4.11: Kol 14: Fil 24: A. M. 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Koki 10 
4.12: KM Doa. Afi 6.21-22; Kol 4.7-8 4 4.13: 3: A. M. 20. 

4.14: 1 Tim 1.20; Zab 62.13; Rom 2.6 


“4.13 fatun nan na rubutu: A zamanin Bulus ana rubutu a kan fatu ne. 


470 TITUS 


Gaisuwar Karshe 


19 Ka gai mini da Biriskila da Akila da kuma iyalin gidan 
Onesiforus. 20 Arastus yana nan har yanzu a Korinti, kuma na bar 
Turofimus cikin rashin lafiya a Militus. 21Ka yi iyakacin 
Kokarinka ka zo kafin a fara damina. Yubulus da Fudens, da 
Lainus, da Kalaudiya da dukan sauran 'yan'uwa suna gaisuwa. 

22 Ubangiji yă kasance da ruhunku. Alherinsa kuma yă 
kasance tare da ku. 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
TITUS 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan Wasika zuwa ga Titus zuwa ga 
Titus abokin aikinsa da yake a Kirit. Ana zato Bulus ya rubuta ta a 
Makidoniya ne, lokacin da yake a hanyarsa zuwa Nikafolis a yankin 
Akaya a shekara ta A.D. 65. 

Da farko an tuna wa Titus irin halin da ya kamata shugabannin 
jama'ar masu bi su kasance da shi wanda ya bambanta sosai da irin 
mugun halin da mutanen Kirit suke da shi. An shawarci Titus yadda 
zai koyar da mutane dabam-dabam a bisa ga shekarunsu a cikin jama’ar 
masu bi. A Rarshe kuma an shawarce shi game da yadda masu bi za 
su yi rayuwarsu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-4 | 

Ma'aikatan jama’ar masu bi 1.5-16 

Ayyuka na Rungiyoyi dabam-dabam cikin jama’ar masu bi 
2.1-15 

Gargadi 3.1-11 

Maganar Karshe 3.12-15 


4.19: A. M. 18.2; 2 Tim 1.16-17 4.20: A. M. 19.22; Rom 16.23; A. M. 20.4; 21.29 


TITUS 1 471 


Gaisuwa 


1 1 Daga Bulus bawan Allah kuma manzon Yesu Almasihu. An 

mai da ni manzo don in Karfafa bangaskiyar wadanda Allah 
ya zaba, domin in taimake su su san gaskiyar da ta dace da bin 
Allah, ?ta wurin sa zuciya ga rai madawwami. Allah shi da ba 
ya Karya ya yi alkawarin wannan rai madawwami tun kafin 
farawar zamanai. 3 Sa’an nan a daidai lokaci ya bayyana shi a 
cikin sakonsa wanda nake wa'azi, wanda kuma aka ba ni 
amanarsa ta wurin umarnin Allah Mai Cetonmu. 

4 Zuwa ga Titus dana na gaske cikin bangaskiya da muke da 
ita dukanmu. 

Alheri da salama daga Allah Uba, da Almasihu Yesu Mai 
Cetonmu su kasance tare da kai. 

Aikin Titus a Kirit 

5 Na bar ka a Kirit don ka kammala abin da ya rage a yi, 
ka kuma nada dattibai a kowane gari, kamar yadda na umarce 
ka. 6 Dattijo? ya kasance marar laifi a gaban mutane, mai mace 
guda,” wanda kuma yaransa sun ba da gaskiya ga Yesu. 
Yaransa su zama wadanda ba a san su da halin iskanci ko kin 
ji ba. 7 Tun da yake shugaban jamaar masu bi mai hidimar 
Allah ne, dole ne yă kasance ba shi da laifi ga kowa. Kada yă 
zama mai daga kai ko mai saurin fushi, ko mashayi, ko mai 
rikici, ko kuwa mai kwadayin kudi. SA maimakon haka ya 
kasance mai karan baki, mai cika son yin abu mai kyau, kuma 
mai natsuwa sosai, mai adalci, mai tsarki, wanda kuma yake 
kame kansa. °’ Shugaba ya zama wanda yana rike da maganar 
sakon Allah ta gaske kankan daidai kamar yadda ake koyarwa, 
domin ya Karfafa wadansu ta wurin wa'azi da koyarwa na 
Rwarai, ya kuma iya fallasa kuskuren wadanda suke gāba da 
koyarwarsa. 

10 Akwai 'yan tawaye da yawa, masu maganganu marar kan 
gado, masu rudu, musamman cikin Yahudawan da suka zama 
masu bi. 11 Dole ne a tsawata musu su yi shiru, tun da yake suna 
ta da hankalin iyalai da yawa ta hanyar koyar da abin da bai 
kamata ba don neman Kazamar riba. 1? Ai, mutumin Kirit ne, 
kuma daya daga cikin annabawansu, ya fada cewa; 


1.4: 2 Kor 8.23; Gal 2.3; 2 Tim 4.10 1.6-9: 1 Tim 3.2-7 
? 1.6-9 Dattijo: Wato, shugaban jama’ar masu bi ke nan. 


91.6 mace guda: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne “Wanda ya yi aure 
sau daya kawai”. 


472 TITUS 1 - 2 


“Kiritawa kullum masu Karya ne, mugayen dabbobi, "yan 
Ryuya masu yawan cin abinci”. 13 Wannan shaida gaskiya ce. 
Saboda haka ka tsawata musu sosai, don su kai ga bangaskiya ta 
gaskiya, 14 don su daina sauraron tatsuniyoyin Yahudawa, da bin 
dokokin mutane wadanda suka Ki gaskiya. IS Kome mai tsabta ne 
ga wadanda suke da tsabtar zuciya. Amma ba abin da yake da 
tsabta ga wadanda ba su ba da gaskiya ba ko tsabtar zuciya saboda 
ainihin lamirinsu da hankalinsu marar tsabta ne. 16 Da baki suna 
cewa sun san Allah, amma ta ayyukansu suna misun saninsa. Sun 
zama abin Kyama, marasa biyayya, kuma ba su ma isa su yi aiki 
mai kyau ba. 


Yin Koyarwa ta Gaskiya 


2 1 Amma kai dai, dole ka koyar da abin da yake daidai da 
koyarwa ta gaskiya. 2Ka koyar da tsofaffin maza su kame 
kansu, su yi Kwazo, su kuma matsu, su tsaya sosai cikin 
bangaskiya, da Rauna da kuma jimrewa. 

3 Haka kuma ka koyar da tsofaffin mata su yi rayuwar da ta 
dace da mata da suke masu bi, ba masu yin karya a kan wadansu 
ba, ko wadanda shaye-shaye sun sha Karfinsu. Sai su koyar da 
abin da yake da kyau, “don su koya wa mata masu Kuruciya su 
Kaunaci mazansu da ' ya' yansu, 5 su zama masu kame kansu, masu 
tsabtar rai, masu iya kula da iyalansu, masu hankali, masu biyayya 
ga mazansu, don kada a rena maganar Allah. 

6 Haka kuma ka gargadi samari su kame kansu. 7A cikin 
dukan kome ka nuna kanka mutum ne mai aikin nagari, wanda 
ya isa abin koyi. Ka yi koyarwarka da gaske tare da Kwazo, 8 da 
kuma magana mai ma'ana wadda ba za a iya samun abin zargi a 
cikinta ba. Ta haka za ka ba wa abokan gabanka kunya yayin da 
sun rasa mugun abin da za su fada a kanmu. ?Ka umarci bayi su 
yi biyayya ga iyayengijinsu cikin kome, su kuma sa a ji dadinsu. 
Kada su amsa musu magana da magana, !°ko su yi musu sata. 
A maimakon haka su nuna cewa su masu kirki ne da masu aminci, 
don a cikin dukan kome su kawo girmamawa ga koyarwan nan 
da take game da Allah Mai Cetonmu. 

ll Gama Allah ya bayyana alherinsa domin ceton dukan 
mutane. !? Alherin nan yana koya mana mu bar rayuwa marar 
hali irin na Allah, da sha’awace-sha’awacen duniya, mu kame 
kanmu, mu zama masu adalci, muna masu hali irin na Allah a 
wannan duniya. 3 Mu yi zaman haka yayin da muke zaman jira 
da sa zuciya ga albarkan nan mai zuwa, wato, bayyanuwar 


TITUS 2-3 473 


daukakar Allahnmu mai girma da Mai Ceto Yesu Almasihu. 9 
14 Yesu ne ya bayar da kansa domin ya fanshe mu daga dukan 
mugunta, don ya tsarkake wa kansa mutanen da za su zama nasa 
wadanda suna da marmarin yin ayyukan nagari. 

15 Ka koyar da wadannan abubuwa, ka karfafa masu jinka, 
ka kuma tsawata musu da dukan iko. Kada ka yarda wani ya 
rena ka. 


Rayuwar da ta Dace da Masu Bi 


3 1 Ka tuna wa mutanenka su rika biyayya ga shugabanni da 

kuma masu mulki, su yi musu ladabi, su kuma kasance a 
shirye don yin kowane irin aiki mai kyau. ? Kada su yi wa wani 
mugun magana, kuma su zauna cikin salama, su kuma kasance 
da saukinkai, su nuna hali mai kyau ga kowa. 3Gama mu ma a 
dā wawaye ne, marasa biyayya, aka kuwa rude mu. Sha’awace- 
sha'awace da kwadayi iri-iri suka daure mu, muka kuma yi 
rayuwarmu cikin kishi da rike juna a zuciya. Mutane suka Ri mu, 
mu kuma muka Ri su. 

4 Amma a sa'ad da aka bayyana alheri da Raunar Allah Mai 
Cetonmu, 5sai Allah ya cece mu. Wannan kuwa ya yi ba don 
mun yi wadansu ayyuka na adalci ba, amma bisa ga jinkansa ne 
ya cece mu ta wurin wankan nan na Ruhu Mai Tsarki wanda ya 
ba mu sabon haihuwa da sabon rai. 6 Ruhu Mai Tsarkin nan ne 
aka zubo a yalwace a kanmu ta wurin Yesu Almasihu Mai 
Cetonmu. 7 Ya yi wannan domin ta wurin alherinsa mu sami 
zaman marasa laifi a gaban Allah, kuma mu zama wadanda za 
su gāji rai madawwamin nan da muka sa zuciya a kai. 8 Maganan 
nan tabbatacciya ce. 

Ina so ka Karfafa wadannan abubuwa sosai, don wadanda 
sun ba da gaskiya ga Allah su nace yin amfani da su wajen yin 
aikin da yake mai kyau. Wadannan abubuwa kuwa suna da kyau 
ainu, kuma suna da amfani ga kowa. °? Amma ka guje wa 
gardandamin banza, da lissafin sunayen kakanni, da jayayya, 
da kuma yawan gardama game da Doka, saboda ba su da amfani 
kuma banza ne. Amma ga mutum mai rigima, bayan ka 
gargade shi da farko da na biyu, sai ka rabu dashi. !! Ka sani 
cewa irin mutumin nan ya ace, kuma zunubansa sun riga sun 
hukunta shi. 


2.14: Zab 130.8; Fit 19.5; M. Sh 4.20; 7.6; 14.2; 1 Bit 2.9 
52.13 Allahnmu mai girma da Mai Ceto Yesu Almasihu: Wani juyi na 
wadannan kalmomi shi ne “Mai girman nan Allah Mai Cetonmu.” 


474 FILIMON 


Gargadi na Karshe 


12 Sa'ad da na aika Artimas ko Tikikus wurinka, sai ka yi 
iyakacin Kokarinka ka zo wurina a Nikafolis, don ina da niyya 
cin damina a can. !3 Ka kuma yi iyakacin kokarinka ka taimaki 
Zenas lauyan nan, da Afolos su kama hanya. Ka kuma tabbata 
cewa ba su rasa kome ba. !4 Dole mutanenmu su rika koya mika 
kansu ga aikata ayyuka nagari, domin su iya taimakawa wajen 
biyan muhimman bukatu. Kada su yi rayuwa marar amfani. 

15 Duk wadanda suke tare da ni suna gaishe ka. Ka gai da 
wadanda suke Kaunarmu, wadanda muke tare da su cikin 
bangaskiya. 

Alherin Allah ya kasance tare da ku duka. 


WASIKAR BULUS ZUWA GA 
FILIMON 


Gabatarwa 


Manzo Bulus ne ya rubuta wannan wasika zuwa ga Filimon a 
madadin Onisimus wanda shi bawan Filimon ne. Ana zato an rubutata 
a tsakanin shekara ta A.D. 61-63 a lokacin da Bulus yake a kurkuku 
ne. 

An mbuta wannan wasika domin a shirya tsakanin Filimon da 
bawansa Onisimus domin Onisimus ya yi wa Filimon laifi wanda ana 
zato ya hada da sata. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa 1-3 

Bangaskiya da Kaunar Filimon 4-7 
Roko a madadin Onisimus 8-22 
Gaisuwa da fatan alheri 23-25 


FILIMON 475 


Gaisuwa 


1 Daga Bulus, ni da aka kulle a kurkuku saboda aikin da na 
yi domin Almasihu Yesu, da kuma daga dan'uwanmu Timoti, 
zuwa ga Filimon abokinmu da muke kauna da abokin aikinmu, 
2da kuma zuwa ga jama'ar masu bi da take a gidanka, da kuma 
Afiya 'yar uwarmu da Arkibus dan'uwanmu cikin fama. 

3 Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su kasance tare da ku. 


Kauna da Bangaskiyar Filimon 


4 Nakan gode wa Allah kullum dominka sa'ad da nake 
addu'o'ina. “Gama ina jin labarin bangaskiyarka cikin Ubangiji 
Yesu da kuma Raunar da kake nuna wa dukan tsarkaka. $ Ina 
addu’a zumuncin da yake tsakaninmu saboda bangaskiyarmu yă 
kai ga zurfin ganewa game da dukan abubuwan masu kyau da 
suke namu cikin Almasihu. 

7 Dan'uwana, kaunarka ta kawo mini farin ciki ainu da kuma 
Karfafawa sosai. Gama zukatan tsarkaka sun sami karfafawa ta 
wurinka. 


Roko domin Onisimus 


8 Saboda yadda kake Raunar masu bi, ina iya yin Karfin hali 
cikin Almasihu in umarce ka ka yi abin da ya kamata ka yi. 
9 Amma saboda ina kaunarka, nafi so in roke ka ni Bulus, ni 
da nake tsoho? yanzu kuma ina a kulle cikin kurkuku saboda 
Almasihu Yesu. !°ĮIna rokonka a madadin dana Onisimus 
wanda na zama kamar baba a gare shi sa’ad da nake a kurkuku. 
11 A da ba shi da amfani? a gare ka, amma yanzu ya zama mai 
amfani a gare ka da kuma gare ni. 

12 Ina aike shi yanzu yă koma gare ka, shi wanda zuciyata 
duka take a kansa. !3 Yayin da nake a nan kurkuku saboda 
bishara, na so in bar shi tare da ni don ya rika yin mini hidima 
a madadinka. I“ Amma dai ba na so in yi wani abu ba tare da 
na sami yardarka ba, don kada alherinka yă zama kamar na tilas 
ne, ba na ganin dama ba. 


1.2: Kol 4.17 1.10: Kol 4.9 

21.9 ni Bulus da nake tsoho: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da 
“Ni Bulus da nake Jakada na Almasihu.” Wannan ya zama haka ne don 
“tsoho” da “Jakada” kalma iri daya ce a Helenanci. 


51.11 amfani: Ma’anar sunan Onisimus da Helenanci ita ce “Amfani.” 


476 FILIMON 


15 Watakila Onisimus ya rabu da kai na dan lokaci kadan ne 
domin ka sake karbe shi ga zama na har abada. 16 Ba wai ka karbe 
shi a matsayin bawa ba, amma har fiye da haka, wato, ka karbe 
shi a matsayin dan'uwan da ake kauna. Ina kaunarsa sosai balle 
ma kai, ai, za ka kaunace shi fiye da haka, a matsayinsa na bawa 
da kuma na wanda ya ba da gaskiya ga Ubangiji! 1? Don haka 
idan ni abokin aiki ne a gare ka, to, ka karbe shi daidai yadda za 
ka kare ni. I8Idan ma Onisimus ya yi maka laifi, ko yana rike 
da bashinka, ka lissafta duka a kaina. 19 Ni Bulus nake rubuta 
wannan da hannuna cewa ni zan biya ka. (Kada ma in yi zancen 
sabon rai nan da ka samu ta wurina.)9 20 Don haka dan'uwana, 
na roki arzikinka game da wannan alheri saboda Ubangiji. Ka 
faranta mini rai cikin Almasihu! 

21 Na tabbata za ka yi biyayya; shi ya sa na rubuta wannan 
da sanin cewa za ka aikata fiye da yadda na fada. 22 Har wa yau, 
ina so ka shirya mini dakin da zan sauka, don ina sa rai ta wurin 
addu'o'inku Allah zai mayar da ni gare ku. 


Gaisuwar Karshe 


23 Abafaras wanda yake cikin kurkuku tare da ni saboda 
Almasihu Yesu yana gaishe ka. 24 Markus, da Aristarkus, da 
Dimas, da kuma Luka wadanda su duk abokan aikina ne, su ma 
suna gaishe ka. 

25 Alherin Ubangiji Yesu Almasihu yă kasance tare da 
ruhunku. 


1.23: Kol 1.7; 4.12 

1.24: A. M. 12.12,25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Kol 4.10, 14; 2 Tim 4.10,11 
1.19 Kada ma in yi zancen sabon rai nan da ka samu ta wurina: Da 
Helenanci an rubuta “Ba lallai in tunashe ka yadda kake kamar bashi ne a 
gare ni ba. 


WASIKA ZUWA GA 
IBRANIYAWA 


Gabatarwa 


Ba a tabbatar da wanda ya rubuta wannan littafin ba. Ana zato an 
rubuta ta kafin rushewar haikali a Urushalima a shekara ta A.D. 70, 
musamman don marubucin ya yi magana game da haikalin. 

An rubuta wasikar a lokacin da wadansu a cikin jama’ar masu bi, 
musamman Yahudawa, suka soma nuna wani hali kamar ana jan 
hankalinsu ga barin bangaskiyarsu. Mai yiwuwa suna fuskanta 
wadansu wahaloli. An rubuta wannan wasikar domin a Karfafa irin 
wadannan mutane, ta wurin nuna cewa Yesu Almasihu ne ya cika duk 
alkawura da shirye-shiryen da Allah ya yi tun daga farko. 

Littafin yana ba da tabbaci cewa daukakar Yesu da ikonsa sun fi na 
mala’iku, da na annabawa, da na manyan firistoci na Tsohon Alkawari 
(1.1-4, 13). Aikin ceton da Allah ya cika ta mutuwar Yesu shi ne 
ainihin hanyar ceton da Allah ya shirya tun daga farko. Hadayu da 
baye-baye na Tsohon Alkawari duk misalai ne kawai game da 
mutuwar Yesu (4.14—7.28). Bisa ga zuwan Yesu kuma an kawo 
Sabon Alkawari wanda shi ne mafi kyau (8.1— 10.18). A Rarshe kuma 
wasikar ta yi wa masu bi gargadi su rife bangaskiyarsu da karfi sosai 
(10.19— 13.25) kamar yadda jarumawan bangaskiya na cikin tarihin 
Isra'ilawa suka yi. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Yesu ya bayyana Allah 1.1-3 

Yesu ya fi mala'iku 1.4—2.18 

Yesu ya fi annabawa 3.1—4.13 

Tsarin firist na Yesu ya fi na Haruna 4.14—7.28 
Sabon alkawari ya fi tsohon 8.1—10.18 
Muhimmincin bangaskiya 10.19— 12.29 
Maganar karshe 13.1-25 


Yesu Shi Ne Ya Bayyana Allah 
1 A dā, Allah ya yi wa kakanninmu magana ta hanyoyi iri-iri 
da kuma a lokatai dabam-dabam ta wurin annabawa. ? Amma 
a wadannan kwanakin Karshe ya yi mana magana ta wurin Dansa. 
Ta wurin Dan ne Allah ya halicci kome da kome. Shi ne kuma 
aka zaa domin kome ya zama nasa. 3Shi ne hasken daukakar 
Allah da kuma ainihin kamannin Allah. Daidai yake kuma da 


477 


478 IBRANIYAWA | 


Allah. Yana rike da dukkan kome ta wurin maganarsa mai iko. 
Bayan ya tsarkake mu daga zunubanmu, sai ya zauna a sama a 
hannun daman Mai Daukaka duka. 


Yadda Yesu Ya Fi Mala'iku 


4 Ta haka nan kuma ya sami matsayin da ya fi na mala'iku 
kamar yadda sunan da aka ba shi ya fi nasu girma. 

5 Gama babu wani mala’ikan da Allah ya taba ce masa, 
“Kai Dana ne, 
yau na zama Ubanka.” 
Ko kuwa wani da aka ce masa, 
“Zan zama Ubansa, 
shi kuwa ya zama Dana.” 

$ Amma da zai aiki Dansa na fari cikin duniya, ya ce, 
“Bari dukan mala'ikun Allah su yi masa sujada.” 

7 Game da mala’iku, Allah ya ce, 
“Allah yakan sa mala'ikunsa su zama kamar iska, 
masu hidimarsa kuma kamar harshen wuta.” 

8 Amma game da Dan ya ce, 
“Mulkinka, ya Allah, na har abada abadin ne, 
Adalci shi ne sandan da za ka yi mulki da shi. 

? Aikin adalci ne kake so, mugunta kuma ka ki sam! 
Saboda haka Allah, wato Allahnka, ya shafe ka da man 

farin ciki, 

ya kuma girmama ka fiye da abokanka.” 

10 Ya kuma ce, 

“Tun daga farko, ya Ubangiji, kai ka kafa tushen duniya, 
sammai kuma ayyukan hannayenka ne. 

11 Za su shude, amma kai kana nan; 
za su tsufa kamar riga. 

12 Za ka nade su kamar yadi; 
za a canza su yadda ake canza zane. 

Amma kai ba ka canzawa, 
shekarunka marar karewa ne.” 

13 Ba wani a cikin mala'ikunsa da Allah ya taba ce masa, 
“Zauna a hannun damana har in sa masu gaba da kai a 
Karkashin Kafafunka 
har in sa ka tattaka su.” 

14 Hakika, dukan mala'iku ruhohin hidima ne. Allah yakan 
aike su domin su taimaki wadanda za su ci gadon ceto. 


1.5: Zab 2.7; 2 Sam 7.14; 1 Tar 17.13 1.6: M. Sh. 32.43 1.7: Zab 104.4 
1.8-9: Zab 45.7-8 1.9: Zab 45.6,7 1.10-12: Zab 102.25-27 1.13: Zab 110.1 


IBRANIYAWA 2 479 


Kasa Kunne ga Maganar Allah 


2 1 Saboda haka, ya kamata mu mai da hankali ga abubuwan 
da muka ji, domin kada a ja hankalinmu ga barin hanya. 
2Sakon da aka ba mu ta bakin mala'iku? ya sami tabbaci, kuma 
duk wanda ya Ki jinsa, ko ya yi rashin biyayya da shi, ya sami 
hukuncin da ya kamata. 3Ta yaya za mu tsira idan mun Kyale 
irin wannan babban ceto wanda Ubangiji ne da kansa ya fara 
sanar da shi? Wadanda suka ji maganarsa kuma sun tabbatar 
mana cewa wannan gaskiya ne. 4 Sa’an nan Allah ya Kara nasa 
shaida a kan tasu ta wurin alamu, da abubuwan ban mamaki, 


Ruhu Mai Tsarki bisa ga nufinsa. 


Yesu Ya Zama Kamar 'Yan'uwansa 


5 Wannan zamani mai zuwa, wanda muke magana a kai yanzu, 
ai, ba mala'iku ne Allah ya sa su yi mulkinsa ba. SA maimakon 
haka, wani ya shaida a wani wuri a cikin Rubutaccen Maganar 
Allah cewa, 

“Mene ne mutum, ya Allah, har da kana sa shi a 
tunaninka, 
Mene ne mutum, har da kana lura da shi haka? 

7 Ka sa shi a matsayin da yake Kasa da na mala'iku a dan 

lokaci kadan; 
ka nada shi da daukaka da girma, 

8 Ka sa kome a Karkashin ikonsa.” 

Da Allah ya sa kome a karkashin ikon mutum, ba wani abin da 
bai ba mutum iko a kai ba. Ko da yake, yanzu haka, ba ma gani 
yadda mutum yake yin mulki a kan dukkan abubuwa. °? Amma 
abin da muke gani dai shi ne Yesu wanda a dan lokaci kadan an 
sa shi a matsayin da yake kasa da na mala’iku. Yanzu kam, an 
nada shi da daukaka da girma saboda ya sha wahalar mutuwa a 
madadin dukan mutane, bisa ga alherin Allah. 

10 Allah ne ya halicci kome, shi ne kuma yakan lura da kome. 
Saboda haka, idan Allah zai kawo ”ya'yansa masu yawa ga samun 
daukaka, ya kyautu ne ya kyautata shugaban cetonsu. Ya yi haka 
ta wurin wahalar da Yesu ya sha. 


2.6-8: Zab 8.4-6 
42,2 Sakon da aka ba mu ta bakin mala’iku: Wato, dokokin Allah wadanda 
mala’iku suka ba wa Musa. 


480 IBRANIYAWA 2-3 


11 Gama da shi mai tsarkake mutane, da su wadanda aka 
tsarkake su kuma, duk suna da Uba daya. Shi ya sa Yesu ba ya 
jin kunya ya ce da su "yan'uwansa. '? Ya ce wa Allah, 

“Zan yi shelar sunanka ga ”yan'uwana; 
A gaban taron mutanenka zan rera yabonka.” 

13 Ya kuma ce, 

“Ni ma zan dogara ga Allah.” 
Ya kuma sake cewa, 
“Ga ni nan tare da 'ya' yan da Allah ya ba ni.” 

14 Tun da yake 'ya' yan nan mutane ne masu nama da jini, sai 
ya zama daya da su cikin jiki. Ya yi haka domin ta wurin 
mutuwarsa, ya halakar da wanda yake rike da ikon mutuwa, wato 
Shaidan. 15 Sa’an nan kuma ya kunce duk wadanda tsoron mutuwa 
ya daure su, kuma har tsoron ya mai da su bayi dukan rayuwarsu. 
16 Lallai ba mala'iku ne yake musu taimako ba, amma ?ya'yan 
Ibrahim ne yake musu taimako. !7 Shi ya sa aka mai da shi kamar 
’yan’uwansa ta kowace hanya, domin ya zama babban firist mai 
aminci, mai jinai kuma a cikin hidimarsa ga Allah. Ta haka 
kuma Allah zai gafarta zunuban mutane. 18 Da yake shi da kansa 
ya sha wahala a lokacin gwadawarsa, ya isa yă taimaki duk 
wadanda ake gwada su. 


Yadda Yesu Ya Fi Musa 


3 1 Saboda haka, ?yan'uwana tsarkaka, ku da kuka sami kiran 
nan na sama ku ma, ku yi tunani a kan Yesu wanda shi ne 
Manzo da Babban Firist na sakon da muke shaida. 2 Yesu ya yi 
aminci ga wanda ya zae shi, kamar yadda Musa ya yi aminci 
a aikinsa a cikin jama’ar Allah. 3 Mutumin da ya gina gida ya 
fi gidan daraja. Haka kuma Yesu ya isa a daukaka shi fiye da 
Musa. “Gama kowane gida yana da wanda ya gina shi, amma 
Allah ne ya gina kome. “Musa ya yi aminci a aikinsa na bawa 
a cikin jama'ar Allah, ya kuma yi shaida game da abubuwan 
da za a fada nan gaba. 6 Amma Almasihu ya yi aminci a kan 
shi Da ne wanda an ba shi iko a kan dukan jama'ar Allah. Mu 
ne kuma jama'an nan tasa idan mun ci gaba da Karfin 
zuciyarmu, muna kuma sa zuciya ga abubuwan da muke bege 
a kansu. 


Gargadi a kan Rashin Bangaskiya 
7 Saboda haka, kamar yadda Ruhu Mai Tsarki ya ce, 


2.12: Zab 22.22 2.13: Ish 8.17,18 3.2: L. Kid 12.7 


IBRANIYAWA 3- 4 481 


“Yau, idan kun ji muryar Allah, 
8 kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin 
tawayen nan, 
kamar ranar da aka gwada ni a daji. 
SA can ne kakanninku suka gwada ni, 
ko da yake sun ga ayyukan da na yi ta yi har shekara 
arba'in. 
10 Shi ya sa na yi fushi da wancan zamani, 
sai na ce, “Kullum suna Kina a zuciyarsu, 
ba su kuwa san hanyoyina ba.” 

11 Sai na yi fushi na yi rantsuwa cewa, 

“Ba za su shiga hutuna ba sam.’ ” 

12 "Yan'uwana, ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda 
zunubi da rashin bangaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya juye baya 
ga Allah mai rai. 13 Amma ku rika Karfafa juna kowace rana. Ku 
yi amfani da kowane zarafi wanda ake ce da shi “Yau”, domin 
kada ko dayanku ya zama mai taurin zuciya ta wurin rudu na 
zunubi. 14Mu masu tarayya da Almasihu ne idan mun rike 
bangaskiyarmu da Karfi daga farko har zuwa Rarshe. !5 Kamar 
yadda aka ce, 

“Yau, idan kun ji muryar Allah, 
kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin 
tawayen nan.” 

16 Su wane ne wadanda suka ji muryar Allah, duk da haka, 
suka yi masa tawaye? Ai, su ne dukan mutanen da Musa ya bi 
da su daga Kasar Masar. 1? Su wane ne wadanda Allah ya yi fushi 
da su har shekara arba'in? Ai, su ne wadanda suka yi zunubi, 
suka fadi suka mutu a daji. ?8 Su wane ne wadanda Allah ya yi 
rantsuwa a kansu cewa ba za su shiga hutunsa ba sam? Ai, su ne 
wadanda suka £i yin biyayya. 1° Saboda haka mun ga cewa rashin 
bangaskiya ne ya sa ba su iya shiga hutun nan ba. 


Hutu domin Mutanen Allah 

4 1 Da yake alkawarin shiga hutunsa? yana nan har yanzu, bari 
mu yi hankali sosai kada wani daga cikinku yă kāsa shiga. 

2 Gama mun riga mun ji wa'azin Labari Mai Dadi kamar yadda 

su ma suka ji. Amma saĝon bisharan nan da suka ji bai yi musu 

wani amfani ba, domin ba su kare shi da bangaskiya ba. S Amma 


3.7-11: Zab 95.7-11 3.15: Zab 95.7-8 3.16-18: L. Kid 14.1-35 
4.1 hutunsa: Wato, ceto ke nan. 


482 IBRANIYAWA 4 


mu da muka ba da gaskiya, mu ne masu shiga hutun nan. Mu 
rika tuna da maganar Allah nan mai cewa, 

“Sai na yi fushi na yi rantsuwa, na ce, 

‘Ba za su shiga hutuna ba sam.” ” 
Allah ya fada haka ko da yake ya riga ya gama aikinsa tun lokacin 
da ya halicci duniya. 

4 Gama a wani wuri a cikin Rubutaccen Maganar Allah an yi 
magana game da rana ta bakwai cewa, “A rana ta bakwai Allah 
ya huta daga dukan aikinsa.” “Amma har yanzu an sake yi 
wannan zance cewa, “Ba za su shiga hutuna ba sam.” 6 A dā an 
yi wa'azin Labari Mai Dadi game da hutun nan, amma wadanda 
aka yi musu wa'azin ba su shiga ba saboda rashin bangaskiya. 
To, yanzu haka, akwai zarafi don wadansu su shiga hutun ke nan. 
7Ga shi kuwa Allah ya sake shirya wata rana, wadda ya kira, 
“Yau”. Ya yi magana game da ranar ne, bayan shekaru masu 
yawa ta bakin Dawuda, kamar yadda Rubutaccen Maganar Allah 
ya fada a dā, 

“Yau, idan kun ji muryar Allah, 
kada ku yi taurin zuciya.” 

8 Da a ce Joshuwa ya ba wa mutanen Allah hutun nan da Allah 
bai yi magana daga baya a kan wata rana dabam ba. ? Wannan 
ya nuna cewa har yanzu akwai hutu irin na rana ta bakwai domin 
mutanen Allah. 10° Gama duk wadanda suka shiga hutun Allah 
sukan huta daga ayyukansu kamar yadda Allah ya huta daga nasa. 
11 Don haka bari mu yi iyakacin kokarinmu mu shiga hutun nan. 
Kada kowa ya kasa shiga saboda bin misalin wadanda suka yi 
rashin biyayya. 


Ikon Maganar Allah 


12 Hakika, maganar Allah tana da rai, tana da Karfin aiki 
kuma. Kaifinta ya fi na kowane takobi mai baki biyu. Tana sara 
har ciki-cikin mutum, ta raba ruhu da rai, da kuma gabobi da 
bargo. Har ma tana gane duk tunani da nufin da suke cikin zuciya. 
13 Ba wani abu a dukan halitta da yake a boye ga Allah. Kome 
da kome yana nan a bude, a fili kuma, a gaban idonsa. Shi ne 
kuma wanda za mu ba shi lissafi game da rayuwarmu. 


4.3: Zab 95.11_4.4: Far 2.2 4.5: Zab95.11 4.7: Zab 95.7,8 
4.8: M. Sh 31.7; Josh 22.4 4.10: Far 2.2 


IBRANIYAWA 4-5 483 


Yesu Shi Ne Babban Firist Mai Girma 


14 To, tun da yake muna da babban firist mai girma, wato, 
Yesu Dan Allah wanda ya je sama har gaban Allah, bari mu rike 
bangaskiyarmu da Karfi sosai. IS Gama babban firist nan namu ba 
wani ne wanda bai damu da kasawarmu ba. A'a, shi mutum ne 
wanda aka gwada shi ta kowace hanyar da akan gwada mu, amma 
fa bai yi wani zunubi ba. 16 Saboda haka, bari mu yi karfin zuciya, 
mu zo kusa da kursiyin Allah, wato, wurin alheri, domin mu karbi 
jinkai, mu kuma sami alheri wanda zai taimake mu a lokacin 
bukata. 

5 1 Akan zai kowane babban firist daga cikin "yan'uwansa ne 

domin yă yi wa Allah hidima a madadin sauran mutane. Shi 
ne mai mika baye-baye da hadayu saboda zunubai. ? Tun da yake 
shi da kansa yana da nasa kāsawa, yana iya yă bi da masu rashin 
sani da masu kauce hanya a hankali. 3 Saboda kāsawan nan nasa, 
ya zama tilas ya mika hadayu, ba saboda zunuban jama’a kadai 
ba, amma saboda nasa zunuban ma. 

4 Ba wanda zai zaba wa kansa aikin nan mai daraja. Mutum 
yakan zama babban firist ne bisa ga kiran Allah, kamar yadda 
aka kira Haruna. 5 Haka kuma Almasihu bai daukaka kansa ya 
zama babban firist ba. A maimakon haka, Allah ya ce masa, 

“Kai Dana ne, 
yau na zama Ubanka.” 
6Ya sake yin magana a wani wuri ya ce, 
“Kai firist ne na har abada, 
bisa ga tsarin Malkizadek.” 

7 A lokacin da Yesu yake cikin duniya, ya mika addu'o'i da 
roke-roke tare da kuka mai tsanani da hawaye. Ya kuwa mika 
addu'o'insa ga Allah wanda yana iya cece shi daga mutuwa. 
Domin shi mai biyayya ne cikin tsoron Allah, Allah ya karbi 
rokonsa. $Ko da yake Yesu Dan Allah ne, ya koyi yin biyayya 
ta banyar azabar da ya sha. ? Bayan ya kai ga zaman cikakke, sai 
ya zama tushen ceto na har abada ga duk masu yi masa biyayya. 
19 Ta haka kuma Allah ya nada shi babban firist bisa ga tsarin 
Malkizadek. 


Gargadi a kan Juya Baya 
11 Muna da abubuwa da yawa da muke so mu fada game da 
wannan zancen, amma yana da wuya mu bayyana muku, domin 


8.1 5.5: Zab 2.7 5.6: Zab 110.4 
4.32-42; Luk 22.39-46 


484 IBRANIYAWA 5-6 


ba ku da saurin ganewa. 1? Yanzu haka ya kamata da kun zama 
masu koyarwa, amma har yanzu kuna bukatar wani ya sake 
maimaita muku koyarwa mai sauki ta maganar Allah. Ba ku isa 
cin abinci mai kauri? ba, sai shan nono kawai! 13 Duk wanda nono 
ne abincinsa, shi jariri ne; bai kuwa san kome game da koyarwa 
ta adalci ba. 14 Amma abinci mai kauri shi ne na wadanda suka 
yi girma. Wadannan su ne masu kokarin yin amfani da hankalinsu 
kullum, har ma suna iya bambanta nagarta da mugunta. 
6 1 Saboda haka, bari mu ci gaba a kan koyarwan nan ta farko 
da muka karba game da Almasihu, domin mu zama masu 
cikakken ganewa. Kada ya zama cewa har yanzu muna kafa 
tushen koyarwa a kan ba da gaskiya ga Allah, da ta tuba daga 
ayyukan da za su kai ga halaka,“ 2da koyarwa a kan baftisma, 4 
da ta sa hannun albarka, da ta tashin matattu, da ta shari’ar ranar 
Rarshe. “Cin gaba kam za mu yi, idan Allah ya yarda. 

4 Gama wadanda suka juya baya daga bangaskiyarsu, ba zai 
yiwu a sa su su sake tuba ba. Wadannan dai an taa kawo su 
cikin hasken Allah, sun mori baye-baye irin na sama, sun sami 
rabonsu cikin Ruhu Mai Tsarki, 5sun kuma dandana dadin 
maganar Allah da kuma ikon zamani mai zuwa. í Duk da haka, 
sun juya baya daga bangaskiyarsu! Ba zai yiwu a sa su su sake 
tuba ba, domin suna sāke gicciye Dan Allah ne, suna kuwa ba 
shi kunya a fili. 

7 Kasar da take shan ruwan sama da yakan fadi a kanta 
kullum, tana kuma ba da tsire-tsire masu amfani ga wadanda suke 
nomanta, wannan kasa ce mai karbar albarkar Allah. 8 Amma idan 
Kasa tana fitar da kaya da muguwar ciyawa, ba ta da amfani ke 
nan. Wannan Kasar kuwa Allah ya kusa ya la'anta ta. A Karshe 
kuma Rone ta za a yi. 

9 "Yan'uwanmu, ko da yake muna irin wannan magana, ba 
mu da shakka a kan cewa ku kam kun karbi albarku mafi kyau 
wadanda suke na cetonku. 19 Allah ba marar adalci ba ne. Ba zai 
Ryale ayyukanku da kuka yi ba, da Raunar da kuka nuna masa 
sa'ad da kuke taimakon masu bi ba, kamar yadda kuke yi har 
yanzu. !! Muna so kowannenku ya ci gaba da yin kwazo haka har 


5.12-13: I Kor 3.2 6.8: Far 3.17-18 

6 5.12 abinci mai kauri: Wato, koyarwa mai zurfi ke nan. 

“6.1 ayyukan da za su kai ga halaka: Wata fassara ta wadannan kalmomi ita 
ce, “aladun wofi” ko kuwa “ayyukan banza”. 

46.2 baftisma: Mai yiwuwa baftismar da ake magana a nan ita ce ta wankan 
baftisma wadda Yahudawa sukan yi, ko kuwa baftisma irin ta Yohanna, ko 
kuwa baftisma irin ta Kirista. 


IBRANIYAWA 6-7 485 


zuwa karshe, domin ku sami cikawar abubuwan nan da kuka sa 
zuciya a kansu. '? Kada ku zama masu kyuya, amma ku bi misalin 
wadanda suka ba da gaskiya, suka yi hakuri bar suka karbi abin 
da Allah ya yi alkawari zai ba su. 


Tabbacin Alkawarin Allah 


13 A lokacin da Allah ya yi wa Ibrahim alkawari, ya yi 
alkawarinsa tare da rantsuwa. Ya yi rantsuwar da sunansa tun da 
yake ba wanin da ya fi Allah girma da Allah zai rantse da shi. 
14 Allah ya ce, “Lallai ne zan sa maka albarka, zan kuma sa 
zuriyarka ta zama mai yawa sosai.” 15 Bayan Ibrahim ya jimre da 
hakuri sosai, sai ya karbi abin da aka yi masa alkawari. 18 Mutane 
sukan yi rantsuwa ne bisa ga wanda ya fi su girma. Rantsuwar 
kuwa takan tabbatar da alkawarin ta wurin hana yin mūsu. !” Haka 
kuma, da Allah ya so ya nuna wa wadanda za su gaji alkawarinsa 
cewa, ba shakka, nufinsa marar canzawa ne, sai ya tabbatar da 
alkawarinsa ta wurin rantsuwa. !8 To, akwai abubuwan nan guda 
biyu wadanda suke marar canzawa, wadanda ba zai yiwu Allah 
ya yi rashin aminci game da su ba. Da yake wannan abin Karfafa 
zuciya sosai ne gare mu, mu da muka gudu zuwa mafaka, ya 
kamata mu rike abin nan da muka sa zuciya a kai da Karfi sosai. 
19 Wannan sa zuciyan nan tamu ita ce take tsayar da hankalinmu 
ba tare da jin tsoro ko yin shakka ba. Ita ce take shiga ciki-ciki, 
har bayan labulen nan na haikalin sama.“ 2? Yesu kuwa wanda 
shi ne na farkon da ya shiga wannan wurin, ya shiga a 
madadinmu, ya kuma zama babban firist na har abada bisa ga 
tsarin Malkizadek. 


Tsarin Firist na Malkizadek 

1 Wannan Malkizadek shi sarkin Salim ne, da kuma firist na 

Allah Madaukaki. Ya sadu da Ibrahim a lokacin da Ibrahim 
yake dawowa bayan ya ci nasara a yakin da ya yi da wadansu 
sarakuna. Da suka sadu, Malkizadek ya sa wa Ibrahim albarka, 
2 Ibrahim kuwa ya ba shi kashi daya bisa goma na kome. Da farko 
dai, ma'anar sunan Malkizadek ita ce “Sarkin Adalci.” Sa'an nan 
kuma shi sarkin Salim“ ne, wato, “Sarkin Salama.” 3 Malkizadek 


6.14: Far 22.16-17 6.19: L. Fir 16.2 6.20: Zab 110.4 7.1: Far 14.18-20 

“6.19 bayan labulen nan na haikalin sama: Wato, ainihin wurin kasancewar 
Allah ke nan. 

“7.2 Salim: Wato, Urushalima ke nan. A lokacin da Malkizadek yake mulkinsa, 
Urushalima tana hannun wadanda ba Yahudawa ba, Isra'ila ba ta samu 
kasancewa ba tukuna. 


486 IBRANIYAWA 7 


kuwa ba shi da baba ko mama ko asali. Ba shi da ranar haihuwa 
ko ranar mutuwa. Amma kamar Dan Allah, shi firist ne har abada. 

4 Ku dubi irin girman mutumin nan. Har Ibrahim kakan 
kakanninmu ya ba shi kashi daya bisa goma na kayan da shi 
Ibrahim ya Rwace a yakin da ya ci. 5Bisa ga Doka, duk zuriyar 
Lawi wadanda su firist ne sukan karôa kashi daya bisa goma daga 
hannun jama'a, wato, daga hannun 'yan'uwansu, ko da yake su 
ma zuriyar Ibrahim ne. 6 Amma Malkizadek, wanda asalinsa ba 
daya ba ne da nasu, ya karôi kashi daya bisa goma a hannun 
Ibrahim, ya kuma albarkaci Ibrahim wanda shi ne aka yi masa 
alkawuran. 7 Ba shakka wanda yake sa albarka ya fi wanda yake 
karar albarka girma. 8Ga shi ma firistoci na zuriyar Lawi, ko 
da yake su masu mutuwa ne, sukan karôi kashi daya bisa goma 
daga hannun mutane. Amma game da Malkizadek, wanda ya 
kari kashi daya bisa goma a hannun Ibrahim, an ba da shaida 
cewa yana da rai. “Har ma ana iya ce Lawi da kansa, wanda 
zuriyarsa ce mai karar kashi daya bisa goma, ya ba da nasa 
kashin ta hannun Ibrahim. 1° Ana iya fada haka domin a lokacin 
da Ibrahim ya sadu da Malkizadek ba a riga an haifi Lawi ba 
tukuna, amma yana cikin jikin kakansa. 


Yesu Firist Ne bisa ga Tsarin Malkizadek 


11 Ga shi, tsarin firistoci irin na zuriyar Lawi ya zo tare da 
Dokar da aka ba wa Isra’ilawa. Da a ce aikin firistoci na zuriyar 
Lawi yana iya kawo zaman cikakke, ai, da ba dalilin da wani 
firist dabam zai sāke zuwa, wanda yake bisa ga tsarin Malkizadek, 
ba bisa ga tsarin Haruna’ ba. 12 Domin idan an canza tsarin 
firistoci, dole ne a canza dokar ma. 3Shi wanda ake fada 
wadannan abubuwan a kansa, wato, Ubangijinmu, ya fito daga 
wata kabila ne dabam. Ba ko daya daga kabilarsa da ya taba yin 
hidima a matsayin firist. 14Lallai Ubangijinmu ya fito daga 
kabilar Yahuda ne, wadda Musa, bai yi wani zance a kanta ba 
lokacin da yake magana game da firistoci. 

15 Wannan magana ta Kara fita a fili sosai sa’ad da wani firist 
dabam ya bayyana, wanda yake kamar Malkizadek. 16 Wannan 
kuwa ya zama firist ba bisa ga wata doka ko Ka'ida game da 
zuriya ba, amma bisa ga ikon rai marar Karewa. !?Gama an yi 
shaida game da shi cewa, 

“Kai firist ne na har abada, 


7.1-2: Far 14.17-20 7.5: L. Kid 18.21 
11.11 Haruna: Shi ne dan Lawi da ya zama firist na fari na Yahudawa. 


IBRANIYAWA 7-8 487 


bisa ga tsarin Malkizadek.” 

18 An ajiye Doka ta da a gefe ke nan, domin ita marar iko da 
marar amfani ce. !? Dokar Musa ba ta isa ta sa wani abu ya zama 
cikakke ba. Shi ya sa aka shirya abu mafi kyau wanda za mu sa 
zuciya a kai domin mu matso kusa da Allah. 

20 Allah ya tabbatar da wannan shirin tare da rantsuwa. 
Sauran firistocin sukan shiga aikinsu ba tare da rantsuwa ba. 
21 Amma wannan ya zama firist ne tare da rantsuwar da Allah 
ya yi cewa, 

“Ubangiji ya riga ya rantse, 

ba zai kuma canza nufinsa ba, 

“Kai firist ne na har abada.’ ” 
22 Bisa ga wannan rantsuwar ne kuma Yesu ya zama mai tabbatar 
da alkawari mafi kyau. 

23 Firistoci irin na da sun yi yawa domin mutuwa takan hana 
su cin gaba da aikinsu. 24 Amma Yesu yana rike da matsayin 
firist na har abada, domin shi da kansa yana nan har abada. 
25 Saboda haka ya iya, yau da kullum, ya ceci£ duk wadanda 
suke matsowa kusa da Allah ta wurinsa, domin yana nan da rai 
har abada, yana kuma cin gaba da yin roko ga Allah saboda su. 

26 Irin wannan babban firist ne muke bukata. Shi kuwa mai 
tsarki ne, marar laifi ko zunubi, an kebe daga masu zunubi, an 
daukaka kuma fiye da kome a sama. 27 Shi ba kamar wadancan 
manyan firistocin ba ne. Ba ya bukata ya rika mika hadaya 
kullum, wato, ya fara mika saboda nasa zunubai kafin ya mika 
saboda zunuban jama’a. Shi kam ya mika nasa hadaya sau daya 
tak, a lokacin da ya mika kansa. 28 Gama bisa ga Dokar Musa 
akan zabe babban firist a tsakanin mutane masu kasawa ne. 
Amma alkawarin nan da Allah ya yi tare da rantsuwa, ya iso 
ne bayan an ba da Doka. Bisa ga alkawarin nan ne aka nada 
Dan wanda an mai da shi cikakke har abada. 


Yesu Firist Ne na Alkawari Mafi Kyau 


8 1 Kan maganarmu duka shi ne muna da babban firist wanda 

yake zaune a hannun daman kursiyin Madaukaki a can sama. 
2 Wannan babban firist kuwa yana hidimarsa a Wuri Mafi Tsarki, 
a ainihin wurin kasancewar Allah wanda Ubangiji da kansa ne 
ya kafa, ba mutum ba. 


7.17: Zab 110.4 7.21: Zab 110.4 7.27: L. Fir9.7 8.1: Zab 110.1 


£7.25 yau da kullum, ya ceci: Wata fassara ta wadannan kalmomi ita ce 
“cikakken ceto.” 


488 IBRANIYAWA 8 


3Akan nada kowane babban firist ne domin ya mika 
baye-baye da hadayu. Haka kuma ya dace babban firist nan namu 
ya kasance da abin da zai mika. 4Da a ce yana nan a duniya ne 
da bai zama firist ba ko kadan, domin dā ma akwai firistoci 
wadanda sukan mika baye-baye bisa ga umarnin Doka. 
5 Firistocin nan kuwa sukan yi hidimarsu a cikin Wuri Mai Tsarki 
wanda yake kamanni ne da kwatanci na wanda yake a sama. 
Gama a lokacin da Musa zai kafa rumfan nan ta kasancewar 
Allah, an yi masa gargadi cewa, “Ka tabbatar cewa ka shirya 
kome da kome bisa ga kamannin da aka nuna maka a kan dutsen.” 
$ Amma yanzu an ba Yesu aikin firist wanda yake mafi kyau 
kamar yadda alkawarin nan, wanda Yesu ne ya shirya a tsakanin 
Allah da mutane, yake mafi kyau. Alkawarin nan kuwa mafi kyau 
ne domin an kafa shi a kan abubuwan da sun fi kyau. 
7 Da a ce alkawari na farko ba shi da kāsawa, ai, da ba dalili 
a nemi wani mai biye da shi.” Amma Allah ya gan laifin 
mutanensa* da ya ce, 
“Lokaci yana zuwa, in ji Ubangiji, 
da zan shirya sabon alkawari da jama'ar Isra'ila tare da 
jama'ar Yahuda. 
9 Wannan ba zai zama kamar alkawarin da na yi da 
kakanninsu ba, 
a lokacin da na kama su a hannu na bi da su daga Kasar 
Masar. 
` Domin ba su yi aminci da alkawarina ba, 
sai na Kyale su, in ji Ubangiji. 
10 Ga alkawarin da zan yi da jama'ar Isra’ila bayan lokacin 
nan, 
in ji Ubangiji. 
Zan sa dokokina a cikin hankalinsu, 
zan kuma rubuta su a zuciyarsu. 
Zan zama Allahnsu, 
su kuwa su zama mutanena. 
1 Ba za su bukaci su koya wa juna ba, 
ko kuwa wani ya ce wa dan uwansa, 
“Ka san Ubangiji,” 
domin dukansu za su san ni, 
daga mafi kankantansu zuwa mafi girma. 


8.5: Fit 25.40 


8.8 laifin mutanensa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “Ya ga 
laifi sai ya ce wa mutanensa” ne a nan. 


IBRANIYAWA 8-9 489 


12 Gama zan yafe laifofinsu, 
ba zan kuwa Kara tuna da zunubansu ba.” 
13 Da Allah ya yi magana haka game da sabon alkawari, ya 
mai da na farkon tsoho ke nan. Kuma kowane abin da yake iri 
na da, da yake tsufa kuma, zai shude ba da dadewa ba. 


Shirin Hadaya Irin na Tsohon Alkawari 
9 1 To, alkawari na farko yana da Ka'idodinsa na yin sujada, 
da kuma wurin yin sujada wanda mutum ne ya shirya. ? An 
kafa rumfa wadda take da sashi na farko inda aka sa fitila, da 
tebur, da burodin da aka kebe. Wannan sashi kuwa shi ne ake ce 
da shi Wuri Mai Tsarki. “Bayan labule na biyu’ kuma akwai 
sashin da ake ce da shi Wuri Mafi Tsarki. “A cikin wannan sashin 
kuwa akwai bagaden da akan kona turare mai Ramshi a kai, da 
kuma akwatin alkawari. Wadannan abu biyu kuwa an shafe su da 
zinariya. A cikin akwatin nan na alkawari kuwa akwai kwanon 
zinariya da manna a ciki, da sandan Haruna wanda ya fitar da 
fure, da allunan dutse biyu na alkawari. 5A bisan akwatin nan 
kuwa akwai kerubobi na nuna daukakar Allah, wadanda kuma 
suke inuwantar da inda ake ce da shi wurin jinkai. Amma a 
yanzu haka ba za mu iya yin magana dalla-dalla game da wannan 
batu ba. 

6 Bayan an shirya kome haka, sai firistoci kullum su rika 
shiga a sashi na farko na rumfar, suna yin hidimarsu. 7 Amma 
babban firist ne kadai yakan shiga sashi na biyun, yana kuma 
shiga wannan wurin sau daya tak a shekara.f Ba ya shigowa sai 
tare da jinin da zai mika saboda nasa zunubai, da kuma saboda 
zunuban da jama'a suka aikata ba tare da saninsu ba. 8 Ta haka 
Ruhu Mai Tsarki yana nuna cewa hanyar shiga ainihin Wuri 
Mafi Tsarki bai budu ba tukuna muddin wancan wurin sujada 
na farko yana nan tsaye. 7 Wannan kwatanci ne ga wannan 


8.8-12: Irm 31.31-34 9.2: Fit 26.1-30; 25.23-40 9.3: Fit 26.31-33 

9.4: Fit 30.1-6; 25.10-16; 16.33; L. Kid 17.8-10; Fit 25.16; M. Sh 10.3-5 

9.5: Fit 25.18-22 9.6: L. Kid 18.2-6 

19.3 Bayan labule na biyu: An kira wannan haka domin akwai labule na farko 
wanda yake a sashi na farko. 


/9,5 kerubobi na nuna daukakar Allah: Wadannan siffa biyu ne wadanda aka 
yi su oa kamannin mala’iku. Kowannensu yana da fikafikai biyu (Dubi Fit 
25.18-20). 

£9,5 wurin jingai: Wannan shi ne wurin da akan yafa jinin hadaya a Ranar 
Fansa. (Dubi L. Fir 16.14,15). A nan ne daukakar Allah takan kasance (Dubi 
Fit 25.17-22). 

£9,7 sau daya tak a shekara: Wato, a ranar Bikin Fansar da zunubai (Dubi L. 
Fir 16.29, 34). 


490 IBRANIYAWA 9 


zamani. Yana nuna cewa baye-baye da hadayu da akan mika ba 
su isa su wanke zukatan masu sujada daga zunubansu ba. 
10 Wadannan sun shafi maganar ci da sha, da wanke-wanke iri-iri 
ne, na al'adu. Su kuwa dokoki na halin jiki ne wadanda aka 
shimfida kafin lokacin sabon tsari. 


Jinin Almasihu Ne Isasshen Hadaya 


11 Almasihu ya riga ya zo a matsayin babban firist, ya kawo 
tsari mai kyau da muke da shi yanzu.’ Ya shiga cikin rumfa mafi 
girma, mafi kyau kuma, wadda ba mutum ne ya gina ba, wato, 
ba irin ta wannan halitta ba. 12 Ya shiga wannan Wuri Mafi Tsarki 
sau daya tak. Bai shiga da jinin awaki ko na 'ya'yan shanu ba, 
amma da nasa jini ne, wanda ya samo mana ceto na har abada. 
13 Jinin awaki, da na bijimai, da tokar yar saniya da aka yayyafa 
duk suna iya mai da masu rashin tsabta bisa ga al'ada su zama 
da tsabta a jikinsu, 14balle jikin Almasihu? Shi wanda ba shi da 
wani zunubi, ya mika kansa ga Allah ta wurin Ruhun nan na har 
abada, ai, Karamin abu ne jininsa ya iya wanke zukatanmu mu 
bar al'adu marasa amfani domin mu bauta wa Allah mai rai. 


An Cika Sabon Alkawari ta Mutuwar Yesu 


15 Saboda haka Almasihu shi ne mai yin sulhu na sabon 
alkawari” domin wadanda aka kira su su kari gado na har abada 
wanda Allah ya yi alkawari. Wannan ya yiwu ne domin an riga 
an yi mutuwa wadda take 'yantar da mutane daga zunuban da 
suka yi a zamanin alkawari na farko. 16 Idan wani ya yi alkawari 
game da gādonsa, dole ne a tabbatar da mutuwar wanda ya yi 
alkawarin tukuna. !? Domin alkawarin gado ba shi da iko sai an 
mutu, wato, ba ya ba da izni yayin da mai yinsa yana da rai. 
18 Shi ya sa alkawarin nan na farko bai zama da iko ba sai da aka 
zub da jini. 19 Bayan Musa ya sanar wa dukan jama’a kowane 
umarnin da yake cikin Doka, sai ya dauki jinin "ya" yan shanu, da 
na awaki, ya hada da ruwa. Sa’an nan ya dauki ganyen izob tare 
da jan gashin tumaki ya yayyafa jinin a kan littafin Doka da kuma 
a kan dukan jama’a. 2? Sai ya ce, “Wannan shi ne jinin alkawari 
wanda Allah ya umarce ku ku kiyaye.” 2! Haka kuma ya yayyafa 
jinin a kan rumfan nan, da kuma a kan dukan kayayyakin da akan 


9.13: L. Fir 16.15-16; L. Kid 19.9; 17-19 9.19-20: Fit 24.6-8 

19,11 da muke da shi yanzu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da 
“mai zuwa” ne a nan. 

™ 9,15 mai yin sulhu na sabon alkawari: Wato, mai shirya tsakanin mutane da 
Allah ke nan. 


IBRANIYAWA 9- 10 491 


mora domin yin hidima. ? Lallai, bisa ga Doka, kusan kowane 
abu ne akan tsarkake da jini. Idan ba tare da zub da jini ba kuwa, 
ba yadda za a gafarta zunubai. 

23 Ya zama dole wadannan aľadu su kasance haka don 
tsarkakewar wadannan abubuwa na duniya. Gama su kamannin 
abubuwan da suke a sama ne. Ainihin abubuwa na sama kuwa 
suna bukata hadayar da ta fi ta farkon kyau. 4 Gama Almasihu 
bai shiga Wuri Mai Tsarki wanda mutum ne ya gina ba, wanda 
yake kamanni ne kawai na ainihin wurin; a'a, sama ne da kansa 
ya shiga, domin ya bayyana a gaban Allah a yanzu saboda mu. 
25 Ba kuma wai ya shiga cikin sama domin ya rika mika kansa 
a kullum ba, kamar yadda babban firist yakan shiga Wuri Mafi 
Tsarki kowace shekara da jinin da ba nasa ba. 26 In da haka ne, 
ai, da Yesu yana kan shan wuya kullum ke nan, tun daga lokacin 
da aka halicci duniya. Ga shi kuwa ya bayyana sau daya tak a 
wannan Karshen zamani domin ya kawar da zunubai ta wurin 
mika kansa. 2? Kamar yadda aka shirya wa dan Adam ya mutu 
sau daya tak, bayan haka sai shari'ar Allah, 28 haka kuma an 
mika Almasihu sau daya tak domin ya dauki zunuban mutane 
da yawa. Shi kuwa zai sāke bayyana sau na biyu, ba domin yă 
dauki zunubai ba, amma domin ya kawo ceto ga duk wadanda 
suke marmarin dawowarsa. 


Alkawari Mafi Girma, Mafi Kyau 


1 0 1 Doka kuwa kwatanci ce kawai na abubuwa masu kyau 
wadanda suke a gaba; ba ita ce ainihin abubuwan nan ba. 
Shi ya sa ba ta isa ba, ta sa duk masu matsowa kusa da Allah su 
zama daidai yadda Allah yake so bisa ga hadayun nan da akan 
ci gaba da bayarwa shekara biye da shekara. ? Da a ce Dokar tana 
da iko ne, ai, da an daina mika hadayun nan, domin masu mika 
su za su sami tsarkakewa gaba daya, zuciyarsu kuwa ba za ta rika 
dame su game da zunubansu ba. 3Amma hadayun nan kuwa 
hanyar tunawa da zunubi ne, shekara biye da shekara. “Gama ba 
yadda zai yiwu jinin bijimai da na awaki yă kawar da zunubai. 
5 Saboda haka, da Almasihu zai shigo duniya, ya ce: 
“Hadayu da baye-baye kam ba ka so, 
amma jiki ne ka shirya mini. 
6 Hadayar Ronawa da hadayar kawar da zunubai kuwa ba 
ka jin dadinsu. 
7 Sai na ce, “Ga ni nan, ya Allah, na zo in aikata nufinka, 


9.21: L. Fir 8.15 9.22: L. Fir 17.11 9.28: Ish 53.12 


492 IBRANIYAWA 10 


kamar yadda yake a rubuce game da ni a Rubutaccen 
Maganar Allah.” ” 

8 Da farko ya ce, “Hadayu, da baye-baye, da hadayar 
Ronawa, da hadayar kawar da zunubai kam ba ka so, ba ka 
kuwa jin dadinsu.” Ya fada haka ko da yake Doka ce ta ce a 
kiyaye wadannan umamai. ? Ya sake cewa, “Ga ni nan, na zo 
in aikata nufinka.” Wato, an ajiye tsari na farko a gefe ke nan 
domin a kafa na biyun. '? Bisa ga nufin Allah kuma an mai da 
mu tsarkaka ta wurin hadayar jikinsa da Yesu Almasihu ya mika 
sau daya tak ba kari. 

11 Kowace rana kowane firist yakan tsaya yana yin hidimarsa, 
yakan yi ta mika irin wannan hadaya wadda ba ta da ikon kawar 
da zunubai. 12? Amma da Almasihu ya mika hadaya guda ta har 
abada saboda zunubai, sai ya zauna a hannun dama na Allah. 
3 Tun lokacin nan kuwa yana jira ne a sa abokan gābansa a 
Karkashin kafafunsa domin ya tattaka su. 14 Bisa ga hadayan nan 
guda daya kuwa, ya mai da wadanda aka tsarkake su zama 
cikakku har abada. 

15 Ruhu Mai Tsarki ya ba mu shaida game da wannan. Da 
farko, ya ce, 

16 “Ga alkawarin da zan yi da su, 

bayan lokacin nan, in ji Ubangiji. 
Zan sa dokokina a cikin zuciyarsu, 
zan kuma rubuta su a hankalinsu.” 

17 Ya kuma Kara da cewa, 

“Ba zan sāke tuna da zunubansu ko laifofinsu ba.” 
18Sa’ad da an gafarta zunubai kuwa, ba wata bukatar hadaya 
saboda zunubi. 


Matsowa Kusa da Allah 


19 Saboda haka, 'yan'uwana, muna da cikakken 'yanci mu 
shiga Wuri Mafi Tsarki bisa ga jinin Yesu. ?° Shi kuwa ya bude 
mana sabuwar hanya, hanya mai rai kuma, ta labulen nan, wato, 
jikinsa. 

21 Muna kuma da babban firist wanda dukan jama’ar Allah 
take a hannunsa. ?? Saboda haka bari mu matso kusa da Allah da 
zuciya mai gaskiya, da bangaskiya marar shakka. Mu matso da 
zuciya wadda aka tsarkake daga alhakin zunubi, da jikin da aka 
wanke da ruwa mai tsabta. P Bari mu tsaya a kan sa zuciyan nan 


10.5-7: Zab 40.6-8 10.11: Fit 29.38 10.12-13: Zab 110.1 10.16: Irm 31.33 
10.17: Irm 31.34 10.22: L. Fir 8.30; Ez 36.25 


IBRANIYAWA 10 493 





Hoton Labulen da ya yage (10.20) 


tamu, wadda muke shaida, da Karfi sosai domin shi wanda ya yi 
mana alkawari mai aminci ne. Mu lura da juna ta yadda za mu 
iza juna ga nuna Rauna da yin aikin nagarta. 2S5Kada mu Rkyale 
yin taron sujada, kamar yadda wadansu sun saba yi. A maimakon 
haka mu rika Karfafa juna, mu kuma Kara yin haka saboda kuna 
ganin cewa Ranan nan” tana kusatowa. 

26 Ba wata sauran hadayar da za ta dauke zunubi idan mun 
ci gaba da yin zunubi da gangan bayan mun sami sanin gaskiya. 
27 A maimakon haka akwai hukuncin nan mai ban tsoro da wuta 
mai tsananin zafi wadda za ta cinye masu kin Allah. 28 Duk wanda 
ya ketare Dokar Musa akan kashe shi, ba tausayi, bisa ga shaidar 
mutum biyu ko uku, 2? balle ma wanda ya rena Dan Allah, ya yi 
banza da jinin alkawarin nan wanda ya tsarkake shi, ya kuma 
zargi Ruhu Mai Tsarki! Wane irin hukunci mai tsanani ne kuke 
tsammani ya yi daidai a yi wa wannan mutum? 30 Domin mun 
san wanda ya ce, “Ramuwa tawa ce; ni zan rama.” Ya sāke cewa, 
“Ubangiji zai yi shari’ar mutanensa.” 3! Abin ban tsoro ne fa 
mutum ya fada cikin hannayen Allah mai rai. 

10.27: Ish 26.11 10.28: M. Sh 17.6; 19.15 10.29: Fit 24.8 


”10.25 Ranan nan: Wato, ranar dawowar Ubangiji (Dubi 1 Tas 5.2,4; 2 Tas 
1.10; 2.2; 2 Bit 3.10). 


494 IBRANIYAWA 10 — 11 


Masu Jimrewa Za Su Sami Lada 


32 Ku tuna fa da kwanakin da. Bayan da kuka sami ganin 
hasken Allah, kun jimre sosai, kuna kokawa da wahaloli. 33 Wani 
lokaci ana zaginku a fili, ana tsananta muku a gaban jama'a; wani 
lokaci kuma kuna yarda ku hada kai da wadanda suke shan irin 
wadannan wahaloli. 3“ Gama kun nuna tausayi ga wadanda suke 
a kulle a kurkuku, kun kuma nuna farin ciki bayan an Kwace 
muku kaya, domin kun san cewa kuna da arziki mafi kyau da zai 
dawwama har abada. 35 Saboda haka kada ku yar da Karfin 
zuciyarku, domin zai kawo muku babban lada. 3% Ya kamata ku 
jimre, domin ta yin haka ne za ku aikata nufin Allah, bayan haka 
kuma ku kari abin da aka yi alkawari. 

37 “Gama ba da dadewa ba, 

mai zuwan nan zai ZO, 

ba zai yi jinkiri ba. 

38 Mutumina mai adalci zai rayu 

ta hanyar bangaskiya, 

Amma idan ya ja da baya, 

raina ba zai ji dadinsa ba.” 
39 Mu kam ba irin masu ja da baya zuwa ga halaka ba ne, mu dai 
masu ba da gaskiya zuwa ga samun ceto ne. 


Ma'anar Bangaskiya 

1 1 1 Bangaskiya ita ce yin tabbaci a kan abin da muka sa 
zuciya a kai, ita ce kuma kasancewa da tabbaci a kan abin 

da ba ma iya gani. ? Ta bangaskiya ne mutanen da suka sami 

yardar Allah. ? Ta bangaskiya mun gane cewa bisa ga fadin Allah 

ne aka halicci dukan duniya, abin da ake gani kuwa ya fito ne 

daga abin da ba a iya gani. 


Jarumawan Bangaskiya 


4 Ta bangaskiya ne Habila ya mika wa Allah hadayar da ta fi 
ta Kayinu kyau. Ta yin haka ya sami yardar Allah cewa shi mai 
adalci ne, domin Allah ya kari bayarwarsa. Habila kuwa ya 
mutu, amma saboda bangaskiyarsa yana magana har yanzu. 

5 Ta bangaskiya ne aka dauki Enok, shi kuwa bai mutu ba. 
Ba a kuwa same shi ba, domin Allah ya riga ya dauke shi. Kafin 
a dauke shi an ba da shaida cewa ya sami yardar Allah. 6 In ba 
tare da bangaskiya ba, ba ya yiwuwa a sami yardar Allah, domin 


10.30: M. Sh 32.35-36 10.37-38: Hab 2.3-4 11.3: Far 1.1; Zab 33.6,9; Yoh 1.3 
11.4: Far 4.3-10 11.5: Far 5.21-24 


IBRANIYAWA 11 495 


dole ne duk mai matsowa kusa da Allah ya ba da gaskiya cewa 
Allah yana nan, yana kuma ba da lada ga duk wadanda suke 
nemansa. 

7 Ta bangaskiya ne Nuhu, bayan Allah ya yi masa gargadi a 
kan abubuwan da ba a gani ba tukuna, ya yi biyayya, ya shirya 
jirgin ruwa saboda ceton iyalinsa. Ta haka, ya sa an hukunta 
duniya, shi kuwa ya zama mai gadon adalci wanda yake samuwa 
ta bangaskiya. 

8 Ta bangaskiya ne Ibrahim ya yi biyayya ya kama hanya 
zuwa wata kasa wadda aka yi masa alkawari cewa zai karbi 
gadonta. Shi kuwa ya kama hanya ko da yake bai san inda za 
shi ba. ? Ta bangaskiya ya zauna kamar bako a kasan nan da 
Allah ya yi masa alkawari. Yana zama a cikin rumfa, shi da 
Ishaku da Yakubu, wadanda suka gaji alkawarin nan tare da shi. 
10 Ya yi irin wannan zaman ne domin ya sa zuciya a kan birnin 
nan wanda yake da tushe, wanda Allah ne mai shirya, shi ne 
kuma mai gina shi. 

11 Ta bangaskiya ne Ibrahim ya haifi da, ko da yake ya tsufa 
sosai a lokacin, Saratu kuwa ba ta haihuwa.? Ya ba da gaskiya 
cewa Allah mai aminci ne cikin alkawarinsa. 12 Saboda haka, daga 
mutum daya, wanda ya tsufa har ya kai ga bakin mutuwa, aka 
haifi zuriya masu yawa kamar taurarin sama, ko kuwa kamar 
yashi a bakin teku wadanda suka gagari Kirga. 

13 Duk wadannan sun mutu a cikin bangaskiyarsu. Ba su 
kari abubuwan da Allah ya yi alkawari ba, amma sun hangi 
abubuwan nan daga nesa, sun ji dadì da ganinsu, sun kuma ba 
da shaida a fili cewa su baki ne, ba 'yan Kasa ba, a duniya. 
14 Wadanda suna ba da irin wannan shaida suna nuna a fili ke 
nan cewa suna neman Kasa ta kansu. IS Da a ce suna ta tunani 
ne a kan Kasar da suka bari a baya, ai, sun sami zarafin komawa. 
16 Amma sun sa zuciya a kan Rasa mafi kyau, wato ta sama, shi 
ya sa ba abin kunya ba ne ga Allah a ce da shi Allahnsu. Hakika, 
ya shirya birni saboda su. 

17 Ta bangaskiya ne Ibrahim, a lokacin da aka gwada shi, ya 
mika Ishaku hadaya. Wato, yana a shirye ya mika makadaici 
dansa, !8ko da yake ya karbi alkawari cewa, “Ta wurin Ishaku 
11.7: Far 6.13-22 11.8: Far 12.1-5 11.9; Far 35.27 11.11: Far 18.11-14; 21.2 
11.12: Far 15.5; 22.17; 32.12 11.13: Far 23.4; 1 Tar 29.15; Zab 39.13 
11.17: Far 22.1-14 

? 11.11 Saratu kuwa ba ta iya haihuwa: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da 


suna da “Bisa ga bangaskiya ne Saratu da kanta, ko da la yake lokacin 
haihuwarta ya wuce, ta iya ta haifi "ya" ya domin ta. 


496 IBRANIYAWA 11 


ne za a lissafta zuriyarka.” ? Ibrahim kuwa ya yi tunani cewa 
lallai ne Allah yana iya ta da matattu. Har ma, bisa ga misali, 
muna iya cewa ya karbi Ishaku daga matattu ne. 

20 Ta wurin bangaskiya ne Ishaku ya albarkaci Yakubu da 
Isuwa game da abubuwa masu zuwa. 

21 Ta bangaskiya ne Yakubu, a lokacin da zai mutu, ya sa wa 
kowane yaron Yusufu albarka, ya kuma yi sujada ga Allah yayin 
da yake jingine a kan sandansa. 

22 Ta bangaskiya ne Yusufu, a lokacin da ya kusa mutuwa, 
ya yi magana game da fitowar Isra'ilawa daga Kasar Masar, ya 
kuma ba da umarni game da Kasusuwansa. 

23 Ta bangaskiya ne iyayen Musa suka boye shi har wata uku 
bayan haihuwarsa. Sun yi haka domin sun ga cewa yaron 
kyakkyawa ne, ba su kuma ji tsoro game da umarnin sarki ba. 

24 Ta bangaskiya ne Musa, da ya yi girma, ya ki a ce da shi 
dan yar Fir'auna. 25 Ya zabi ya sha wahala tare da mutanen Allah 
a maimakon ya ji dadin zunubi na dan lokaci. 26Domin yana sa 
ido ga ladan da yake a gaba, ya dauka cewa cin mutuncin da aka 
yi masa saboda Almasihu abu mai kyau ne fiye da dukiyar Masar. 

27 Ta bangaskiya ne ya bar kasar Masar, ba tare da jin tsoron 
fushin sarki ba. Ya tsaya da Karfi domin yana ganin wanda ido 
ba ya iya gani. 28 Ta bangaskiya ne Musa ya kafa Bikin Ketarewa, 
ya kuma yayyafa jini domin kada mai halakar da 'ya'yan farin 
nan ya taba Isra’ilawa. 

29 Ta bangaskiya ne Isra'ilawa suka Ketare Jan Tekun nan, a 
kan busasshiyar kasa. Amma da Masarawa suka yi Kokari su haye, 
sai ruwa ya kwashe su. 

30 Ta bangaskiya ne katangar birnin Jeriko ta fadi bayan an 
yi ta kewaye ta har kwana bakwai. 3! Ta bangaskiya ne Rahab 
karuwan nan, ba ta halaka tare da marasa bangaskiya ba, domin 
ta karbi "yan leken asirin Kasan nan kamar abokai. 

32 Me kuma zan Kara cewa? Ba ni da zarafi in yi zance a kan 
Gidiyon, da Barak, da Samsin, da Jefta, da Dawuda, da Sama'ila, 
da kuma annabawa. 33 Ta bangaskiya ne wadannan suka ci nasara 
a kan mulkoki, suka aikata adalci, suka kari abubuwan da aka 
yi alkawari, suka rurrufe bakunan zakuna, “suka tsai da ikon 
wuta, suka tsere kaifin takuba. Suka mai da rashin Karfi ya zama 
11.18: Far 21.12 11.20; Far 27.27-29,39-40 11.21: Far 47.31 —48.20 
11.22: Far 50.24-25; Fit 13.19 11.23: "Fit 2.2; 1.22 11.24: Fit 2.10-12 
11.27: Fit 2.15 11.28: Fit 12.21-30 11.29: Fit 14.21-31 11.30: Josh 6.12-21 


11.31: Josh 2.1-21; 6.22-25 11.32: L. Mah 6.1 1—8.32; 4.6—5.31; 13.2—16.31; 
11.1—12.7; 1 Sam 16.1—1 Sar 2.11; l Sam 1.1—25.1 11.33: Dan 6.1-27 





IBRANIYAWA 11-12 497 


da Karfi a gare su. Suka kori sojojin Kasashe dabam-dabam. 
35 Mata suka karbi matattunsu wadanda aka ta da su da rai. Aka 
gwada wa wadansu azaba, su kuwa suka Ki a sake su, domin suna 
nema su tashi daga matattu cikin rayuwa mafi kyau. 38 Wadansu 
suka sha ba'a da bulala, wadansu kuwa suka sha dauri da sarka, 
wadansu aka jefa su a kurkuku. 37 Aka jejjefe su da duwatsu,” 
aka yanka su kashi biyu da zarto aka kuma kakkashe su da takobi. 
Fatun raguna da na awaki ne sukan sa, suna ta yawo. Suka yi 
zama cikin rashi da tsanani da wulakanci. 38 Har ma duniya ba ta 
isa su zauna cikinta ba. Sun yi ta yawo a wuraren da ba kowa, 
da kuma kan duwatsu; suna kwana cikin kogwannin duwatsu, da 
kuma cikin ramummukan da suke karkashin kasa. 

39 Duk wadannan Allah ya ba da shaida mai kyau game da 
bangaskiyarsu, amma duk da haka ba su karbi abin da aka yi 
alkawari ba. 4% Allah dai ya shirya abu mafi kyau dominmu. 
Nufinsa kuwa shi ne kada a kai su ga zaman cikakke idan ba tare 
da mu ba. 


Kafa Ido ga Yesu 
12 1 Saboda haka, da yake taron shaidu masu yawa kwarai 
sun kewaye mu, bari mu yar da dukan abin da zai hana 
mu, da kuma kowane zunubin da ya rike mu kankan, bari kuma 
mu yi tseren nan da yake a gabanmu tare da Karfin zuciya. ? Mu 
kafa ido ga Yesu wanda shi ne tushen bangaskiyarmu, da kuma 
mai sa bangaskiyarmu ta zama cikakkiya. Saboda farin cikin da 
aka sa a gabansa, ya jimre wa gicciye bai kuwa mai da shi wani 
abin kunya ba, a yanzu kuma yana zaune a hannun daman 
kursiyin Allah. 3 Ku lura fa da wannan mutumin da ya yi hakuri 
da irin Kiyayyar da masu zunubi suka yi masa, don kada ku gaji, 
ko kuwa ku fid da zuciya. 


Horon Ubangiji Abin Amfani Ne 


4 A cikin kokawar da kuke yi da zunubi bai kai yadda za ku 
zub da jininku ba tukuna. “Ko kun mance ne da maganar 
Karfafawa wadda Allah ya yi, wadda kuma take ce da ku 
"ya yansa? 

“Ya dana, kada ka mai da horon Ubangiji abin banza, 
kada ka fid da zuciya idan yana kwaôe ka. 


11.34: Dan 3.1-30 11.35: 1 Sar 17.17-24; 2 Sar 4.25-37 
11.36: 1 Sar 22.26-27; 2 Tar 18.25-26; Irm 20.2; 37.15; 38.6. 11.37: 2 Tar 24.21 
7 11.37 Wadansu rubuce-rubucen hannu na da sun Rara “aka gwada su” a nan. 


498 IBRANIYAWA 12 


$ Domin Ubangiji yakan hori duk wadanda yake Kauna, 

yakan kuma hori duk dan da ya karba.” 

7 Ku jimre da wuyar da kuke sha, domin ana amfani da wuya 
don horo ne. Ta haka, Allah yana yi da ku kamar 'ya'yansa ke 
nan. Wane da ne babansa ba ya yi masa horo? 8 Idan ba a yi muku 
horon nan da ake yi wa dukan 'ya'yan Allah ba, to, ku shegu ne 
ke nan, ba "ya" yan gida ba. ? Ban da haka ma, muna da ubanninmu 
na jiki wadanda suke yi mana horo, mu kuwa muna girmama su. 
Ashe, ba za mu fi yarda da horon Ubanmu na ruhaniya, domin 
mu rayu ba? 10° Ubanninmu na jiki sun yi mana horo na dan lokaci 
ta hanyar da ta fi kyau a ganinsu, amma Allah yana yi mana horo 
saboda amfaninmu ne, domin mu sami rabonmu cikin tsarkinsa. 
11 Duk horon da akan yi mana yakan kawo zafi a lokacin, ba jin 
dadi ba. Amma daga baya yakan kawo ribar adalci da salama ga 
duk wadanda suka yi koyi da horon. 


Gargadi a kan Kin Alherin Allah 


12 Saboda haka, ku mike hannayenku da suka gaji, ku kuma 
Karfafa gwiwoyinku marasa Karfi. 13Ku bi hanyoyi masu kyau 
domin kada Kafafunku masu ciwo su dada gurgunta, maimakon 
su warke. 

14 Ku yi iyakacin kokari ku zauna lafiya da kowa, ku kuma 
zama da tsarki, domin ba wanda zai gan Ubangiji idan ba tare da 
tsarki ba. !5 Ku lura fa kada kowa ya kasa samun alherin Allah. 
Ku yi hankali kada wani ya zama kamar tushen dacin rai wanda 
yakan kawo arna, ya kuma lalatar da mutane da yawa. !6 Ku lura 
fa kada kowa yă zama mai lalata, ko marar tsoron Allah kamar 
Isuwa wanda ya sayar da gādonsa na dan fari saboda Kwarya daya 
tak na abinci. 17 Daga baya, kamar yadda kun sani, da ya so ya 
kari albarkan nan, sai aka ki shi; bai kuwa sami zarafin yin gyara 
ba, ko da yake ya nemi albarkan nan da hawaye. 

18 Ba ku zo ga Dutsen Sinais wanda ana iya tabawa ba, ko 
ga wuta mai ci sosai, ko ga duhu baki Ririn, ko hadori, 1° ko 
busar Raho, ko kuwa murya mai yin magana. Murya mai 
maganan nan ta sa masu jinta suka yi roko cewa kada a ci gaba 
da yin musu maganar. 2° Sun yi rokon ne domin ba su iya jimre 
wa umamin nan da aka bayar ba, cewa, “Ko dabba ce ta taba 
12.5-6: Ayu 5.17; K. Mag 3.11-12 12.12: Ish 35.3 12.13: K. Mag 4.26 
12.15: M. Sh 29.18 12.16: Far 25.29-34 12.17: Far 27.30-40 
12.18-19: Fit 19.16-22; 20.18-21; M. Sh 4.1 1-12; 5.22-27 


$ 12.18 Dutsen Sinai: Wato, inda Allah ya ba wa annabi Musa dokoki domin 
Isra’ilawa. 


IBRANIYAWA 12-13 499 


dutsen, sai a jejjefe ta har ta mutu.” 2! Wannan abin da suka 
gani ya zama abin ban tsoro Kwarai, har ma Musa ya ce, “Jikina 
yana rawa saboda tsoro.” 

22 Amma kun zo ga Dutsen Sihiyona' ne, da birnin Allah mai 
rai, wato Urushalima ta sama, da taron farin ciki na mala’iku 
masu dumbun yawa. ?3Kun zo ga jama’ar masu bi 'ya'yan fari 
wadanda sunayensu suna a rubuce a sama. Kun zo wurin Allah 
wanda shi ne mai yi wa kowa shari'a, da wurin ruhohin mutane 
masu adalci wadanda aka mai da su cikakku. ?4 Kun zo wurin 
Yesu wanda shi ne mai yin sulhu na sabon alkawari, da kuma 
wurin jinin nan da aka yayyafa wanda yake yin magana mafi kyau 
fiye da jinin Habila. 

25 Ku lura fa kada ku Ri shi wanda yake magana. Ku sani, su 
wadanda suka Ri su karbi wanda ya yi musu gargadi a nan duniya 
ba su tsira ba, balle fa mu! Ta yaya mu za mu tsira idan mun Ri 
wanda yake yi mana gargadi daga sama? 26A lokacin kuwa 
muryar Allah ta girgiza duniya. Amma yanzu ya yi alkawari cewa, 
“Zan girgiza duniya sau daya kuma, ba duniya kadai ba, amma 
har da sama ma.” 2? Wannan magana, “Sau daya kuma,” ta nuna 
za a kawar da abin da aka girgiza, wato, za a kawar da abubuwan 
da aka halitta, domin abubuwan da ba za a iya girgiza su ba su 
kasance. 28 To, da yake za mu shiga mulkin da ba za a iya girgiza 
ba, bari mu yi godiya, mu kuma mika wa Allah irin bautar da 
yake so, a cikin tsoro da ban girma, ?° domin Allahnmu wuta ne 
mai cinyewa. 


Abubuwan da Allah Yake So 


1 3 1 Ku ci gaba da nuna wa junanku Rauna irin ta "yan'uwa. 

2 Kada ku daina yin alheri ga baki, domin ta yin haka 
wadansu suka yi wa mala’iku hidima, ba da saninsu ba. 3 Ku tuna 
da wadanda suke a daure a kurkuku, kamar kuna a daure tare da 
su ne. Ku kuma tuna da wadanda ake ba su wuya, kamar ku da 
kanku ne kuke shan wuyar. 

4 Zaman aure yă zama abin daraja gare ku duka. Alkawarin 
aurenku yă tsaya da tsarki, domin Allah zai hukunta masu yin 
zina da masu yin lalata. 5 Ku yi nesa da halin son kudi, kuma bari 
abin da kuke da shi yă ishe ku. Ga shi kuwa Allah ya ce, 

“Har abada ba zan bar ka ba, 


12.20: Fit 19.12-13 12.21: M. Sh 9.19 12.24: Far 4.10 12.25: Fit 20.22 
12.26: Hag 2.6 12.29: M. Sh 4.24 13.2: Far 18.1-8; 19.1-3 
12.22 Dutsen Sihiyona: Wannan wani suna ne na Urushalima. 


500 IBRANIYAWA 13 


sam-sam ba zan yar da kai ba.” 
$ Shi ya sa, ba tare da shakka ba, muna iya cewa, 
“Ubangiji shi ne mai taimakona; 
ba zan ji tsoro ba. 
Mene ne mutum zai iya yi mini?” 

7 Ku tuna da shugabanninku wadanda suka yi muku maganar 
Allah. Ku dubi yadda suka yi rayuwarsu, da yadda Karshensu ya 
zama, ku kuma bi misalin bangaskiyarsu. $ Yesu Almasihu kuwa 
ba ya canzawa, yadda yake jiya, haka yake yau, haka kuma zai 
zama har abada. 7 Kada sababbin koyarwa iri-iri su kwashe muku 
hankali. Ya dace ku sami karfafawar zuciya bisa ga alherin Allah, 
ba ta wurin al’adu iri-iri na cin abinci ba. Wadannan kam ba su 
da amfani ga masu kiyaye su. 


10 Mu kuwa muna da wurin hadaya wanda firistocin rumfar 
sujada ta duniyan nan ba su da izni su ci daga bisansa. !! Babban 
firist yakan kai jinin dabbobi zuwa Wuri Mafi Tsarki domin yă 
mika shi hadaya saboda zunubai, amma naman dabbobin nan 
kuwa akan Rone ne a bayan gari. 12 Haka kuma Yesu ya sha 
azaba a bayan gari domin yă tsarkake mutane ta wurin nasa jini. 
13 Saboda haka sai mu fita zuwa wurinsa a bayan gari, domin mu 
jimre da irin wulakancin da ya jimre da shi. 14 Domin ba mu da 
birni marar shudewa a nan duniya, amma mun dai sa ido ga birni 
wanda yake kan zuwa. !5 Bari kuma mu rika mika hadayar yabo 
ga Allah ta wurin Yesu. Yabonmu kuwa yă zama maganganu 
masu ba da shaida ga sunan Allah. '$ Kada ku daina yin alheri 
da taimakon juna, domin irin hadayun da Allah yakan ji dadinsu 
ke nan. 

17 Ku yi wa shugabanninku biyayya, ku kiyaye umarnansu 
kuma, domin su ne suke kula da rayukanku kamar wadanda za 
su ba da lissafin aikinsu. Ku yi musu biyayya yadda zai sa aikinsu 
yă zama da farin ciki, ba da nauyin zuciya ba, domin wannan ba 
zai kawo muku wani amfani ba. 


Bukatar Addu’a 


18 Ku yi addu'a saboda mu. Mun tabbata cewa zuciyarmu ba 
ta damunmu game da wani laifi. Nufinmu shi ne mu aikata halin 
kirki cikin ayyukanmu duka. ?Ina rokonku musamman ku yi 
addu'a domin Allah ya sa in koma gare ku ba da dadewa ba. 


13.5: M. Sh 31.6,8; Josh 1.5 13.6: Zab 118.6 13.11: L. Fir 16.27 


IBRANIYAWA 13 501 


Karshen Magana 


20-21 Allah. ya ta da Yesu Ubangijinmu daga matattu ta 
wurin jinin alkawarin nan na har abada. Ta haka kuwa, Yesu 
ya zama Makiyayi Mai Girma na tumaki. Ina rokon Allah mai 
ba da salama ya cika ku da kowane abu mai kyau domin ku yi 
nufinsa, ya kuma rika aikata abin da yake so a cikinku ta wurin 
Yesu Almasihu. Daukaka ta tabbata ga Almasihu har abada 
abadin. Amin. 

22 Ina rokonku, 'yan'uwana, ku yi hakuri da wannan gargadina, 
domin ba wata doguwar magana ce na rubuta muku ba. 

23 Ina so ku sani cewa an sake dan'uwanmu Timoti daga 
kurkuku. Idan ya zo da wuri, zan zo tare da shi in gan ku. 

24Ku gai da dukan shugabanninku, da dukan tsarkaka. 
"Yan'uwanmu daga Italiya suna gaishe ku. 

25 Alherin Allah yă tabbata a gare ku duka. 





WASIKA TA YAKUBU 


Gabatarwa 


Yakubu shi ne marubucin wannan wasika (1.1). Ana tsammani ya 
rubuta ta tsakanin shekara ta A.D. 45 da 50 ne. A Sabon Alkawari 
akwai mutane masu sunan Yakubu har hudu, amma bincike ya nuna 
Yakubu da ya rubuta wannan wasikar shi ne Yakubu dan'uwan Yesu 
(Mat 13.35; Mar 6.3). Wannan Yakubu dabam ne da Yakubu dan 
Zabadi daya daga cikin sha biyun nan wanda sarki Hiridus ya kashe a 
shekara ta A.D. 44 (A.M. 12.2). Yakubu ya zama shugaban jama'ar 
masu bi a Urushalima (A.M. 12.17; 15.13; 21.18; Gal 1.9, 12). A 
karshe aka kashe shi a shekara ta A.D. 64. 

Wasika ta Yakubu tana bayyana yadda ya kamata rayuwar masu bi 
ta yau da kullum ta kasance. Ta bayyana dangantakar da take tsakanin 
bangaskiya da ayyuka. Ta nuna yadda bangaskiya ta ainihi takan haifar 
da ayyuka da kuma halaye masu kyau. Ta kuma tsawata a kan arnar 
harshe da kuma nunan bambanci. Wasikar ta bayyana cewa zaman 
abokin duniya gāba ce da Ubangiji. A Rarshe ta Karfafa masu bi su 
rika hakuri suna kuma addu'a a cikin kome. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa 1.1 

Bangaskiya da hikima 1.2-8 

Arziki da talauci 1.9-11 

Wahala da jarrabawa 1.12-18 

Ji da aikata maganar Allah 1.19-27 
Tsawatawa a kan nunan bambanci 2.1-13 
Bangaskiya da ayyuka 2.14-26 

Mai bi da harshensa 3.1-18 

Zaman abokin duniya 4.1—5.6 
Wadansu gargadi 5.7-20 


Gaisuwa 
1 1 Daga Yakubu bawan Allah da kuma na Ubangiji Yesu 


Almasihu, zuwa ga kabila goma sha biyun nan da suka bazu 
ko'ina cikin duniya. Gaisuwa mai yawa. 


1.1: Mat 13.55; Mar 6.3; A.M 15.13; Gal 1.19 


502 


WASIKA TA YAKUBU | 503 


Bangaskiya da Hikima 

2 "Yan'uwa, ku mai da kowace irin wahalar“ da ta same ku 
abin farin ciki, “gama kun san wahalan nan takan gwada 
bangaskiyarku ne, don ta sa ku ku cika da hakuri. 4 Sai ku bar 
hakurinku ya cika aikinsa, ya kai ku ga zaman natsatsu da cikakku 
har kada ku rasa kome. 5 In waninku yana bukatar hikima, sai ya 
roki Allah wanda yake ba wa kowa hannu sake ba tare da gori 
ba, zai kuwa ba shi. é Amma sai ya roka da bangaskiya, ban da 
shakka, don duk mai shakka yana kama da rauman ruwan teku 
wadanda iska take hurawa tana jujjuyesu ta ko'ina. 7-3 Kada irin 
mutumin nan da yake mai zuciya biyu wanda ba ya ajiye 
hankalinsa waje daya a cikin dukan ayyukansa ya yi tsammani 
zai sami wani abu daga wurin Ubangiji. 


Arziki da Talauci 


9 Bari dan'uwan da yake matalauci ya yi takama a kan cewa 
Allah ya daukaka shi. 1° Haka ma wanda yake mai arziki ya yi 
takama a kan cewa Allah ya Kaskanta shi. Gama mai arziki zai 
bushe kamar furen ciyawa. 1! Gama in rana ta fito ta yi zafi 
Rwarai, takan sa ciyawa ta bushe, sai furenta ya fadi, kyanta kuma 
ta bace. Haka ma mai arziki zai mutu cikin kai da kawowarsa na 
kasuwanci. 


Wahala da Jarabawa 


12 Mai albarka ne mutumin da ya jimre cikin wahalarsa, domin 
zai kari lada na rai madawwami? wanda Allah ya yi alkawari zai 
ba wa dukan masu Kaunarsa. !3Idan jaraba ta same mutum, kada 
ya ce, Allah ne ya jarrabce shi. Domin Allah ba ya jarabtar kowa 
da mugunta, kuma ba ya yiwuwa a jarabce shi. 14 Mutum dai yakan 
fadi cikin jaraba sa’ad da mugun kwadayinsa ya rude shi, ya kuma 
sha kansa. IS Mugun kwadayi kuwa in ya yi ciki yakan haifi zunubi. 
Zunubi in ya yi girma yakan haifi mutuwa. 

16 °Yan’uwana wadanda nake Rauna, kada ku yarda a rude 
ku. 17 Kowace baiwa mai kyau, da kowace cikakkiyar kyauta daga 
sama suke. Sun sauko ne daga wurin Allah Uba wanda ya halicci 
rana, da wata, da taurari duka?. Shi kuwa ba ya canzawa, babu 


1.10-11: Ish 40.6-7 


“1.2 kowace irin wahala: Da Helenanci an rubuta “Abin da kuna fadi a ciki” 
ne a nan. 


51.12 lada na rai madawwami: Da Helenanci an rubuta “kambin rai” ne a nan. 


81.17 Allah Uba wanda ya halicci rana, da wata, da taurari duka: Da 
Helenanci an rubuta “Uban Haskoki” ne a nan. 


504 WASIKA TA YAKUBU 1-2 


kuma alamar duhu gare shi.“ 18 Bisa ga nufinsa Allah ya ba mu 
rai ta wurin maganarsa mai gaskiya domin yă sa mu a matsayi 
mafi daraja cikin halittarsa. 


Ji da Aikata Maganar Allah 


19 “Yan'uwana, wadanda nake Rauna, ku sani fa ya kamata 
kowa ya kasance mai saurin ji, amma ba mai saurin magana ko 
mai saurin fushi ba. 2° Saboda fushin mutum ba ya kai shi ga 
aikata abubuwa masu kyan da Allah yake so. ?! Sai ku watsar da 
Razamin halin nan na zunubi da kuma kowace irin mugunta. Sa'an 
nan a cikin saukinkai ku karbi maganan nan da aka shuka a 
zuciyarku, wadda kuma tana iya kai ku ga ceto. 

22 Kada ku rudi kanku, kuna jin maganar Allah kawai; a 
maimakon haka, ku zama masu aikatawa kuma. 5 Domin duk 
wanda yake jin maganar kawai amma ba ya aikatawa yana kama 
da mutumin da ya dubi fuskarsa a madubi; 24bayan ya tashi daga 
wurin, nan da nan sai ya manta da yadda fuskarsa take. 25 Amma 
mutumin da ya mai da hankalinsa wajen bincike koyarwar bishara 
wadda ita ce cikakkiyar Ka'idan nan mai kawo 'yanci, har bai zama 
mai ji kawai ya manta ba, amma ya zama mai yi wanda ya nace 
yana aikatawa, za a sa masa albarka cikin komen da yake yi. 


Addini na Gaskiya 


26 Idan wani yana tsammani shi mai addini ne sosai, amma 
ba ya kame bakinsa, to, yana rudin kansa ne, addininsa kuma 
banza ne. ?” Addinin da Allah Uba ya tabbatar mai tsarki, kuma 
na gaske, shi ne: a kula da matan da mazansu suka mutu, da kuma 
marayu cikin shan wuyarsu, a kuma kebe kai daga muguwar 
rayuwa ta duniya. 


Tsawatawa a kan Nunan Bambanci 
2 1” Yan'uwana, kada ku nuna bambanci a tsakaninku, da yake 
kun sa bangaskiyarku ga Ubangijinmu Yesu Almasihu, 
wanda yake Ubangiji Madaukaki. ? Misali, idan wani mai arziki 
ya shigo cikin taronku yana sanye da zoben zinariya, da kuma 
riguna masu daraja, sa'an nan kuma wani matalauci ya shigo da 
riga da ta yayyage, 3za ku fi ba wa mai arzikin nan girma ku ce 
masa, “Ga kujera mai kyau ka zauna,” amma ku ce wa matalaucin 
nan, “Ka tsaya can,” ko kuma “Ka zauna a Kasa”? 4 Ai, bambanci 


€1.17 Babu kuma alamar duhu gare shi: Wadansu rubuce-rubucen 
hannu na da suna da “ba ya kawo duhu ta dalilin juyawa” ne a nan. 


WASIKA TA YAKUBU 2 505 


ke nan kuke nuna wa junanku, kuna kuma yanke hukunci da 
mugayen tunani. 

5 Ku ji, 'yan'uwana wadanda nake Rauna! Ashe, Allah bai zabi 
matalautan duniyan nan su zama masu arziki cikin bangaskiya 
ba? Ba su ne kuma za su gaji mulkin nan wanda ya yi wa wadanda 
suke Kaunarsa alkawari ba? 6 Amma ku, kukan rena matalauta. 
Ashe, ba masu arziki ne suke wulakanta ku ba? Ba su ne suke 
jan ku zuwa gaban kotu ba? 7 Ba su ne.kuma suke maganar reni 
a kan sunan nan mai daraja da aka san ku da shi ba? 

8 Zai yi kyau idan kun yi biyayya da dokan nan ta mulkin 
Allah da take a rubuce cikin Rubutaccen Maganar Allah cewa, 
“Ka Raunaci abokin zamanka kamar kanka.” ? Amma idan kuna 
nuna bambanci a tsakaninku, wannan zunubi ne. Bisa ga Dokar 
Musa kun zama masu karye doka. '? Don duk wanda ya kiyaye 
dokoki duka amma ya karye daya, to, ya karye dukansu ke nan. 
11 Domin shi wanda ya ce, “Kada ka yi zina” shi ne kuma ya ce, 
“Kada ka yi kisankai.” Idan ba ka yi zina ba, amma ka kashe 
wani, to, ka riga ka zama mai karye dokar Allah ke nan. 1? Ku 
yi maganarku da aikinku ta hanyar da zai nuna cewa ku mutane 
ne da za a yi musu shari'a bisa ga Ka'ida mai ba da 'yanci. 
13 Gama a lokacin hukunci, Allah ba zai nuna jinkai ga mutum 
marar jinkai ba. Amma jinkai za ta yi nasara a kan hukunci. 


Bangaskiya marar Ayyuka Banza Ce 


14 ”Yan'uwa, ina amfani wani ya ce yana da bangaskiya idan 
ayyukansa ba su nuna haka ba? Anya! Wannan bangaskiyarsa za 
ta iya cece shi kuwa? !5 Misali, wadansu "'yan'uwa maza ko mata 
ba su da riga da abinci na yau da kullum, !6sai waninku ya ce 
musu, “Ku sauka lafiya, Allah ya ba ku abinci da abin sutura,” 
amma bai yi kome game da bukatarsu nan ta jiki ba. To, ina 
amfanin wannan? !? Haka kuma bangaskiya wadda ba ta da 
ayyukan da suke tabbatar da ita, banza ce. 

18 Wani zai iya cewa, “Ai, kai kana da bangaskiya, ni kuma ina 
da ayyuka ne.” To, nuna mini bangaskiyarka marar ayyuka, ni kuma 
zan nuna maka bangaskiyata ta wajen ayyukana. '? Ka gaskata Allah 
daya ne? To madalla. Ai, ko aljanu ma sun gaskata haka, har ma 
da rawar jiki. Kai wawa! Ko kana bukata har yanzu in gaya maka 
yadda bangaskiya marar ayyuka banza ce? 21 Sa'ad da kakanmu 
Ibrahim ya bayar da dansa Ishaku a kan bagaden hadaya, ba saboda 


2.8: L. Fir 19.18 2.11: Fit 20.13,14; M. Sh 5.17,18 2.19: M. Sh 16.4 


506 WASIKA TA YAKUBU 2-3 


ayyukansa ne aka shaida shi mai adalci ba? ?To, ka gani yadda 
bangaskiyarsa tana tafiya tare da ayyukansa, kuma bangaskiyarsa 
ta zama cikakkiya ta wajen ayyukansa. BA nan aka cika 
Rubutaccen Maganar Allah cewa, “Ibrahim ya gaskata da Allah, 
kuma saboda bangaskiyarsa Allah ya lissafta shi mai adalci.” Ta 
dalilin haka kuwa aka ce da Ibrahim abokin Allah. #Kun gani, 
ashe, mutum yana samun zaman marar laifi a gaban Allah saboda 
ayyukansa ne, ba saboda bangaskiya ita kadai ba. 

25 Haka yake kuma da karuwan nan Rahab a lokacin da ta 
boye "yan leken asirim Kasan nan, ta kuma taimake su sun tsira 
ta wata hanya dabam. Ba ta wurin ayyuka ne ta zama mai adalci 
ba? 26 Saboda haka kamar yadda jikin mutumin da ba shi da rai 
gawa ne, haka bangaskiya marar ayyuka take daidai da gawa. 


Mai Bi da Harshensa 


1 "Yan'uwana, kada yawancinku su so zaman masu koyarwa, 

domin kun san cewa mu da muke koyarwa za a yi mana 
shari'a mafi tsanani fiye da ta sauran mutane. 2? Don dukanmu 
mukan yi kuskure da yawa. Idan kuwa wani ba ya kuskure a 
maganarsa, to, lallai shi cikakke ne, mai iya lura da jikinsa gaba 
daya. 3 Mukan sa wa doki linzami a baki don ya yi biyayya da 
mu. Ta haka mukan iya bi da shi zuwa inda muke so. 





Hoton doki da linzami a baki (3.3) 


2.21: Far 22.1-14 2.23: Far 15.6; 2 Tar 20.7; Ish 41.8 2.25: Josh 2.1-21 


WASIKA TA YAKUBU 3 507 


4 Ku duba jiragen ruwa ku gani. Ko da yake su manya ne, 
kuma iska mai Karfi ce take tafiyar da su, duk da haka da dan 
Raramin sandan tuki ne mai tukan jirgin yakan iya juya jirgin 
zuwa ko'ina da yake so. >“ Haka ma harshen mutum yake. Ko da 
yake shi dan Karami ne cikin gabobin jiki duk da haka yana cike 
da buri a kan manyan abubuwa. 


Ku dubi yadda Kankanuwar wuta takan iya Rone daji kurmus! 
6 Ai, harshen mutum wuta ne, duniya ne na mugunta cikin 
jikinmu! Yana kuma bata mutum gaba daya. Harshe kuma yakan 
lalatar da mutum a cikin dukan hanyar rayuwarsa. Shi kuwa, 
gidan wuta ne yake zuga shi. 7 Mutum yana iya shan kan kowace 
dabba, har ma ya riga ya sha kan dabbobi. Wannan ya hada da 
namomin daji, da tsuntsaye, da namomi masu rarrafe, da kuma 
kifaye. 8 Amma ba wanda ya taba iya shan kan harshensa. Harshe 
mugun abu ne marar hutu, kuma yana cike da dafi mai kashewa. 
9Da shi muke yabon Ubangijinmu wanda yake Ubanmu, da shi 
kuma muke zagin mutane wadanda Allah ya yi cikin kamanninsa. 
10 Da baki guda muke yabo, da shi kuma muke zagi. Haba, 
'yan'uwana! Ai, bai kamata ya kasance haka ba. '! Ko rijiya daya 
za ta iya ba da ruwa mai dadi tare da ruwa mai daci daga wuri 
guda? !2°Yan’uwana, itacen baure zai iya ba da 'ya'yan zaitun, 
ko itacen inabi ya ba da 'ya' yan baure? Ta haka kuma rijiya mai 
ba da ruwan gishiri ba zai 6ullo da ruwa mai dadi ba. 


Hikima ta Gaske 


13 Wane ne mai hikima da ganewa a cikinku? Sai ya nuna ta 
ta wajen yin rayuwa mai kyau, da kuma aiki mai kyan da yake 
yi cikin saukinkai da ake samu ta wurin hikima. If Amma idan a 
zuciyarku kuna da tsananin kishi da Kiyayya da kuma sonkai, to, 
ku bar yin yanga kuna danne gaskiya. IS Wannan hikima ba irin 
wadda take saukowa daga sama ba ce, ta duniya ce. Kuma ba ta 
ruhaniya ba ce, amma ta Shaidan ce. 16 Gama duk inda ake kishi 
da sonkai, to, akwai kowace irin rigima da mugunta a wurin. 
17 Amma hikimar da take daga wurin Allah, da farko dai mai 
tsarki ce, kuma mai kawo salama ce, mai hankali ce, mai saukin 
kai ce, mai yawan tausayi ce, mai yawan alheri ce. Ba ta nuna 
bambanci ko munafunci. 18 Rayuwa mai kyau ita ce amfanin da 
akan girbe daga irin da masu kawo salama sukan shuka cikin 
salama. 


3.9: Far 1.26 


508 WASIKA TA YAKUBU 4 


Zama Abokin Duniya 


4 1 Mene ne yake kawo fada da jayayya tsakaninku? Ba 
shakka suna zuwa ne ta dalilin kwadayi iri-irin da suke yaki 
a cikinku. ? Kukan nemi abu ku rasa, sai ku yi kisankai. Kukan 
nemi abu da tsanani, ku kasa samu, sai ku shiga fada da jayayya. 
Ai, ba kwa samun abin da kuke nema saboda ba kwa addu'a 
ne. 3 Kuma lokacin da kukan roka ba kwa samu don kukan roka 
da mugun nufi. Kuna so ku kashe abin da kun samu a kan 
ayyukan banza na jin dadin jikinku ne. “Ku marasa aminci! Ba 
ku sani ba cewa zama abokin duniya yana daidai da gāba da 
Allah? Gama duk mai Raunar duniya, ya mai da kansa mai gāba 
da Allah ke nan. “Ko kuna tsammani a banza ne Rubutaccen 
Maganar Allah ya ce, “Allah yana cike da tsananin kishi”? a kan 
ruhun da ya sa a cikinmu?” $ Amma Allah yana Rara mana 
alherinsa mai yawa, shi ya sa maganarsa ta ce, “Allah yana kin 
mai girmankai, amma yana yin alheri ga wanda ya Raskantar 
da kansa.” 

7 Don haka sai ku :mika kanku dungum ga Allah. Ku Ri 
Shaidan, shi kuwa zai guje muku. $Ku yi kusa da Allah, shi 
kuwa zai yi kusa da ku. Ya ku masu zunubi, ku gyara 
ayyukanku? su zama da tsarki. Ku munafukai kuma, ku tsarkake 
zukatanku. °’ Ku yi bakin ciki, ku yi kuka, ku yi hawaye. Bari 
dariyarku ta koma kuka, farin cikinku kuma ya koma bakin ciki. 
10Ku Kaskantar da kanku a gaban Ubangiji, shi kuwa zai 
daukaka ku. 


Kada A Dora wa Dan'uwa Laifi 


11 'Yan'uwa, ku bar yin wa juna zargi. Saboda duk wanda 
yake zargin dan'uwansa mai bi, ko kuwa yana dora masa laifi, 
yana zargin Dokar Allah ke.nan, yana kuma dora wa Dokar 
Allah laifi ne. Gama idan ka zargi Dokar Allah ka zama marar 
biyayya da ita ke nan. Sa'an nan kuma ka mai da kanka mai 
dora mata laifi. '? Allah ne kadai mai ba da doka, shi ne kuma 
mai yin shari'a. Shi kadai yake ba da ceto, kuma shi yake da 
iko ya halaka. Saboda haka, wane ne kai da har ka isa ka dora 
wa dan'uwanka laifi? 


4.6: K. Mag 3.34 

44.5 Wadansu littattafai suna da wannan ayar kamar haka “Ruhun da Allah ya 
sa a cikinmu yana cike da soyayya mai tsanani.” Wadansu kuma suna da 
“Ruhu Mai Tsarkin da Allah ya sa a cikinmu yana cike da kaunarmu sosai.” 

14.8 ku gyara ayyukanku: Da Helenanci an rubuta “Ku tsabtace hannayenku” 
ne a nan. 


WASIKA TA YAKUBU 4-5 509 


Kada A Yi Takama da Gobe 


13 Ku saurara, ku da kuke cewa, “Yau ko gobe za mu tafi 
gari kaza, mu yi shekara guda muna ta kasuwanci muna cin riba.” 
14 Ga shi nan kuwa ba ku ma san me zai faru gobe ba. Shin, wai 
mene ne ma ranku? Ai, abu ne kamar hazo wanda yake bayyana 
a dan lokaci kadan sa'an nan ya bace. !5 Ya kamata ku ce, “Idan 
Allah ya yarda, idan kuma muna cikin masu rai, za mu yi kaza 
da kaza.” 16 Amma ga shi yanzu kuna daga kai, kuna yanga. Ai, 
wannan irin daga kai ba shi da kyau. 

17 Saboda haka duk wanda ya san abin da ya kamata ya yi 
amma ya ki yi, wannan zunubi ne gare shi. 


An Tsawata wa Masu Arziki 


5 1 To, ku saurara ku masu arziki! Ku yi kuka da ihu saboda 

azaba da take zuwa kanku. ? Arzikinku duka zai ruba, kuma 
Rwari za su cinye tufafinku. 3 Zinariyarku da azurfarku sun yi 
tsatsa. Tsatsan nan da suka yi ita ce za ta zama shaida a kanku, 
wadda za ta cinye ku kamar wuta. Kun dai tara wa kanku dukiya” 
a kwanakin nan, wadanda suke kwanakin karshe. 4 Gama albashin 
ma'aikatan gonakinku, wadanda kuka ki biyansu saboda halin 
cutarku, yana kuka ga Allah. Haka nan kukan masu yin muku 
girbi a gonakinku ya kai wurin Allah, Ubangiji Mai iko duka. 
5Kun yi zama a duniya cikin jin dadi, kuna ci da sha na ganin 
dama. To, kun yi wa kanku kiwo ne kuna zaman jira ranar yanka. 
é Kun hukunta marasa laifi, kuka kuma kashe su ba su kuwa yi 
gāba da ku ba. 


Hakuri da Addu'a 


7 Saboda wannan, 'yan'uwa, ku yi zaman hakuri har sai 
Ubangiji ya dawo. Ku dubi irin hakurin da manomi yakan yi 
lokacin da yake jira gonarsa ta ba da amfani mai kyau. Da 
yawan hakuri yakan jira ruwan shuki da na baya. 8 Sai ku ma 
ku zauna da hakuri. Ku Karfafa zuciyarku, domin zuwan 
Ubangiji ya yi kusa. 

9 "Yan'uwa, ku bar yin gunaguni da juna, don kada a 
hukunta ku. Ga shi mai hukunci ya kusan zuwa, har yana a 
bakin kofa. !? °Yan’uwa, ku bi gurbin annabawan da suka yi 
magana da sunan Ubangiji. Ku yi koyi da jimrewarsu cikin 


4.13-14: K. Mag 27.1 5.2-3: Mat 6.19 5.4: M. Sh 24.14-15 


“5.3 Kun dai tara wa kanku dukiya: Wani juyi na wadannan kalmomi shi ne 
“Za ta ci naman jikinku, tun da yake kun tara wuta” ne a nan. 


510 WASIKA TA YAKUBU 5 


wahala. !! Gama mukan ce da wadanda suka jimre masu murna 
ne. Kun dai ji irin hakuri na Ayuba, kun kuma san yadda 
Ubangiji ya albarkace shi a Rarshe. Saboda shi Ubangiji mai 
jinkai ne, mai yawan tausayi kuma. 

12 Fiye da kome dai, 'yan'uwana, kada ku yi rantsuwa ko 
kadan in kuna yin alkawari. Kada ku yi rantsuwa da sama, ko da 
Kasa, ko a kan wani abu. Sai dai ku ce, “I”? kawai, in kuna nufin 
“I”, ko kuwa ku ce, “A'a” kawai, in kuna nufin “A'a” don kada 
ku shiga hukuncin Allah. 

13 Ko akwai wani a cikinku wanda yana cikin wata wahala? 
To, sai ya yi addu'a. Ko akwai wani mai muma? To, sai ya yi 
wakokin yabo. 14 Akwai mai rashin lafiya a cikinku? Sai ya kira 
dattiban jama'ar masu bi su yi masa addu'a, suna shafe shi da 
mai a cikin sunan Ubangiji. !5 Irin wannan addu'ar da aka yi cikin 
bangaskiya za ta warkar da marar lafiyar. Ubangiji kuma zai 
warkar da shi. In kuma ya yi zunubi, za a gafarta masa. 

16 Saboda haka ku dinga fada wa juna laifofinku, kuna wa 
juna addu'a, domin a warkar da ku. Addu'ar mai adalci tana aiki 
da iko sosai. 17 Iliya mutum ne kamar mu. Ya nace sosai cikin 
addu'a kada a yi ruwan sama , sai kuwa ba a yi ruwa a Kasar ba 
har shekara uku da wata shida. !8 Bayan haka ya sake yin addu'a, 
sai ruwa ya fadi daga sama, Rasa kuma ta ba da amfani. 

19 °Yan’uwana, idan daya daga cikinku ya bar hanyar gaskiya, 
sai waninku ya dawo da shi kan hanya, 20 sai ya sani fa duk wanda 
ya dawo da mai zunubi a kan hanya ya ceci ran mai zunubin daga 
mutuwa, kuma zai zama hanyar gafarta zunubai masu dumbun 
yawa. 


te 1.21-22; 2.10; Zab 103.8 5.12: Mat 5.34-37 5.14: Mar 6.13 


5.11: 
5.17: ar 17.1; 18.1 5.18: 1 Sar 18.42-45 5.20: K. Mag 10.12; 1 Bit 4.8 


WASIKA TA FARKO TA 


BITRUS 


Gabatarwa 


Manzo Bitrus ne ya rubuta wannan wasikar a tsakanin shekara ta 
A.D. 60-69, zuwa ga masu bi wadanda suke a warwatse a wurare 
dabam-dabam saboda tsananin da suka sha daga hannun wani sarkin 
Roma mai suna Kaisar Nero. 

An rubuta wannan wasika domin a gargade masu bi su tsaya da karfi 
sosai, su kuma yi hakuri cikin wahalolinsu. 

Wasikar tana koyarwa cewa ya kamata masu bi su yi zaman adalci, 
su kuma sa zuciyarsu a kan Yesu, komene ne ya same su ta hannun 
yan Adam (2.20-21). Su kasance da tsarki, su rike bangaskiyarsu sosai 
ko cikin dadi ko cikin wahala. Wasikar ta kuma nuna yadda ya kamata 
masu bi su kasance da halin tawali'u da yin hidima ga Allah da kuma 
junansu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-2 

Ceton Allah a lokacin wahala 1.3-12 

A kasance da tsarki 1.13—2.10 

Zaman masu bi a lokacin azaba 2.11—4.19 
Halin tawali'u da yin hidima 5.1-11 
Maganar karshe 5.12-14 


Gaisuwa 
1 1 Daga Bitrus, manzon Yesu Almasihu, zuwa ga mutanen 

Allah wadanda ya zaba, wadanda suke zaman bakunci, a 
warwatse kuma, a Kasashen Fontus, da Galatiya, da Kafadokiya, 
da Asiya, da kuma Bitiniya, 2 wato, ku da Allah Uba ne ya zabe 
ku bisa ga shirinsa; ya kuma kebe ku ta wurin tsarkakewa na 
Ruhu Mai Tsarki. Nufinsa ne ku yi wa Yesu Almasihu biyayya, 
ku kuma sami amfanin yafawar jininsa.“ 

Bari Allah ya Kara muku alheri da kwanciyar rai a yalwace. 


21.2 ku kuma sami amfanin yafawar jininsa: Da Helenancin an 
rubuta: “Ta wurin yafawar jininsa” ne a nan. 


511 


512 1 BITRUS | 


Allah Ya Ba da Abin Sa Zuciya 


3 Bari mu gode wa Allah wanda shi ne Uban Ubangijinmu 
Yesu Almasihu! Shi ne ya ji tausayinmu sosai, ya sake rayar da 
mu ta wurin tashin Yesu Almasihu daga matattu. Wannan ya sa 
muna da rayayyiyar sa zuciya. 4Ta haka muna sa rai ga samun 
abin da Ubangiji ya ajiye a sama don 'ya'yansa. Ajiyan nan kuwa 
ba za ta lalace ba, ba za ta baci ba, ba za ta kuwa shude ba. 
5 Gadonku ke nan, ku da Allah cikin ikonsa yana kiyaye ku ta 
wurin bangaskiya. Nufinsa ne ku kai ga ceton nan da ya shirya 
zai bayyana a Rarshen zamani. 

6 A kan wannan dai, ku yi farin ciki sosai, ko da yake yanzu 
cikin dan lokaci kadan kuna da bakin ciki domin gwaje-gwaje 
iri-irin da kuke ciki. 7 Dalilin wannan shi ne don a tabbatar da 
bangaskiyarku. A wuta ne mutane sukan gwada zinariya, abu 
wanda ya zama mai Karewa. Haka ma ana gwada bangaskiyarku 
wadda ta fi zinariya daraja. Ta haka bangaskiyarkun nan za ta 
jawo muku yabo da girma da daraja a ranar da Yesu Almasihu 
zai bayyana. $Ko da yake ba ku taa ganin Yesu Almasihu ba, 
amma duk da haka kuna kaunarsa. Ko da yake ba kwa ganinsa 
a yanzu, duk da haka kuna ba da gaskiya gare shi, kuna kuma da 
farin ciki mai yawa wanda ya fi gaban misali, “don kuwa kuna 
samun ceton rayukanku wanda shi ne manufar bangaskiyarku. 

10 Alherin nan da aka yi muku dai, a da annabawa sun yi 
bincike mai zurfi don su gane manufarsa, sun kuwa yi annabci a 
kan wannan ceton da Allah ya shirya. !! Sun nemi su sani ko 
yaushe ne abin nan zai faru, da yadda za a yi shi, sa'ad da Ruhun 
Almasihu ya yi magana a zukatansu ya nuna musu yadda 
Almasihu zai sha wahala kafin ya kai ga daukakarsa. !2 Allah 
kuma ya bayyana musu cewa, lokacin da suke annabci, ba saboda 
kansu ne yake ba su maganar ba, amma saboda ku ne. Yanzu 
kuwa Ruhu Mai Tsarki wanda Allah ya aiko daga sama, ya sa an 
bayyana muku dukan wadannan abubuwa a cikin Labari Mai Dadi 
na Almasihu wanda aka yi shelarsa a wurinku. Ai, wadannan 
abubuwa, har mala'iku ma suna marmari su duba. 


Halin da Ya Yi Kyau ga Masu Bi 


13 Don haka sai ku shirya zuciyarku don aiki, ku natsu, ku sa 
zuciyarku sosai a kan alherin da za a ba ku a ranar da Yesu 
Almasihu zai bayyana. !4 Yanzu da kuke 'ya'ya masu biyayya, 
kada ku yarda abubuwan da kuke marmarinsu a dā su dauke muku 
hankali. A lokacin, ai, kuna zaman duhu ne. !5 Amma da yake 


1 BITRUS 1-2 513 


Allah wanda ya kira ku mai tsarki ne, ku ma kanku sai ku zama 
da tsarki a cikin dukan ayyukanku. 16 A rubuce yake cewa, “Sai 
ku zama masu tsarki, domin ni mai tsarki ne.” 

17 A lokacin addu'a kukan ce da Allah “Uba”. To, sai ku yi 
tafiyarku da tsoro har ranar da za ku gama zamanku na bakunci 
a nan duniya. Don shi mai hukunci ne. Shi kuwa ba ya nuna 
bambanci tsakanin jama'arsa sa'ad da yake gwada ayyukansu. 
18 (Gama kun sani an fanshe ku ne daga al'adun banza wadanda 
kakanninku suka bar muku. Ba a fanshe ku da abubuwa masu 
lalacewa kamar azurfa da zinariya ba. 19 An fanshe ku ne da jinin 
nan mai daraja na Almasihu, wanda ya zama kamar dan rago na 
hadaya, wanda yake babu kazanta ko alamar datti ko tabo, ko 
kadan. ?? Shi ne Allah ya zaba tun kafin a halicci duniya kuma 
saboda ku ne aka bayyana shi a zamanin karshe. ?! Ta wurinsa 
ne kuka gaskata da Allah wanda ya ta da shi daga matattu, ya 
kuma daukaka shi. Ta haka bangaskiyarku da sa zuciyarku sun 
kasance ga Allah. 

22 Yanzu da yake kun tsarkake ranku ta wurin yin biyayya ga 
gaskiya har kuna Raunar 'yan'uwanku da zuciya daya, sai ku ci 
gaba da irin wannan Rauna da iyakar kokarinku. 23 Gama an sake 
haihuwarku da sabuwar haihuwa. Wannan sabon rai naku kuwa, 
ba daga mai mutuwa aka samu ba, sai dai daga wanda ba mai 
mutuwa ba. Da yake an haife ku ta wurin maganar Allah wadda 
take mai rai kuma ba za ta mutu ba. 24 Game da wannan aka 
rubuta cewa, 

“Duk dan Adam kamar ciyawa yake, 
duk darajarsa kamar furen ciyawa take. 
Ciyawa takan bushe, furen kuma yakan fadi. 

25 Amma maganar Ubangiji za ta kasance har abada.” 

Wannan maganar ita ce Labari Mai Dadin da aka yi muku 
wa'azinsa. 


Ku Ne Jama’a Mai Tsarki Na Allah 

2 1 Saboda haka sai ku rabu da kowane irin mugun hali, da yin 
Karya, yin munafunci da yin kishi, da kowane irin zage-zage. 

2 Maimakon haka, ku zama kamar jarirai wadanda suke marmarin 

shan nonon, haka ku ma ya kamata ku yi marmarin maganar Allah 

domin ya sa ku yi girma har ku kai ga samun ceto. 3 Ai, kun riga 

kun “dandana alherin Ubangiji.” 


1.16: L. Fir 11.44-45; 19.2 1.24-25: Ish 40.6-8 2.3: Zab 34.8 


514 1 BITRUS 2 


4 Ku zo wurinsa, shi wanda ya zama dutsen gini mai rai. Shi 
ne dutse wanda mutane suka Ri, amma Allah ya zabe shi ya kuma 
daukaka shi. “Ku kuma, ku zama duwatsu masu rai wadanda ake 
amfani da su don gina gida irin na ruhu. Za ku yi hidima kamar 
Kungiyar firistoci masu tsarki a cikin wannan gida, kuna mika 
masa hadayu na ruhu irin wanda Allah yake so, ta wurin Yesu 
Almasihu. é Gama a rubuce yake, cewa, 

“Ga shi na zai dutse mai daraja 

wanda shi ne tushen gidana. 

Na kafa shi a Sihiyona. 

Duk mai dogara ga wannan dutsen, 

ba zai sha kunya ba, ko kadan.” 
7 Gaskiya ne kuwa, a gare ku, ku da kuka dogara gare shi, wannan 
dutse yana da daraja. Amma wadanda suka ki gaskatawa da shi, 
za su ga yadda, 

“Dutsen da masu gini suka Ri, 

ya zama dutse mai amfani 

fiye da sauran duwatsun gini.” 
8 A rubuce yake kuma cewa, 

“Dutse ne mai sa tuntube, 

Dutse ne kuma mai kawo faduwa!” 
Gaskiya ne kuwa! Mutane sun yi tuntube ne domin sun Ri yin 
biyayya da maganar Allah. Haka kuwa aka shirya musu. 

9 Amma ku, ku zuriya ce wadda Allah ne da kansa ya zaba. 
Ku Kungiyar firistoci ce ta Babban Sarki. Ku alumma ce mai 
tsarki. Ku jama'ar Allah ce. Shi ne ya zabe ku don ku yi shelar 
ayyukansa na al'ajabi. Dalilin ke nan da ya kirawo ku daga cikin 
duhu ku shiga haskensa mai ban mamaki. | A da, ku jama'a ce 
marasa daraja, amma yanzu ku mutanen Allah ne. A da ku ba ku 
sami jinkan Allah ba, amma yanzu kun samu. 


Biyayya ga Kowa 

ll Ya ku wadanda nake Rauna, tun da yake ku baki ne a 
wannan duniya, ba ku da gida a nan, ku rabu da halin kwadayi 
na mutuntaka. Wannan hali yana yaki da zuciyarku. 1? Ku zama 
dai da halin kirki a cikin mutanen nan da ba su san Allah ba. Ta 
haka ko da yake suna kawo kara a kanku, amma ta wurin 
6: Ish 28.16 2.7: Zab 118.22 2.8: Ish 8.14-15 


s 
Fit 19.5-6; Ish 43.20-21; M. Sh 4.20; 7.6; 14.2; Tit 2.14; Ish 9.1 


2. 
2. 
2.10: Hos 2.23 


1 BITRUS 2 515 


ayyukanku masu kyau, za su zo su daukaka Allah a ranar 
zuwansa. 

13 Saboda Ubangiji, ku yi biyayya ga kowace hukuma 
wadda take da iko a kan mutane. Ku yi wa babban sarki 
biyayya, don yana mulki bisa kowa. Ku kuma yi wa 
gwamnoni biyayya, da yake sarki ne ya zabe su don horon masu 
laifi, su kuma yabi masu aikata abin da yake daidai. 15 Gama 
nufin Allah ne cewa ku aikata adalci a gaban mutane marasa 
wayo, domin ku toshe maganar da suke fada cikin jahilcinsu. 
16 Ku yi zaman 'yanci, amma kada ku mai da wannan 'yanci 
yă zama hanyar yin abin da bai yi daidai ba. Amma ku yi zaman 
da zai nuna ku bayin Allah ne. 17 Ku ba da girma ga kowa, ku 
Raunaci Kungiyar masu bin Yesu. Ku ji tsoron Allah. Ku ba da 
girma ga babban sarki. 


Biyayya cikin Aikin Bauta 


18 Ku masu hidima a gidaje, ku yi biyayya ga masu gidanku 
da ban girma a kowane lokaci, ba ga masu kirki da masu saukin 
kai kawai ba, har ma da masu zafin rai. ? Ai, wanda ya sha 
wahala a kan abin da ba laifinsa ba, in ya yi shi saboda yana 
tunanin nufin Allah ne, abin yabo ne. 2? Amma idan an yi muku 
bulala domin wani laifi, kome jimrewarku ai, ba wata riba a 
wurinku. Amma in kun yi aiki mai kyau, sa'an nan kun sha 
wahala a kansa, kun kuma hakura, to, shi ne abin karba ga Allah. 
21 Gama don irin wannan wahala ne Ubangiji ya kira ku. 
Almasihu ma ya sha wuya dominku. Ta haka ya bar muku gurbi 
domin ku bi bayansa. ?? Shi bai taba yin laifi ba ko kadan. Bai 
taba yin Karya ba. 5 Sa'ad da mutane suka zage shi, bai mai da 
zagin ba. Sa'ad da ya sha wahala, bai ce zai rama ba. Sai dai 
ya dogara ga Allah wanda yake yin hukunci bisa gaskiya. 24 Mun 
yi zunubi, amma shi ya dauki zunubanmu a jikinsa sa'ad da aka 
gicciye shi a kan gungumen itace. Ya yi haka domin ta wurin 
mutuwarsa mu rabu da zunubanmu,” mu yi zamanmu da adalci. 
Kamar yadda aka rubuta, “Ta wurin ciwon da aka ji masa ne 
kun sami warkarwa.” 

25 A dā kun ace kamar tumaki, amma yanzu kun dawo ga 
Makiyayi da Mai Kula da rayukanku. 


2.22; Ish 53.9 2.23: Ish 53.7 2.24: Ish 53.5 2.25: Ish 53.6 
2.24 mu rabu da zunubanmu: Da Helenanci an rubuta “Mu mutu ga zunubi” 
ne a nan. 


516 1 BITRUS 3 


Zaman Aure 


3 1 Haka kuma, ku matan aure ku yi biyayya ga mazanku. Don 

idan akwai wadansu mazan da ba su gaskata da maganar 
Allah ba, mai yiwuwa ta wurin hali mai kyau na matansu, Allah 
zai jawo su, ko ba a yi musu magana ba. ? Za su ga halinku mai 
tsabta da kuma ladabinku, su juyo. 3Kada adon da kuke yi ya 
zama na jiki kawai, kamar su kitso, da kayan zinariya, da tufafi 
masu tsada. 4A maimakon haka bari adonku yä zama na zuciya, 
wato, adonku na saukinkai da kuma natsuwa, wanda ba ya 
Karewa, wanda yake da muhimmin daraja a wurin Allah. 5 Gama 
a dā haka mata masu tsoron Allah, masu sa zuciya gare shi kuma 
sukan yi wa kansu ado. Wannan ado ne aka gani a wurin matan 
jama'ar Allah a dā, sukan kuma yi biyayya ga mazansu. í Misali, 
Saratu ta yi wa mijinta Ibrahim biyayya, har tana kiransa 
ubangijinta. Ku kuma, 'ya'yanta ne na gaske idan kun yi aiki mai 
kyau, idan kuma ba ku ji tsoro ba. 

7 Haka kuma ku maza, sai ku yi zamanku da matanku tare da 
tunani. Ku girmama su, da yake su ba su da Karfi kamar ku. Gama 
da ku da matanku duka, kun karôi alherin Allah tare. Ku yi haka 
don kada wani abu ya hana addu'o'inku. 


Shan Wuya don Adalci 


8 A Rarshe kuma, bari dukanku ku hada tunaninku ya zama 
daya. Kuna jin tausayin juna, kuna kuma Raunar "yan'uwa, kuna 
nuna halin taimakon juna ba tare da daga kai ba. °? Kada ku rama 
mugunta da mugunta, ko zagi da zagi. Ku rama dai da albarka; 
ai don irin wannan ne musamman Allah ya kira ku. Nufinsa ne 
ku da kanku ku sami albarka. 1° A rubuce yake cewa, 

“Wanda yake so yă ji dadin rayuwa 
wanda kuma yake so ya dade a duniya 
sai ya rabu da mugun magana, 
ya kuma daina Karya. 
11 Sai ya bar yin mugunta, 
yä aikata adalci. 
Sai yă yi ta neman salama, 
yä neme ta da zuciya daya. 
12 Gama Ubangiji yana lura da masu aikata adalci. 
Yana jin rokonsu kowane lokaci. 
Amma yana gaba da masu aikata mugunta.” 


3.1: Afi 5.22; Kol 3.18 3.3: 1 Tim 2.9 3.6: Far 18.12 3.7: Afi 5.25; Kol 3.19 
3.10-12: Zab 34.13-17 


1 BITRUS 3 -4 517 


13 To, in kuna kokarin yin abin da yake daidai, ba wanda zai 
yi muku wani abu. 14 Amma ko kun sha wuya saboda aikata abin 
da yake daidai, Allah zai albarkace ku. Don haka kada ku ji tsoron 
masu yi muku mugunta, kada kuma ku damu da su. 15 Sai dai ku 
dogara ga Almasihu. Ku yarda masa ya zama Ubangiji a 
zukatanku. Ku kuma zauna a shirye kullum ku bayyana wa duk 
wanda ya tambaye ku dalilin da ya sa kuka sa zuciya ga bin 
Almasihu. Amma ku yi shi da saukinkai da ban girma. 16 Har 
yanzu, kullum ku yi kome da zuciya mai gaskiya domin in an 
zage ku, wadanda suka zage ku saboda halayenku masu kyau 
cikin Almasihu, su sha kunya. !7 Gama zai fi kyau, idan Allah ne 
ya shirya haka ku sha wuya a kan abin da yake daidai, da ku sha 
wuya a kan abin da ba daidai ba. !8 Haka yake da Almasihu. Shi 
mai adalci ya mutu saboda mu marasa adalci, ya mutu sau daya 
ne tak ba Rari domin ya kai mu ga Allah. An kashe shi a jiki, 
amma an rayar da shi a ruhu. !? A cikin ruhu ne kuma ya je wurin 
ruhohin da suke cikin kurkuku, ya yi musu wa’azi. 2° Ruhohin 
nan dai su ne wadanda a da ba su yi biyayya ga Allah ba, wato, 
a zamanin Nuhu. Ba su yi biyayya ba ko da yake Allah ya yi 
hakuri da su a lokacin da Nuhu yake sassaka jirgin. A lokacin 
mutane kadan ne suka tsira ta wurin ruwa, wato, mutane takwas. 
21 Ruwan kuwa kwatanci ne na wankan baftismar da muke yi. Ku 
kuwa kuna tsira ta wurin ruwan baftisma. Amma tsiran da muka 
yi kuwa ba saboda an fitar da datti daga jikinmu ba ne. Mun tsira 
ne saboda mun roki Allah da zuciya daya, da kuma saboda tashin 
Yesu Almasihu daga matattu. 22 Almasihu dai ya tafi sama. Yana 
wurin mai daraja na Allah, inda yake da iko bisa ga manyan 
mala'iku da sauran masu mulkin sararin sama. 


Rayuwar Masu Bin Almasihu 
4 1 Tun da yake Almasihu ya sha wuya a jiki, sai ku ma ku 
dauki halinsa ku shirya zukatanku don ku dage a cikin shan 
wahala. Ai, duk wanda ya sha wuya a jiki, ya rabu da aikata 
zunubi ke nan. ? Nan gaba, tun yana da rai a jiki, abin da zai bi 
da shi, shi ne nufin Allah, ba sha'awar jiki ba. “Kun riga kun 
bata lokaci sosai a kan zaman da kuka yi a dā, wato, zama irin 
wanda marasa sanin Allah suke jin dadìnsa. Kun yi ta yin lalata, 
da sha'awa iri-iri ta jiki, da buguwa, da iskanci, da shaye-shaye, 
har da bautar gumaka, wanda ya zama abin kyama. 4 Yanzu kuwa 
abokanku na da suna mamaki yadda ba kwa hada kai da su cikin 


3.13: Luk 12.4 3.14-15: Mat 5.10; Ish 8.12-13 3.20: Far 6.1—7.24 


518 1 BITRUS 4 


yin mugayen abubuwan nan kamar da, har ma suna zaginku. 
Ss Amma Ubangiji a shirye yake don ya hukunta masu rai da 
matattu. Za su kuwa ba da lissafin kansu a gabansa. $Ta dalilin 
wannan ne ma aka yi wa’azin Labari Mai Dadi ga matattu, domin 
ko da yake an yanke musu hukunci cikin jiki kamar sauran 
mutane, suna iya rayuwa cikin ruhu kamar Allah. 


Halin da Ya Yi Kyau ga Masu Bin Almasihu 


7 Karshen dukan abu ya yi kusa. Saboda haka sai ku lura, ku 
kame kai. Idan ba haka ba, ba za ku iya yin addu'a ba. 8 Fiye da 
kome kuma sai ku kaunaci juna da zuciya daya. Don kauna takan 
sa a gafarta laifofi da yawa. Ku rika karbar juna a cikin 
gidajenku, ba tare da gunaguni ba. 1° Allah ya ba kowa baiwar 
yin wani abu. Don haka, sai mu yi amfani da ita ga kyautata wa 
'yan'uwanmu, domin ku zama masu rikon amanar abubuwa 
dabam-daba da Allah ya danga muku cikin alherinsa. !! Duk 
wanda baiwarsa yin wa’azi ce, to, sai ya yi ta yin wa'azinsa sai 
ka ce Allah ne da kansa yake magana ta wurinsa. Idan kuwa 
baiwarsa ta yin hidima ce, to, sai yă yi ta yin hidimar da dukan 
Rarfin da Allah ya ba shi. A yi haka don a girmama Allah ta 
wurin Yesu Almasihu. Shi ne da daukaka da mulki har abada 
abadin. Amin. 


Yadda za a Hakura cikin Wahala 


12 °Yan’uwana wadanda nake Rauna, kada ku yi mamaki a 
kan wahaloli masu zafin da suke samunku domin gwada ku. Kada 
ku dauka cewa wani bakon abu ne yake faruwa a gare ku. BA 
maimakon haka, sai ku yi farin ciki, da yake kuna tarayya da 
Almasihu cikin shan wahalarsa, domin ku yi farin ciki da murna 
marar iyaka a sa'ad da za a bayyana daukakarsa. !4Ko an zage 
ku don cewa ku na Almasihu ne, ai, masu albarka ne ku, saboda 
wannan ya tabbatar da cewa Ruhu mai daukaka, wato Ruhun 
Allah ne yake tare da ku. !5 Amma ku kula dai, don kada wani a 
cikinku yă sha wuya a kan shi mai kisankai ne, ko mai sata, ko 
wani mugun abu haka, ko mai karambani. 16 Amma in wani ya 
sha wuya a kan shi Kirista ne, to, kada yă ji kunya, sai dai yä 
daukaka Allah saboda an dauke shi a matsayin mai bin Almasihu. 

17 Lokaci ya yi da za a fara yi wa mutane shari'a. Wadanda 
za a fara da su, su ne mutanen Allah. To, idan da mu ne za a 
fara shari'a, yaya ne zai zama da wadanda suka Ri jin Labari 


4.8: K. Mag 10.12 


1 BITRUS 4-5 519 


Mai Dadin da ya fito daga wurin Allah? !8 Kamar yadda aka 
rubuta a dā, 

“Idan da kyar mutanen kirki za su tsira, 

to, me Zai faru da marasa jin tsoron Allah da masu 

zunubi?” 
19 Saboda haka, wadanda suke shan wuya bisa ga nufin Allah, 

sai su rika yin abin da yake daidai. Su sa ransu a hannun Allah 
mahaliccinsu shi wanda ba ya karya alkawari. 


A Yi Kiwon Garken Almasihu 


5 1 Ni da nake dattijo ne kamar ku, ina yi wa dattiban jama'ar 
masu bin da take a cikinku gargadi. Da idanuna na ga shan 
wuyar Almasihu, kuma nan gaba zan sami rabona cikin 
daukakarsa a ranar zuwansa. ? Ina rokonku, ku yi kiwon garken 
Allah da aka danka muku amanarsa. Kada ku ga kamar ana sa 
ku tilas ne, amma ku yi shi da yardar ranku yadda Allah yake so. 
Kada ku yi wannan aiki don kudi, amma ku yi don kuna da niyyar 
yin aikin. Kada ku zama masu nuna iko ga mutanen da Allah 
ya ba ku, amma ku zama gurbin da garken nan za su yi koyi da 
shi. 4Ta haka, a ranar da Almasihu wanda shi ne Babban 
Makiyayin garken zai bayyana, zai ba ku rawani wanda zai zama 
da daraja marar Karewa. 

5 Haka nan kuma ku samari ku yi biyayya ga dattibai. 
Dukanku, ku kaskantar da kanku ku yi wa juna hidima, gama a 
rubuce yake cewa, “Allah yana gāba da masu girmankai, amma 
yana yi wa masu tawali'u alheri.” é Don haka sai ku kaskantar da 
kanku ga Allah Mai Iko, domin a lokacin da ya ga dama yä 
daukaka ku. 7Ku danka masa dukan abin da yake damunku, 
domin shi ne mai lura da ku. 

8 Ku kame kanku, ku zauna da shiri. Ga shi abokin gābanku 
Shaidan yana yawo yana ruri kamar zaki mai jin yunwa. Yana 
neman wanda zai cinye. 7 Kada ku ba shi dama. Ku tsaya da Karfi 
cikin bangaskiyarku, da yake kun sani 'yan'uwanku masu bi 
ko'ina cikin duniya, su ma, an danka musu shan wahala haka. 
10 Bayan kun sha wuya na dan lokaci kadan, Allah mai alheri 
duka, shi wanda ta wurin Almasihu ya riga ya kira ku zuwa ga 
zama mai daraja tare da shi har abada, shi zai mai da ku cikakku, 
zai kafa ku, zai kuma karfafa ku. !! Mulki ya tabbata a gare shi 
har abada abadin. Amin. 


8: K. Mag 1131 5.2: Yoh 21.15-17 5.5: K. Mag 3.34 


4.1 
5.6: Mat 23.12; Luk 14.11; 18.14 


520 2 BITRUS 


Gaisuwar Karshe 


12 Na rubuta muku wannan 'yar wasika da taimakon Silbanus, 
wanda a ganina ya isa a ce da shi dan'uwa mai aminci. Nufina 
ne, in Karfafa ku, in kuma fada muku a fili yadda gaskiyar alherin 
Allah take. Saboda haka, ku tsaya da karfi a kan wannan alherin 
Allah din. '3 Ita jama'ar masu bin da take a nan Babila, wadda 
ita ma Allah ya zaa kamar ku, tana gaishe ku. Dana Markus, 
shi ma yana gaisuwa. 14 Ku gai da juna da gaisuwar Rauna. Salama 
ta kasance a gare ku duka, ku da kuke cikin Almasihu. 


WASIKA TA BIYU TA 
BITRUS 


Gabatarwa 


Manzo Bitrus ne ya rubuta wannan wasika a tsakanin shekara ta A.D. 
65-68. 

Bitrus ya rubuta wasikar don ya koya wa masu bi yadda za su yi da 
malaman karya da mugayen da suka shiga cikin jama’ar masu bi. Bitrus 
a matsayinsa na makiyayin garken Ubangiji ya nemi yă yi cikakken 
karfafawa a kan bangaskiya da duk ainihin abin da ya shafi aiki da 
rayuwar mai bi. 

Wasikar ta kasu Rashi uku. Da farko wasikar ta zuga masu bi su kara 
girma cikin ruhaniya. Biye da wannan ta gargade masu bi su tsaya su 
yi yaki da koyarwar karya. A Rarshe ta Karfafa su su yi zama da shiri 
saboda tabbacin dawowar Almasihu. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gaisuwa 1.1-2 

Kira da rayuwa mai bi 1.3-21 
Malaman Karya 2.1-22 
Dawowar Yesu na biyu 3.1-18 


5,12: A. M. 15.22,40 5.13: A. M. 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Kol 4.10; Filib 1.24 
f 5 13 Babila: Mai yiwuwa Roma ne ake nufi. 


2 BITRUS | 521 


Gaisuwa 


1 1 Daga Siman Bitrus, bawan Yesu Almasihu, da manzonsa 
kuma, zuwa ga wadanda suka sami bangaskiya mai daraja 
kamar yadda mu ma muka samu, ta wurin adalcin Allahnmu kuma 
Mai Cetonmu Yesu Almasihu. 
2 Bari Allah yă Rara muku alheri da salama sosai cikin sanin 
Allah da Yesu Ubangijinmu. 


Zaman da Ya Dace ga Masu Bin Almasihu 


3 Allah cikin ikonsa ya ba mu dukan abin da muke bukata 
domin mu yi zamanmu irin na masu tsoron Allah. Dukan 
wadannan abubuwan namu ne domin mun san Almasihu sosai. 
Ya kira mu zuwa ga yin tarayya da shi cikin darajarsa da 
nagartarsa. 4Ta wurin abubuwan nan ya ba mu manyan 
alkawaransa masu daraja, saboda ta wurinsu, ku iya tarayya da 
shi cikin Allahntakarsa, ku kuma tsira daga muguntar da take a 
duniya wadda mugayen sha'awace-sha'awace suke jawowa. 
5 Saboda haka, sai ku yi iyakar kokarinku ku Kara a kan abin da 
kuka fara da shi. Wato, a kan bangaskiyarku ku Rara da ayyukan 
kirki. A kan ayyukan kirki din sai ku Rara da sanin abubuwan 
Allah. 6A kan sanin abubuwan Allah kuma sai ku Kara da 
kamunkai. A kan kamunkai kuma sai ku Rara da jimrewa. A kan 
jimrewa kuma, sai ku Rara da halin bin Allah. 7A kan halin bin 
Allah kuma sai ku Rara da son 'yan'uwa. A kan son 'yan'uwa 
kuma, sai ku Kara da Rauna. 8 Idan kuna da irin wadannan halaye 
a yalwace, sanin Ubangijinmu Yesu Almasihu da kuke da shi zai 
sa ku zama masu kwazo, da masu amfani kuma. ? Domin duk 
wanda ya rasa halayen nan, ba ya gani sosai, shi makaho ne. Ya 
kuma manta da ceton da aka yi masa daga zunubansa na dā. 

10 Saboda haka, ya ku 'yan'uwa, ku Rara kokarinku ku 
tabbatar da kiranku da zabenku da Allah ya yi muku. Idan kun 
yi haka ba za ku taba fadi ba ko kadan. '! Ta haka kuma za a ba 
ku cikakken 'yanci ku shiga cikin madawwamin mulki na 
Ubangijinmu Yesu Almasihu Mai Cetonmu. 

12 Don haka, zan rika tuna muku da wadannan abubuwa, ko 
da yake kun riga kun san su, kun kafu sosai cikin maganar gaskiya 
da kuka karba. BA ganina, daidai ne, muddin ina da rai, in 
fadakar da ku ta wurin tuna muku, !4 da yake na sani kwanakina 
a wannan duniya sun kusan karewa, kamar yadda Ubangijinmu 
Yesu Almasihu ya nuna mini. !5Don haka zan yi iyakacin 


522 2 BITRUS 1-2 


KofKarina in ga cewa kun rike wadannan abubuwa cikin zukatanku 
kowane lokaci ko ma bayan na bar duniyan nan. 


Masu Ganin Daukakar Almasihu 


16 Ai, a lokacin da muka fada muku labarin yadda 
Ubangijinmu Yesu Almasihu ya bayyana da iko,” ba tatsuniyoyin 
da aka Raga da wayo muka bi ba. A’a! Da idonmu ne muka ga 
daukakarsa. 17A sa'ad da ya kari girma da daraja daga wurin 
Allah Uba kuma, muna nan a wurin. Mun ji muryar Allah Mai 
Matukar Daraja tana cewa, “Wannan Dana ne da nake Rauna. 
Zuciyata tana jin dadinsa Rwarai.” 18 Mun ji muryan nan daga 
sama da yake muna tare da shi a kan dutsen nan mai tsarki. 

19 Wadannan abubuwa duk sun goyi bayan maganar 
annabawa na dā game da shi. Ya kyautu fa ku mai da hankali 
ga wannan magana saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa 
a wuri mai duhu har zuwa wayewar gari, lokacin da hasken 
tauraro na safe ya 6ullo muku a zuciya. 2? Amma da fari dai, ya 
kamata ku gane da wannan cewa, dukan maganganun annabawan 
da aka rubuta a littattafai, ba za a iya fassarar su ta wurin hikimar 
mutum kawai ba. ?! Gama maganar annabci ba ta taa zuwa ta 
hikimar mutum ba. Ruhun Allah ne ya shiga zukatan mutane ya 
sa su su fada abin da suka karða daga wurin Allah. 


Annabawan Karya da Malaman Karya 
(Yahu 3-16) 
2 1 Amma fa, a da annabawa masu rudi sun fito daga cikin 
mutanen Allah. To, haka ma, wadansu malaman Karya za su 
fito daga cikinku. Za su kawo wata koyarwa a boye, su koya wa 
mutane Karyar da za ta bata su. Har za su Ri Ubangiji, wanda ya 
fanshi ransu. Yin haka kuwa zai jawo musu halaka ba da dadewa 
ba. ? Mutane da yawa kuwa za su bi halayensu na lalata. Ta 
dalilinsu kuwa wadansu mutane za su rena hanyar gaskiya. 3 Cikin 
kwadayinsu za su yi kokarin yin riba a kanku da maganganun 
Karya. Amma dai tun da dadewa an riga an yanke musu shari'a. 
Kuma hukuncinsu yana nan yana jiransu. 


?1.16-18 Ubangijinmu Yesu Almasihu ya bayyana da iko: An 
dauki wannan cewa Bitrus yana maganar lokacin da jikin Yesu ya yi 
walkiya a kan dutse (Dubi Mat 17.1-13, Mar 9.2-13, Luk 9.18-36). 
Amma bisa ga fassarar wadansu, Bitrus yana magana a kan dawowar 
Yesu a ranar Karshe. 
1.19 Wadannan abubuwa sun gr bayan maganar annabawa: Wani juyi 
na wadannan kalmomi shi ne “Mun Kara gaskata da maganar annabawa na dā.” 


2 BITRUS 2 523 


4 Ko mala'iku, a da sa'ad da suka yi laifi, Allah bai kyale su 
ba, amma ya jefa su a ramin wuta. Ya daure su a cikin ramuka 
masu Zurfi inda ba haske sai duhu. Suna jiran ranar hukunci. 
S Kuma a zamanin da, mutanen da suka yi mugunta ma, Allah bai 
bar su ba. Ta wurin babban ruwa, wato ruwan tsufana, Allah ya 
halaka mutane wadanda ba su yi masa biyayya ba. Sai Nuhu kadai 
mai wa'azin adalci, tare da wadannan mutane guda bakwai, su 
ne Allah ya kiyaye su daga babban ruwan nan da aka yi wa 
duniya. $ Kuma Allah ya halakar da biranen Sodom da Gomora 
har ya mai da su toka. Wannan misali ne na irin abin da zai yi 
wa wadanda ba sa tsoronsa. 7 Ya kuma ceci Lutu, wato, mai 
adalcin nan. Lutu ya damu Rwarai game da irin mugayen ayyuka 
na mutanen Sodom marasa bin doka. 8 Ko da yake wannan mutum 
mai adalci ne, amma yana zaune cikin mugayen mutane, yana ta 
ganin muguntarsu kowace rana, yana kuma jin irin munanan 
maganganunsu, har ransa ya yi ta bacewa Rwarai a kansu saboda 
sun Ri bin doka. ? To, ta wurin irin wadannan misalai ne muka 
sani cewa lallai Allah yana iya ceton masu binsa daga cikin 
gwaje-gwajensu. Allah ya san kuma yadda zai tsare masu 
mugunta har zuwa ranar hukunci. !? Hukuncin nan dai zai fi zafi 
a kan masu bin mugun sha'awar jikinsu, da kuma wadanda suke 
rena masu mulki. 

Wadannan malamai masu Karya dai, ba su da kunya sam! 
Girmankai gare su. Ba sa jin tsoron kome, har suna zargin 
mala'ikun Allah. !! Amma kuwa, su mala’iku da kansu, ko da 
yake sun fi wadannan malamai Karfi da iko, duk da haka ba sa 
dora musu laifi hade da zage-zage a gaban Ubangiji. 12? Amma 
wadannan mutane, suna maganar reni wa Allah a kan abubuwan 
da ba su gāne ba. Suna nan kamar dabbobin daji marasa hankali, 
wadanda suke bin abin da jikinsu yake sha'awarsa ne kawai. An 
haife su ne don a kama su a kashe kawai. Ai, za su halaka kamar 
dabbobin daji! 13 Kuma kamar yadda suka wahalar da wadansu 
mutane, haka su ma za a wahalar da su. Sun dauka abin jin dadi 
ne su yi shaye-shaye da iskanci da rana tsaka. Zamansu a cikinku 
abin kunya ne, abin muni ne kuma. Suna ci, suna sha tare da ku, 
amma a bayanku suna aikata abin da suka ga dama. 14 Neman 
mata shi ne tunaninsu a kullum, har ma ba sa gajiya da yin zunubi. 
Suna kuwa rudin marasa Karfi cikin bangaskiya. Sun gwaninta a 


2.5: Far 6.1—7.24 2.6: Far 19.24 2.7: Far 19.1-16 


Ê 2,12 Ai, za su halaka kamar dabbobin daji: Da Helenanci an rubuta “A 
cikin halakarsu za a halaka”. 


524 2 BITRUS 2-3 


kan kwadayi. Irinsu Allah zai hukunta su babu shakka. 15 Sun bar 
hanyar gaskiya, suna bin hanyar Balaam dan Beyor. Shi ne, garin 
neman kudi, yake jin dadin aikata mugunta. 16 Amma an tsawata 
masa a kan laifinsa, har jaki, wanda bai taba yin magana ba, ya 
yi masa magana da murya irin ta mutum, don yi hana annabin 
nan yin Barnarsa. 

17 Wadannan masu Raryar suna kama da rafi wanda ya bushe. 
Suna nan kamar hazo wanda iska takan kora. Hakika Allah ya 
shirya musu wurin zama cikin bakin duhu. 18 Mutanen nan dai, 
ta wurin surutu da maganganun banza suna nuna girmankansu. 
Ta wurin irin halinsu na lalata kuma, suna Kokarin jawo wadanda 
suka kuuta ba da dadewa ba daga cikin mutane masu rayuwa 
cikin zunubi. 19 Suna yi musu alkawarin samun 'yanci, amma su 
da kansu bayi ne ga aikata lalata. Don mutum bawa ne ga dukan 
abin da ya kwashe masa hankalinsa. ?° Idan har mutum ya gane 
cewa Ubangijinmu Yesu Almasihu shi ne Mai Cetonmu, kuma 
har ya sami tsira daga ayyuka masu bata mutanen duniyan nan, 
sa'an nan daga baya kuma, ya sake shiga cikin wadannan 
munanan abubuwa, har sun sha kansa, lallai wannan mutum 
zamansa na Karshe ya fi na farko muni ainu. “Da a ce irin 
wadannan mutane ba su taba sanin hanyar adalci ba tun da farko, 
da ya fi musu. Amma ga shi, bayan da suka san hanyar, sa'an 
nan suka koma da baya suka bar bin umarnin nan mai tsarki 
wanda aka ba su. ? Ai, abin da suka aikata din nan ya yi daidai 
da karin maganan nan da ake fada cewa, “Kare ya yi amai sa'an 
nan ya koma ya lashe amansa,” da kuma wanda ake cewa, 
“Aladen da aka yi wa wanka ya koma ya yi birgima cikin taĝo.” 


Alkawarin Dawowar Yesu 


1°Yan’uwa wadanda nake Rauna, wannan ita ce wasikata ta 

biyu zuwa gare ku. A cikin dukansu biyu kuwa ina tuna muku 
da wadannan abubuwa domin in fadakar da ku ku bi Allah da 
zuciya daya.“ ?Ina so kuma ku tuna da abubuwan da annabawa 
masu tsarki na da suka fada, da kuma umarnin da Ubangiji Mai 
Ceto ya fada ta bakin manzannin da ya aiko wurinku. ” Da farko 
dai, ku gane da wannan cewa, a Rarshen zamani wadansu mutane 
masu ba’a za su fito suna bin sha’awace-sha’awacensu. Za su yi 
muku dariya, 4za su ce, “Ashe, ba Yesu ya yi muku alkawari 


2.15-16: L. Kid 22.4-35 2.22: K. Mag 26.11 3.3: Yahu 18 
€ 3.1 ku bi Allah da zuciya daya: Da Helenanci an rubuta “Ina yi muku tuni 
domin in tashe ku ku yi tunani sosai.” 


2 BITRUS 3 525 


cewa zai sake dawowa ba? To, ina yake? Kakanninmu sun bar 
duniya tun tuni, amma dukan kome ya ci gaba ba sakewa tun 
farkon halitta.” “Masu fadin haka dai, da gangan suke Rin kula 
da cewa ta wurin umamin Allah ne a da, sama da Rasa suka 
kasance. Ta wurin ruwa ne kuwa ya siffata Rasa, Rasa kuwa ta 
kasance a tsakiyar ruwa. $Ta wurin ruwa ne kuwa ya halaka 
duniya a wancan zamani, lokacin da babban ruwa ya zo ya sha 
kanta. ?Ta wurin umamin Allah kuwa, sama da Rasa wadanda 
muke gani yanzu, suna jira a halaka su da wuta. Allah ya ajiye 
su har zuwa ranar da za a yi wa marasa tsoron Allah hukunci, a 
halaka su. 

8 Amma ya ku 'yan'uwa wadanda nake Rauna, abu daya 
wanda ba na so ku manta da shi, shi ne kwana daya a gun Ubangiji 
kamar shekara dubu yake, shekaru dubu kuma kamar kwana daya 
ne. ° Wadansu suna cewa Ubangiji yana jan jiki game da cika 
alkawarinsa. Ai, ba haka ba ne. Hakuri yake yi da ku. Ba ya so 
kowa yä halaka, sai dai kowa ya zo ya tuba. 1° Duk da haka, 
Ranar Ubangiji za ta zo babu shakka. Za ta zo kuwa kamar 
6arawo, ba labari. A lokacin za a ji Rara mai &Rarfi sa'an nan 
sararin sama zai bace. Dukan abubuwan da aka dauka aka yi sama 
da Rasa da su za su Rone su halaka. Duniya da dukan abin da 
yake a cikinta za su bace. 11 Tun da yake duk abubuwan nan za 
a halaka su haka, wane irin zama ya kamata ku yi?? Sai ku yi 
rayuwa mai tsarki, kuna mika kanku ga Allah cikin kome. !2 Ku 
yi zama kuna marmarin zuwan Ranar Allah, har kuna kokari ku 
hanzarta zuwan Ranan nan, wato, Ranar da sama za ta Rone cikin 
wuta, za ta kuma 6ace gaba daya, har abubuwan da aka yi sama 
da Rasa da su za su narke cikin wuta. 3 Amma bisa ga alkawarin 
Allah mu muna jiran sabuwar sama da sabuwar Rasa, inda adalci 
zai kasance kullum. 

14 Saboda haka, "yan' uwa wadanda nake Rauna, da yake kuna 
jiran zuwan Ranar, sai ku yi iyakacin Rokarinku ku yi zamanku 
a gaban Allah ba tare da wani abin zargi ko laifi ba. Ku yi zama 
a gabansa da salama. SKu tuna cewa dalilin da ya sa 
Ubangijinmu yake hakuri shi ne don mutane su sami ceto. Haka 
3.5: Far 1.6-9 3.6: Far7.11 3.8: Zab 90.4 


3.10: Mat 24.43; Luk 12.39; Jeras 3:25 R. Yoh 16.15 
3, 13: Ish 65.17; 66. 22; R. Yoh 21.1 
43,10 za su bace: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “Za su ci 
wuta” ne a nan. 


{3,11 wane irin zama ya kamata ku yi?: Da Helenanci an rubuta “Wadanne 
irin mutane ne ya kamata ku zama?” 


526 2 BITRUS 3 


ma dan'uwanmu Bulus wanda muke Rauna ya riga ya rubuta 
muku bisa ga hikimar da Allah ya ba shi. 1? Kullum yana magana 
a kan irin wadannan abubuwa a cikin dukan wasikunsa. A cikin 
wasikunsa kuwa akwai wadansu abubuwan da suke da wuyar 
ganewa. Su ne abubuwan da wadansu mutane masu rashin 
ganewa, marasa karfi cikin bangaskiya, suke juya ma'anarsu. Ai, 
suna jawo wa kansu halaka ne. Haka ma suke yi da sauran 
Rubutattun Maganar Allah. 

17 Don haka, ya ku 'yan'uwa wadanda nake Rauna, da yake 
kun riga kun gane da wadannan, sai ku lura da irin wadannan 
mutanen da suka bar bin Allah, kada koyarwarsu ta Karya ta 
kwashe hankalinku, har ku fadi daga matsayinku. BA 
maimakon haka, sai ku yi ta yin girma cikin alherin 
Ubangijinmu Yesu Almasihu Mai Cetonmu, ku kuma Raru cikin 
saninsa kowane lokaci. Daukaka ta tabbata a gare shi a yanzu 
da kuma har abada. Amin. 


WASIKA TA FARKO TA 
YOHANNA 


Gabatarwa 


Manzo Yohanna ne ya rubuta wasikan nan a tsakanin shekara ta A.D. 
85 da A.D. 95 a birnin Afisa. Tun da yake ba a ambaci sunan wani a 
cikin wasikar ba, wannan ya nuna cewa an rubuta ta da nufin a rarraba 
wa jama'un masu bin da suke a wurare dabam-dabam ne. 

An rubuta wasikar ne don a karfafa masu bi su yi zumunci da Allah 
ta wurin Dansa Yesu Almasihu. Wasikar ta yi gargadi game da 
koyarwar karyan da yake kokarin rushe zumuncin nan. Bisa ga 
koyarwar karyan nan, Yesu bai shigo duniyan nan da ainihin jiki irin 
na mutum ba, wato, Yesu ba mutum ba ne kamar sauran 'yan Adam. 
An kuma rubuta wasikar ne domin a karfafa masu bi su sami tabbaci 
sosai game da bangaskiyarsu su kuma kaunaci juna kamar yadda Allah 
ya kaunace su. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-4 

Haske da duhu 1.5—2.29 

'Ya'yan Allah da 'ya'yan Shaidan 3.1-24 
A gwada ruhohi 4.1-6 

Allah Rauna ne 4.7-21 

Yin nasara da duniya 5.1-21 


Kalman Rai 


1 1 Muna sanar muku ne yanzu game da wanda tun daga farko 

yana nan, wanda muka ji, muka gani da idanunmu, muka 
duba, muka kuma taa da hannayenmu. Muna rubuta muku ne 
game da Kalma mai ba da Rai. 2 Wannan rai kuwa an bayyana 
mana shi, mun kuma gan shi. A kansa ne muke ba da shaida 
muna kuma sanar muku cewa shi ne Mai Rai na har abada. 
Yana tare da Uba tun dā, aka kuwa bayyana mana shi. 3 Muna 
sanar muku da abin da muka ji, muka kuma gani ne, domin 
muna so ku ma ku yi zumunta tare da mu. Zumuntarmu kuwa 
tana tare da Allah Uba, da kuma Dansa Yesu Almasihu. 4 Muna 


1.1: Yoh 1.1 1.2: Yoh 1.14 


527 





528 1 YOHANNA 1-2 


kuma rubuta muku wannan ne domin farin cikinmu" ya zama 
cikakke. 


Rayuwa cikin Haske 


5 Wannan shi ne sakon da muka ji daga wurin Dansa cewa, 
Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kadan. To, sakon 
da muke sanar muku ke nan. Saboda haka in mun ce muna 
zumunci da Allah, amma kuma muna cin gaba da rayuwa cikin 
duhu, to, muna Karya ke nan, kuma ba ma bin gaskiya. 7 Amma 
in muna rayuwa cikin haske kamar yadda Allah yake cikin haske, 
muna zumunta da juna ke nan. Sa'an nan jinin Yesu Dansa yana 
wanke mu daga dukkan zunubi. 

8 In mun ce ba mu da zunubi, rudin kanmu muke yi, gaskiya 
kuwa ba ta cikinmu. ? Amma in mun fada wa Allah zunubanmu, 
ai, shi mai cika alkawari ne, mai gaskiya kuma, zai kuma gafarta 
mana zunubanmu, yă kuma wanke mu daga dukkan rashin 
adalcinmu. !° In mun ce ba mu yi zunubi ba, mun mai da Allah 
mai karya ke nan, kuma maganarsa ba ta a zuciyarmu. 


Almasihu Ne Mai Taimakonmu 

2 1 Ya ku 'ya' yana Ranana, ina rubuta muku wannan ne domin 
kada ku yi zunubi. Amma in har wani ya yi zunubi, to, muna 

da mai taimako a gaban Uba, wato, Yesu Almasihu mai adalci. 

2 Shi ne hadayar da ta gafarta zunubanmu, ba ma namu kadai ba 

amma har da na dukkan mutanen duniya. 

3 In mun yi biyayya da umarnin Allah, to, wannan zai tabbatar 
mana cewa mun san shi. #Duk wanda ya ce, “Ai, na san Allah,” 
amma bai yi biyayya da umamin Allah ba, to, wannan mutumin 
mai Karya ne, kuma ba gaskiya a cikinsa. “ Amma wanda ya yi 
biyayya da maganar Allah, to, ai, Raunar Allah ta zama cikakkiya 
ke nan a cikinsa. Ta haka ne za mu san cewa muna rayuwa cikin 
Allah. $ Duk wanda ya ce yana rayuwa cikin Allah, dole ne ya yi 
zama kamar yadda Yesu Almasihu ya yi. 


Sabon Umarni 


7 Ya ku wadanda nake kauna, ba domin in ba ku sabon umarni 
nake rubuta muku ba. Ai, umarni na dā ne wanda kuke da shi 
tun daga farko. Umarnin nan na dā kuwa shi ne sakon da kun 
riga kun ji. 8 Amma duk da haka ina rubuta muku sabon umarni 


41.4 farin cikinmu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“farin cikinku” ne a nan. 


1 YOHANNA 2 529 


ne. Almasihu ma ya nuna mana cewa wannan umarnin gaskiya 
ne, har ku ma kun nuna haka. Ai, duhu yana Karewa, hasken 
gaskiya kuma ya riga ya fara haskakawa. 

9 Wanda ya ce yana cikin haske, amma yana kin dan'uwansa, 
to, har yanzu yana cikin duhu ke nan. 10 Amma duk wanda yake 
Raunar dan'uwansa, to, yana rayuwa cikin haske ke nan, kuma 
ba zai zama dalilin tuntuben wani ba. 1! Wanda yake kin 
dan'uwansa yana cikin duhu, kuma yana tafiya cikin duhu ne, bai 
kuwa san inda za shi ba, domin duhun ya mai da shi makaho. 

12 Ya ku 'ya' yana Kanana, na rubuta muku ne domin an yafe 
muku zunubanku saboda sunan Yesu. 

13 Ya ku ubanni, na rubuta muku ne domin kun 

san shi wanda yake tun daga farko. 

Ya ku samari, na rubuta muku ne domin kun ci nasara a 
kan Mugun nan. 

Ya ku 'yan yara, na rubuta muku ne domin kun san Uba. 

14 Ya ku ubanni, na rubuta muku ne domin kun 

san shi wanda yake tun daga farko. 

Ya ku samari, na rubuta muku ne domin kuna da Rarfi, 
kuma maganar Allah tana zaune a cikin zuciyarku, 

kun kuma ci nasara a kan Mugun nan. 

15 Kada ku kaunaci duniya, ko abubuwan da suke cikinta. Duk 
wanda yake Raunar duniya, to, babu Raunar Uban a cikinsa. 
16 Gama dukan abubuwan da suke a duniya, kamar: neman biyan 
sha'awarmu ta jiki, da kwadayin ido, da kuma takama da 
abubuwan da muke da su. Wadannan dai ba daga wurin Uba suka 
fito ba, amma daga duniya ne suka fito. 17 Duniya da dukan 
muguwar sha'awarta suna wucewa, amma wanda yake yin abin 
da Allah ya ce a yi, zai rayu har abada. 


Mai Gāba da Almasihu 


18 Ya ku 'ya' yana, wadannan su ne kwanakin karshe. Kamar 
yadda kuka riga kuka ji cewa, mai Kin Almasihu yana zuwa, to, 
yanzu ma masu gaba da Almasihu da yawa sun riga sun zo. Shi 
ya sa muka san cewa muna a kwanakin Rarshe. !? Wadannan masu 
gāba da Almasihu suna cikinmu a dā, amma sun bar mu, don tun 
dā ma su ba namu ba ne. Ai, da su namu ne, da har yanzu suna 


2.7: Yoh 13.34 2.7-9: L. Fir 19.18 
2.10 ba zai zama dalilin tuntuben wani ba: Ko kuwa “Ba abin da zai sa ya 
yi tuntube.” 


530 1 YOHANNA 2-3 


tare da mu. Amma sun bar mu, wannan kuma ya nuna a fili cewa 
dukansu ba namu ba ne. 

20 Amma ku kam, Mai Tsarkin nan ya shafe ku. Saboda haka 
dukanku kun san gaskiya.? ?! Ban rubuta muku saboda ba ku san 
gaskiya ba, amma saboda kun san ta. Kun kuma san cewa gaskiya 
ba ta haihuwar Karya. 22 Wane ne wannan mai Karya? Ai, shi ne 
wanda ya Ri yarda cewa Yesu ne Almasihu. Mutumin da ya Ri 
karar Uban da Dan, to, shi ne mai Rin Almasihu. 23 Duk wanda 
ya Ri karbar Dan, to, ya Ki Uban ma ke nan. Amma duk wanda 
ya karbi Dan, ya kar6i Uban ma ke nan. 

24 Ku ci gaba da bin koyarwar da kuka ji tun daga farko. 
Idan koyarwar da kuka samu tun daga farko ta zauna a 
zuciyarku, to, ku ma za ku zauna a cikin Dan da kuma cikin 
Uban. 25 Kuma wannan shi ne alkawarin da Dan ya yi mana 
wato, rai na har abada. 

26 Na rubuta muku wannan ne game da wadanda suke kokari 
su rude ku. 2? Amma Almasihu ya ba ku Ruhu Mai Tsarki wanda 
yake cikinku, don haka ba kwa bukata wani malami dabam. 
Ruhun da ya bayar yana koya muku kome da kome; kuma 
koyarwarsa gaskiya ce, ba Rarya ba. Saboda haka ku ci gaba da 
zama cikin Yesu kamar dai yadda Ruhu ya koya muku. 

28 Yanzu, ya ku 'ya'yana Kanana, sai ku zauna cikin 
Almasihu domin a ranar da zai dawo mu kasance babu tsoro 
ko kunya a gabansa. 2? Idan kun san cewa Almasihu mai adalci 
ne, za ku tabbata cewa duk wanda yake yin abin da yake daidai 
shi dan Allah ne. 


'Ya'yan Allah 


3 1 Ku dubi yadda Uba ya Kaunace mu sosai har ana ce da mu 
'ya'yan Allah, haka kuwa muke. Mutanen duniya ba su san 
mu ba don ba su san shi ba. 7? Ya ku wadanda nake Rauna, yanzu 
mu 'ya' yan Allah ne. Ba a nuna mana abin da za mu zama nan 
gaba ba tukuna. Amma mun san cewa in Almasihu ya sake 
dawowa za mu zama kamarsa, don za mu gan shi daidai yadda 
yake. 3 Duk wanda yake sa zuciya a kan Almasihu haka yakan 
tsarkake kansa don ya zama kamarsa, don shi mai tsarki ne. 
4 Duk wanda yake yin zunubi yana karyar dokar Allah ke nan. 
Zunubi shi ne karyar dokar Allah. “Kun dai san cewa Yesu ya 


3.1: Yoh 1.12 


2.20 kun san gaskiya: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “kun 
san kome da kome” ne a nan. 


1 YOHANNA 3 531 


zo ne domin ya dauke zunubai, kuma babu zunubi a cikinsa. 
é Saboda haka duk wanda yake zama cikin Almasihu ba ya cin 
gaba da yin zunubi. Duk wanda ya ci gaba da yin zunubi, to, bai 
taa ganin Yesu ba, bai ma taba sanimsa ba. 

7 Ya ku 'ya'yana Ranana, kada fa kowa ya rude ku. Duk wanda 
yana aikata gaskiya shi ne mai adalci kamar yadda Almasihu yake 
mai adalci. 8 Tun farko Shaidan mai zunubi ne, saboda haka duk 
wanda ya ci gaba da yin zunubi shi na Shaidan ne. Dalilin da ya 
sa Dan Allah ya zo duniya shi ne don ya rushe ayyukan Shaidan. 

9 Duk wanda yake dan Allah ba ya cin gaba da yin zunubi, 
domin sabon rai daga wurin Allah“ yana cikinsa. Ba zai iya ci 
gaba da yin zunubi ba domin ya zama dan Allah. 1° Ga yadda za 
a gane wadanda suke 'ya'yan Allah, da kuma wadanda suke 
"ya' yan Shaidan. Duk wanda ba ya yin abin da yake daidai, shi 
ba dan Allah ba ne, kuma wanda ba ya Raunar dan'uwansa, shi 
ba dan Allah ba ne. 


Kaunaci Juna 


11 Wannan shi ne sakon da kuka ji tun daga farko, cewa mu 
Raunaci juna. '? Kada fa ku zama kamar Kayinu wanda ya zama 
na Shaidan har ma ya kashe dan'uwansa. Don me ya kashe 
dan'uwansa? Ya kashe shi domin ayyukansa mugaye ne, amma 
na dan'uwansa masu kyau ne. !3Ya ku 'yan'uwa, kada ku yi 
mamaki idan mutanen duniya suna Rinku. 14 Mu kam, mun tabbata 
mun riga mun wuce daga mutuwa zuwa rai don muna Raunar 
"yan'uwa. Amma wanda ba ya Raunar 'yan'uwa, har yanzu yana 
Rarkashin mutuwa ke nan. !5Duk wanda yake Kin dan'uwansa, 
shi mai kisankai ne. Kuma kun sani cewa ba mai kisankai wanda 
yake da rai na har abada a cikinsa. 18 Ga yadda muka san yadda 
Rauna take: Yesu ya ba da ransa saboda mu. Ya kamata mu ma 
mu ba da ranmu saboda 'yan'uwanmu. !7 Idan mai arziki ya ga 
dan'uwansa a cikin rashi sa'an nan ya ki ya taimake shi, anya, 
Raunar Allah tana a cikinsa kuwa? !8 Ya ku °ya’yana Ranana kada 
ku nuna kaunarku ta wurin surutun baki kawai, amma ku nuna 
Raunarku ta wurin aikatawa da kuma gaskiya. 

19 Idan mun Raunaci juna, to, mun san cewa muna da gaskiya 
ke nan, kuma za mu iya tsaya a gaban Allah ba tare da rawan 
jiki ba. 2 Idan zuciyarmu ta nuna mana muna da laifi, mun san 
cewa Allah ya fi zuciyarmu ya kuma san dukan kome. ?! Ya ku 


3.5: Yoh 1.29 3.11: Yoh 13.34 3.12: Far 4.8 3.14: Yoh 5.24 
“3.9 Sabon rai daga wurin Allah: Da Helenanci an rubuta “irinsa” ne a nan. 


532 1 YOHANNA 3-4 


wadanda nake Rauna, idan zuciyarmu ba ta nuna mana muna da 
laifi ba, to, muna da Karfin zuciyar da za mu tsaya a gaban Allah 
ke nan. 22 Mukan kuwa sami duk abin da muka roka daga wurinsa, 
domin muna biyayya da umarninsa, muna kuma yin abin da yake 
so. 23 Abin da Allah ya umarta shi ne mu ba da gaskiya ga Dansa 
Yesu Almasihu, mu kuma kaunaci juna kamar yadda Almasihu 
ya umarce mu. 24Duk masu bin umarninsa suna zama cikinsa, 
shi kuma a cikinsu. Ga yadda muka tabbata yana a cikinmu: Mun 
tabbatar da haka saboda Ruhun da ya ba mu.. 


A Gwada Ruhohi 
4 1 Ya ku wadanda nake Rauna, kada ku yarda da duk wanda 
ya ce yana da Ruhun Allah, amma ku gwada ruhohi duka 
don ku gani ko daga wurin Allah suke. Gama annabawan Karya 
sun bazu ko’ina a duniya. ? Ga yadda za ku gane ko mutum yana 
da Ruhun Allah: Duk mutumin da ya shaida cewa Yesu Almasihu 
ya zo cikin jiki, kuma ya fito daga wurin Allah ne, mutumin nan 
yana da Ruhun Allah. 3 Amma duk mutumin da bai shaida haka 
a kan Yesu ba, to, ruhun da yake da shi ba daga wurin Allah ba 
ne. Wannan ruhun da yake da shi na mai gāba da Almasihu ne 
wanda kuka ji cewa zai zo, ai, yanzu ma ya riga ya shigo duniya. 
4 Ya ku 'ya'yana Ranana, ku kam na Allah ne, kun kuma ci nasara 
a kan annabawan karyan nan, domin Ruhun Allah da yake cikinku 
ya fi ruhun da yake cikin mutanen da suke na duniya. “Tun da 
ma su na duniya ne, saboda haka duk abin da suka fada daga 
duniya ne; duniya kuwa tana jinsu. 6 Amma mu, na Allah ne. 
Wadanda sun san Allah sukan ji mu, wadanda kuma ba su san 
Allah ba, ba sa jinmu. To, ta haka ne muka san mutumin da yake 
da Ruhun gaskiya da mutumin da yake da ruhun Karya. 


Allah Kauna Ne 


7 Ya ku wadanda nake Rauna, sai mu Kaunaci juna domin 
Rauna tana zuwa ne daga wurin Allah. Duk mai nuna Rauna shi 
dan Allah ne, ya kuma san Allah. 8 Duk wanda ba ya nuna Rauna, 
bai san Allah ba sam, domin Allah shi ne Rauna. 7 Yadda Allah 
ya nuna mana Raunarsa shi ne, ya aiko da makadaici Dansa zuwa 
cikin duniya domin mu sami rai ta wurinsa. !° Ga yadda Rauna 
ta gaskiya take, wato, ba mu ne muka kaunaci Allah ba, sai dai 
shi ne ya Raunace mu, har ya aiko da Dansa don yă zama hadaya 
ta gafarar zunubanmu. 


3.23: Yoh 13.34; 15.12,17 


1 YOHANNA 4-5 533 


11 Ya ku wadanda nake Rauna, tun da yake Allah ya Raunace 
mu haka, ya kamata mu ma mu Rkaunaci juna ke nan. 2Ba 
mutumin da ya taba ganin Allah sam, amma in muna Raunar juna, 
Allah yana zama a cikinmu ke nan, Raunarsa kuma ta zama 
cikakkiya ke nan a cikinmu. 

13 Ta haka muka tabbata muna zama a cikinsa, shi kuma a 
cikinmu, saboda Ruhunsa da ya ba mu. !4 Mun duba, muna kuma 
ba da shaida cewa Uban ya aiko Dansa yă zama Mai Ceton 
duniya. 15 Duk wanda ya bude baki ya yarda cewa Yesu Dan 
Allah ne, to, yana cikin Allah, Allah kuma yana cikinsa. !6 Gama 
mu da kanmu mun sani mun kuma ba da gaskiya ga Raunar da 
Allah yake nuna mana. 

Allah Rauna ne, duk wanda yake nuna Rauna yana zama cikin 
Allah ne, Allah kuma yana zama a cikinsa. !? Kaunarsa ta zama 
cikakkiya a cikinmu domin kada mu kasance da tsoro a Ranar da 
Allah zai yi mana shari'a. Gama kamar yadda Almasihu yake, 
haka muke a duniyan nan. !8 Inda Raunar Allah take, babu tsoro, 
domin cikakkiyar Rauna takan kori tsoro. Horo ne yake sa mutum 
tsoro. Wannan ya nuna cewa mutumin da yake da tsoro ba shi 
da cikakkiyar Rauna. 

19 Muna Rauna domin Allah ne ya fara kaunace mu. 2° Amma 
idan wani ya ce, “Ai, ina Raunar Allah,” sa'an nan yana Rin 
dan’uwansa, to, wannan mutumin yana karya ne. Don duk wanda 
ba ya Raunar dan'uwansa wanda yake gani, ba zai iya Raunaci 
Allahn da bai taba gani ba. 2! Almasihu kuma ya ba mu doka 
cewa, duk mai Raunar Allah, dole ne ya kaunaci dan'uwansa 
kuma. 


Hanyar Yin Nasara da Duniya 
5 1 Duk mutumin da ya ba da gaskiya cewa Yesu ne Almasihu, 
mutumin nan dan Allah ne. Duk mai Raunar Uban yaro zai 
Raunaci yaron ma. 2 Yadda za mu sani muna Raunar 'ya' yan Allah 
shi ne in muna Raunar Allah, muna yin abin da ya ce mu yi. 
3 Gama Raunarmu ga Allah ita ce, mu yi abin da Allah ya ce mu 
yi, kuma umarnansa ba su da wuya, 4domin kowane dan Allah 
yana da iko yă ci nasara da duniya. Bangaskiyarmu cikin 
Almasihu ita ce take ba mu wannan nasara. $ Wane ne zai iya cin 
nasara da duniya? Sai wanda ya ba da gaskiya cewa Yesu Dan 
Allah ne. 


4.12: Yoh 1.18 5.3: Yoh 14.15 


534 1 YOHANNA 5 
Shaida Game da Dan Allah 


6 Shi Yesu Almasihun nan ya zo duniya, ya kuma zo duniya 
da alamar ruwa da jini. Ba da ruwa kadai ya zo ba, amma har da 
jini kuma. Ruhu kuma ya shaida mana cewa wadannan abubuwan 
gaskiya ne, domin Ruhun gaskiya ne. 7 Akwai abubuwa uku 
wadanda suke shaida cewa Yesu Dan Allah ne. 8 Wato, su ne 
Ruhun Allah, ruwan baftisma da jininsa wanda ya zubar saboda 
mu. Wadannan abubuwa uku kuwa suna fadin abu daya ne." 
9 Idan mutane suka shaida abubuwan da suka gani, mukan yarda 
da abin da suka ce. To, shaidar Allah ta fi shaidar mutane Karfi, 
kuma shi ne ya shaidi wadannan abubuwan a kan Dansa. 
10 Saboda haka duk mutumi da ya ba da gaskiya ga Dan Allah, 
yana da wadannan shaidu wadanda suke zuwa daga wurin Allah, 
a zuciyarsa. Amma duk mutumin da bai gaskata da Allah ba, ya 
mai da Allah mai yin Karya ke nan, da yake ya Ri ya ba da gaskiya 
ga shaidar da Allah ya yi a kan Dansa. 1! Wannan kuma ita ce 
shaidar cewa Allah ya ba mu rai na har abada, wannan rai kuwa 
ya zo ne daga wurin Dansa. 12 Duk wanda yana da Dan, yana da 
rai. Amma duk wanda ba shi da Dan Allah, ba shi da rai. 


Rai na har Abada 


13 Ku masu ba da gaskiya cikin Dan Allah, na rubuta muku 
wadannan abubuwan duka ne don ku san kuna da rai na har 
abada. 14 Muna da Rarfin zuciya mu tsaya a gabansa, domin 
mun san cewa yana jinmu kullum idan muka roke shi kome 
bisa ga nufmsa. 15 Da yake mun san yana jinmu kowane lokacin 
da muka roke shi wani abu, mun san cewa za mu sami abin da 
muka roke shi ke nan. 

16 Idan wani ya ga dan'uwansa yana yin zunubin da ba ya kai 
ga mutuwa, bari mutumin nan ya yi wa mai zunubin nan addu'a. 
Saboda mai addu'an nan kuwa Allah zai ba mai zunubin nan rai. 
Amma dai, in abim nan da ya yi irin zunubin da yake kai mutane 
mutuwa ne, ban ce a yi addu'a game da wannan ba. 1” Duk rashin 
adalci zunubi ne, amma akwai wadansu zunubai da ba sa kai ga 
mutuwa. 


5.11: Yoh 3.36 

45.7.8 Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da aya 7 kamar haka; 
“Akwai abubuwa uku da sun shaida daga sama, Uba, Kalma da kuma Ruhu 
Mai Tsarki, kuma dukan wadannan daya ne. 8 kuma akwai abubuwa uku da 
sun ba da shaida a duniya...” 


2 YOHANNA 535 


18 Mun san cewa duk 'ya'yan Allah, ba sa cin gaba da yin 
Zunubi, domin Dan Allah yana tsare su, don kada Shaidan ya 
taba su. 

19 Mun sani mu 'ya'yan Allah ne, ko da yake duniya duka 
tana hannun Shaidan. 

20 Mun san cewa Dan Allah ya zo duniya, ya kuma ba mu 
ganewa domin mu san shi wanda yake na gaskiya. Mu kuwa muna 
cikinsa, shi da yake Allah na gaskiya wato, cikin Dansa Yesu 
Almasihu. Shi ne Allah na gaskiya da kuma rai na har abada. 

21 Ya ku 'ya'yana kanana, ina gaya muku ku lura da kanku 
don kada ku bi gumaka. 


WASIKA TA BIYU TA 
YOHANNA 


Gabatarwa 


Yohanna ya rubuta wasikan nan ta biyu tsakanin shekara ta A.D.85 
da 95 domin ya gargadi masu bin da suke sauraron malamai masu 
yawo suna koyarwa. Wasikar ta nuna cewa a cikin malaman nan akwai 
masu koyarwar gaskiya da masu koyarwar karya. Ta ce dole su yarda 
cewa Almasihu ya zo duniya cikin jiki. Wasikar kuma ta yi magana 
game da muhimmincin kauna a cikin rayuwar masu bi. Ta nuna a fili 
cewa gaskiya da kauna suna tafiya tare. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1-3 

Muhimmincin Rauna 4-6 

Jan kunne game da malaman karya 7-11 
Maganar karshe 12-13 


Gaisuwa 


1 Daga dattijon nan zuwa ga uwargida wadda Allah ya zaba 
da kuma 'ya'yanta, wadanda nake Rauna Kwarai da gaske. Ba ni 


536 2 YOHANNA 


kadai nake Kaunarku ba, har ma da dukan mutanen da suka san 
gaskiyan nan ta Allah. ? Wato, muna Kaunarku saboda gaskiyan 
nan da take cikin zuciyarmu, kuma za ta zauna da mu har abada. 
3 Alheri, da jinkai, da salama daga wurin Allah Uba da Yesu 
Almasihu, Dan Uban, za su kasance tare da mu cikin gaskiya da 
Kauna. 


Bin Koyarwar Almasihu 


4Na yi -farin ciki sosai da na ga cewa wadansu a cikin 
“ya'yanku suna bin gaskiyan nan, kamar yadda Allah Ubanmu ya 
ce mu yi. 5 Yanzu kuma ina rokonki, uwargida, mu k£aunaci juna 
duka. Wannan ba wani sabon umarni ba ne, umarnin da muke da 
shi ne tun daga farko. $ Ainihin Rauna ita ce, mu yi abin da Allah 
ya ce mu yi. Umarnin nan kuma da kuka ji tun daga farko, shi 
ne ku yi zaman Rauna. 

7 Na ce haka domin mutane da yawa masu rudin mutane sun 
fito, sun bazu ko'ina cikin duniya. Ba su yarda cewa Yesu 
Almasihu ya zo wannan duniya da jikin mutum ba. Irin mai 
koyarwan nan shi ne mai rudi da mai gaba da Almasihu. 

8 Saboda haka ku lura, don kada dukan abin da kuka? yi ya 
zama banza, a maimako sai ku sami cikakken ladanku. 

9 Duk mutumin da bai tsaya a kan koyarwar Almasihu ba, 
amma ya yi Rari a kanta, mutumin nan ba shi da Allah. Amma 
wanda ya tsaya a kan koyarwar Almasihu, yana da Uban da kuma 
Dan. 19 Idan wani ya zo yana koyar da wani abu dabam da wannan 
koyarwar, kada ku karbe shi, kada ma ku gaishe shi. 1! Domin 
idan wani ya gai da irin wannan mutumin, yana hada kai da 
mutumin cikin aikin zunubinsa ke nan. 


Maganar Karshe 


12 Ina da abubuwa da yawa wadanda nake so in gaya muku, 
amma ba na so in rubuta su a wasikan nan, a maimako, ina fata 
zan sami dama in zo wurinku don mu tattauna ido da ido, ta haka 
za mu kasance da cikakken farin ciki. 3 Ya'yan “yar'uwanki 
wadda Allah ya zaba, suna gaishe ki. 


5: Yoh 13.34; 15.12,17 
41.8 kuka: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “muka” ne a nan. 


WASIKA TA UKU TA 
YOHANNA 


Gabatarwa 


Yohanna ya rubuta wasikan nan a tsakanin shekara ta A.D. 85 da 95 
ne zuwa ga wani shugaban jama'ar masu bi mai suna Gayus. Wasikar 
ta yabi Gayus saboda ayyukan kirkin da yake yi, musamman yadda 
yakan kari malamai na gaskiya wadanda Yohanna yakan aika. A 
wasikar an lura da wani mai sunan Diyotarifis da yake gaba da masu 
aikin Ubangiji. 

Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1-4 

An yabi Gayus 5-8 

Diyotarifis da Dimitiriyus 9-12 
Maganar karshe 13-15 


Gaisuwa 


1 Daga ni dattijon nan zuwa ga Gayus abokina da nake Rauna, 
wanda nake Rauna kwarai da gaske. ? Ya abokina wanda nake 
Rauna, ina addu'a ka sami zaman lafiya ta kowace hanya da kuma 
lafiyar jiki, kamar yadda ruhunka yake da lafiya. 3 Na yi murna 
sosai sa’ad da wadansu ’yan’uwa suka zo suka ba da shaida game 
da yadda kake da aminci cikin gaskiya, da yadda kake bin 
gaskiya. 4 Ba abin da ya fi sa ni farin ciki fiye da in ji cewa 
"ya' yana suna bin gaskiya. 


An Yabi Gayus 


5 Ya abokina wanda nake Rauna, kana da aminci a kan kome 
da kake yi a madadin sauran ”yan'uwa, musamman ga wadanda 
ba ka san su ba. é Mutanen nan da ka taimake su suna ba da 
shaida ga jama’ar masu bin da take a nan a kan irin Raunar da 
kake yi. Ka ci gaba da taimakon irin mutanen nan a tafiye- 
tafiyensu, kamar yadda zai cancanci yin hidima ga Allah. 
7 Wadannan mutanen suna fitowa ne don shelar sunan Almasihu, 
ba sa kuma karar kome daga wadanda ba masu bi ba. 8 Saboda 


1: A. M. 19.29; Rom 16.23; 1 Kor 1.14 


537 


538 3 YOHANNA 


haka yana da kyau mu taimaki irin mutanen nan, don mu zama 
abokan aiki cikin gaskiya. 


Diyotarifis da Dimitiriyus 


9 Na rubuta wa jama’ar masu bin da take wurinka yar wasika 
amma Diyotarifis ya ki karbi maganarmu, domin yana neman 
girma. !°ĮIdan na zo, zan tona asirinsa, don kowa ya sani yadda 
yake surutu game da mu, yana bakar magana a kanmu. Abin da 
ya fi muni shi ne, shi kansa ya hana masu bin da suka tafi can 
su zauna da shi, yana kuma hana masu son taimakonsu, har yana 
korarsu daga jama'ar masu bi. 

11 Ya abokina wanda nake Rauna, kada ka bi mugun hali, a 
maimako haka, ka bi halin kirki. Mai aikin kirki na Allah ne. 
Amma mai mugun aiki kuwa bai san Allah ba ko kadan. 
12 Dimitiriyus dai, yana da shaida mai kyau wurin kowa, har 
gaskiya kanta ma tana yi masa shaida. Mu ma mun shaide shi, 
ka kuwa san shaidarmu gaskiya ce. 


Maganar Karshe 


13 Ina kuma da abubuwa da yawa wadanda nake so in rubuta 
maka amma ba na so in rubuta su a wasikan nan. !4 Ina sa zuciya 
cewa zan zo wurinka ba da dadewa ba, don mu ga juna ido da 
ido, mu kuma yi magana. !5 Bari salama ta kasance tare da kai. 
Dukan abokanka a nan suna gaisuwa. Ka kuma gai da duk 
abokanmu a can, daya-daya. 


WASIKA TA 
YAHUDA 


Gabatarwa 


Marubucin Wasika ta Yahuda ya gabatar da kansa cewa shi ne 
Yahuda, dan'uwan Yakubu. Ana zato Yahuda ya rubuta wasikarsa a 
tsakanin shekara A.D. 65-67 ne. 

Wasikar Yahuda da Wasika ta Biyu ta Bitrus suna kama da juna 
sosai. Koyarwarsu tana a kan magana daya, wato, yadda za a guje wa 
koyarwar Karya. Kan maganar wasikar Yahuda ya fita a fili sosai inda 
aka yi gargadi cewa, “Ku yi yaki sosai domin maganar bangaskiyarmu 
wadda Allah ya danka wa mutanensa, sau daya tak, ba kari.” An fada 
a cikin wasikar cewa dole ne masu bi su ki karya, da halayen lalata, 
su tuna da gargadin da manzanni suka yi, su kuma ba da kansu ga bin 
gurbin Almasihu da kuma taimakon mutanensa. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1-2 

Gargadi a kan malaman karya 3-16 
Gargadi da umarnai 17-23 

Addu'ar Rarshe 24-25 


Gaisuwa 


1 Daga Yahuda? bawan Yesu Almasihu, dan'uwan Yakubu, 
zuwa gare ku, ku wadanda Allah ya kira, wadanda Allah Uba 
yake kauna, wadanda Yesu Almasihu yake kiyayewa. 

2 Bari jin£ai, da salama, da Rauna su zama naku a yalwace. 


Hukuncin Malaman Karya 
(2 Bit 2.1-17) 

3 Ya ku wadanda nake kauna, na yi marmarin rubuta muku 
game da ceton nan namu, amma daga baya na ga ya zama dole 
ne in rubuta muku don in gargade ku ku yi yaki sosai domin 
maganar bangaskiyarmu wadda Allah ya danka wa masu binsa, 
sau daya tak, ba Rari. 4 Na fada wannan dai don wadansu mutanen 
da suka shiga cikinku a boye. Ba su da tsoron Allah. Sun mai da 


1: Mat 13.55; Mar 6.3 
“1.1 Yahuda: Da Helenanci “Yudas” ne; da Ibraniyanci, “Yahuda.” 


539 


540 YAHUDA 


alherin Allah ya zama hanyar yin lalata. Sun-yi miisun Yesu 
Almasihu wanda shi ne kadai. Sarkinmu da kuma Ubangijinmu. 
Ai, tun da an yi annabci cewa za a hukunta su. 

5 Ko da yake kun riga-kun sani, ina so in tuna muku yadda 
Ubangiji ya ceci mutanensa daga Kasar Masar, amma duk da haka 
daga baya ya halaka wadanda ba su ba da gaskiya ba. $ Ku tuna 
kuma da mala'ikun da ba su kiyaye matsayinsu na iko ba, amma 
suka bar wurin zamansu. Wadannan fa Ubangiji ya tsare su a 
duhu, ya kuma daure su da sarka ta har abada domin shari'a ta 
babbar Ranan nan. 7 Haka kuma Sodom da Gomora, da garuruwan 
da suke kewaye da su, su ma sun ba da kansu ga lalata da 
mummunar sha’awarrjiki kamar yadda mala'ikun suka yi. Sun 
zama misalin wadanda suke shan horon wuta ta har abada. 


8 Haka yake da masu mafarke-mafarken nan gama sukan 
Razantar da jikinsu. Sukan'fi bin masu mulki, sukan zargi mala'ikun 
Allah. 9? Ko Mika’ilu, shugaban mala'iku bai yi irin wannan ba. A 
lokacin da yake gardama da Shaidan, suna mūsu a kan gawar Musa, 
shi Mika’ilu bai yi garajen yi masa zargi da bakar magana ba. Ya 
ce kawai, “Ubangiji ya tsawata maka!” 10 Amma wadannan mutane 
suna zargin dukan abin da ba su gane ba, kuma wadannan abubuwan 
da suka sani bisa ga jiki, kamar dabbobi marasa hankali, irin 
wadannan abubuwan ne za su kai su ga halaka. 


11 Kaitonsu! Sun bi halin Kayinu. Domin neman riba sun fadi 
cikin kuskure irin na Balaam;? sun halaka ta wurin tawaye irin 
na Kora. ô 

12 Wadannan mutane, zamansu a cikin taronku na Rauna 
mummunan abu ne, suna ciye-ciye ba kunya ba tsoro. Su masu 
kiwo ne da suke ciyar da kansu kawai. Suna nan kamar hadari 
wanda iska takan kora, amma ba ruwa a ciki. Suna kamar itatuwa 
marasa 'ya'ya da rani, ko kamar itatuwan da aka tumbuke, kuma 
sun mutu gaba daya. 13 Su kamar rakuman ruwan teku ne masu 
tashi sama cikin hauka, suna takama da abubuwan kunya wadanda 
suke kumfa ne kawai. Su kamar taurari ne masu yawo barkatai, € 
wadanda aka yi musu ajiyar mummunan duhu na har abada. 


5: Fit 12.51; L. Kid 14.29-30 7: Far 19.1-24 
9: Dan 10.13,21; 12.1; R. Yoh 12.7; M. Sh 34.6; Zak 3.2 11: Far 4.3-4; 1 Yoh 3.12 


51.11 kuskure irin na Balaam: Balaam ya kari kudi don ya yi annabcin 
Karya. (L Kid 22—24; 2 Bit 2.15; R.Yoh 2.14) 
ê 1.11 L. Kid 16.1-35 


€ 1.13 taurari masu yawo barkatai: A zamanin Yahuda, masu tafiya da jiragen 
ruwa cikin dare sukan dubi taurari don su san inda za su. Amma idan tauraro 
bai tsaya a wuri daya ba, ba shi da amfani. 


YAHUDA 541 


14 Enok“ ma, wanda yake na bakwai daga Adamu, shi ma ya 
yi annabci a kan wadannan mutane cewa, “Duba dai, Ubangiji 
yana zuwa da dubban mala'ikunsa, !5 don ya aikata hukuncinsa a 
kan kowa. Zai nuna wa marasa bin Allah dukan aikinsu na rashin 
bin Allah. Zai tone dukan bakaken maganganun da masu zunubi 
marasa bin Allah suka fada game da shi.” 16 Wadannan mutane 
dai, masu gunaguni ne, kullum suna ganin laifin wadansu. 
Muguwar sha'awa kadai ita ce tunaninsu. Sun cika da banzar 
magana ta yabon kansu. Suna rudin mutane da zakin baki don 
samun riba ta kansu. 


Gargadi da Umarnai 


17 Amma ya ku wadanda nake Rauna, ku tuna da abin da 
manzannin Ubangijinmu Yesu Almasihu suka fada a dā cewa zai 
faru. 18 Sun fada muku cewa, “A zamanin karshe za a yi wadansu 
mutane masu ba’a, wadanda za su bi irin tasu sha’awa wadda ba 
ta Allah ba. 1? Su ne mutane wadanda sukan kawo rabuwa, masu 
bin sha'awar jiki. Ba su da Ruhun Allah.” 

20 Amma ya ku wadanda nake Rauna, ku yi ta gina kanku a 
kan bangaskiyarku nan mai tsarki. Ku kuma yi addu'a ta ikon 
Ruhu Mai Tsarki. ?! Ku zauna cikin Raunar Allah, kuna jiran 
Ubangijinmu Yesu Almasihu wanda cikin jin£ansa zai kai ku ga 
rai na har abada. 

22 Ku rika nuna halin tausayi ga wadanda suke shakka. 23 Ku 
cece wadansu kamar kuna fizge su daga cikin wuta. Wadansu 
kuwa, ku ji tausayinsu, amma tare da tsoro, har ma ku yi kyamar 
tufafin da suka bata da ayyukansu na jiki. 


Addu'ar Yabo 


24 To, yabo yă tabbata ga wanda yake da iko yă tsare ku daga 
faduwa, ya kuma mika ku marasa laifi a gaban daukakarsa da 
farin ciki sosai. > Gare shi kuma, wanda shi kadai yake Allah 
mai cetonmu, ta wurin Yesu Almasihu Ubangijinmu: daukaka da 
daraja da mulki da iko su zama nasa tun daga farkon zamanai, 
da yanzu, da kuma har abada! Amin. 


18: 2 Bit 3.3 

43.14 Enok: Ba Enok na zuriyar Kayinu ba ne (Far 4.17) amma na Set (Far 
5.18-24; 1 Tar 1.1-3). 

41.22 Ku rika nuna halin tausayi: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna 
da “ku rinjayi” ne a nan. 


RU'UYAR 
DA AKA YI WA YOHANNA 


Gabatarwa 


Marubucin wannan littafin shi ne wani mai suna Yohanna. Ana zato 
an gama rubutun wannan littafin kafin shekara A.D. 100 lokacin da 
masu bi suke shan tsanani daga hannun masu mulki saboda 
bangaskiyarsu cikin Yesu Almasihu. Marubucin wannan littafin ma ya 
sha tsanani wanda ya kai har aka kore shi Karfi da yaji zuwa tsibirin 
Batmos. A tsibirin nan ne ya kari wannan ru'uya. 

An rubuta wannan littafin domin a Karfafa masu bi su cika da bege, 
su kuma kasance da aminci cikin lokacin tsanani. 

Littafin ya nuna hoton abin da zai faru a zamanin karshe. Littafin dai 
ya kasu kashi uku kamar haka: (1) Akwai mugayen ikokin da suke 
aiki a duniya. Masu bi kuma za su sha wuya har su mutu. (2) Yesu 
Ubangiji ne, zai kuma ci nasara a kan dukan abin da yake gāba da 
Allah. (3) Allah zai ba da lada ga dukan mutanensa, wadanda suka yi 
aminci. 


Abubuwan da Suke Ciki 


Gabatarwa 1.1-3 

Gaisuwa zuwa ga jama'un masu bi guda bakwai 1.4-8 

Ru'uyar Almasihu 1.9-20 

Wasiku zuwa jama'un masu bi guda bakwai 2.1—3.22 

Sujada a sama 4.1-11 

Nadadden littafi da Dan Rago 5.1—8.1 

Kahoni bakwai 8.2—11.19 

Mace da Maciji 12.1-18 

Dabbobi biyu 13.1-18 

Ru'uyoyi dabam-dabam 14.1 — 15.8 

Kwanoni bakwai na fushin Allah 16.1-21 

Nasara a kan masu gaba da Allah 17.1—20.10 

Hukunci na Rarshe 20.11-15 

Sabuwar sama, da sabuwar kasa, da kuma sabuwar 
Urushalima 21.1—22.5 

Maganar karshe 22.6-21 


542 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 1 543 


Gabatarwa 
1 1 Wannan littafin ya Runshi ru'uyar da Allah ya ba Yesu 
Almasihu domin ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da 
dadewa ba. Yesu ya aiki mala'ikansa zuwa wurin bawansa Yohanna 
ya fada masa wannan sakon. ? Yohanna ya shaida dukan abin da ya 
gani. Wannan shi ne rahotonsa game da sakon da ya fito daga wurin 
Allah da kuma gaskiyan da Yesu Almasihu ya bayyana. 3Mai 
albarka ne mutumin da yake karanta wannan sakon annabci wanda 
ya fito daga wurin Allah, kuma masu farin ciki ne wadanda suke 
ji suke kuma yin biyayya da abin da aka rubuta a cikin littafin nan. 
Gama lokacin da wadannan abubuwa za su faru ya yi kusa. 


Gaisuwa zuwa ga Jama'un Masu Bi guda Bakwai 


4 Ni, Yohanna, ina rubuta zuwa ga jama'un masu bi guda 
bakwai da suke a yankin kasar Asiya.? 

Alheri da salama su kasance tare da ku daga Allah wanda shi 
ne yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma mai zuwa, da kuma 
daga ruhohi bakwai nan da suke a gaban kursiyin Allah, $ da kuma 
daga Yesu Almasihu, wanda ya bayyana gaskiyan nan a kan Allah 
cikin aminci. Shi ne Dan fari, wato, na farko cikin wadanda suka 
tashi daga matattu, wanda kuma yake mulki a kan dukan 
sarakunan duniya. 

Shi ne wanda ya Raunace mu, ya cece mu daga zunubanmu 
ta wurin zub da jininsa. 6 Shi ne ya mai da mu mu zama masu 
mulki da firistoci masu hidimar Allah Ubansa. Saboda haka bari 
Yesu Almasihu ya karbi daukaka da mulki har abada abadin. 
Amin. 

7 Ga shi, zai zo a cikin girgije, kowa kuwa zai gan shi, har 
da wadanda suka kashe shi. Dukan kabilun duniya kuma za su yi 
kuka a kansa. Hakika! Wannan haka yake, Amin. 

8 “Ni ne farko da kuma Rarshe,” in ji Ubangiji Allah Mai Iko 
duka, wanda shi ne yake a yanzu, shi ne a dā, shi ne kuma mai 
zuwa. 


Ru'uyar Almasihu 


9 Ni Yohanna dan'uwanku da kuma abokin tarayyarku ne 
cikin tsanani da mulki da hakurin jimrewa wadanda suke namu 


1.4: Fit 3.14; R. Yoh 4.5 1.5: Ish 55.4; Zab 6327 1.6: Fit 19.6; R. Yoh 5.10 
1.7: Dan 7.13; Mat 24.30; Mar 13.26; Luk 21.2 

1 Tas 4.7; Zak 12.10; Yoh 19.34,37 1.8: Dar T13; 10.5 

41.4 kasar Asiya: Yanzu ana ce da wannan Kasar Turkiya. 


544 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA | —2 


cikin Yesu. An yi mini koran dole zuwa can tsibirin da ake ce 
da shi Batmos don na yi wa'azin maganar Allah da gaskiyar da 
Yesu ya bayyana. 1° A ranar farko ta mako, da Ruhu ya sauko a 
kaina, sai na ji wata murya mai Rara a bayana kamar ta Raho, 
11 Muryar ta ce, “Rubuta abin da ka gani a littafi, ka aika wa 
jama’un masu bin nan guda bakwai, wato, ta Afisa, da ta Simirna, 
da ta Birgamum, da ta Tiyatira, da ta Sardis, da ta Filadelfiya, da 
kuma ta Lawudikiya.” 

12 Sai na juya in ga wanda yake mini magana. Da na juya 
kuwa sai na ga fitilu bakwai na zinariya. 3 A tsakiyar fitilun nan 
kuwa na ga wani kamar Dan mutum ya sa doguwar riga, Rirjinsa 
kuma da damarar zinariya. !4KĶansa da gashinsa sun yi fari fat 
kamar farin ulu, ko kuwa kamar auduga, idanunsa kamar harshen 
wuta, !5 Rafafunsa suna haske kamar tagullar da aka goge, wadda 
aka tace a makera, muryarsa kuma kamar Karar ruwaye masu 
gudu. 16 Yana rike da taurari bakwai a hannun damarsa, daga 
bakinsa kuma takobi mai baki biyu mai ci sosai yana fitowa. 
Fuskarsa tana haske kamar rana tsaka. !? Da na gan shi, sai na 
fadi a gabansa kamar gawa. Amma ya sa mini hannunsa na dama, 
ya ce, “Kada ka ji tsoro. Ni ne na farko, ni ne kuma na Rarshe. 
18 Ni ne Mai Rai! Dā na mutu, amma ga shi yanzu, ina da rai har 
abada abadin, ina kuwa da iko a kan mutuwa da wurin zaman 
matattu. 19 Sai ka rubuta abin da kake gani yanzu, da kuma 
abubuwan da suke shirin faruwa bayan wannan. 2° Ga ma'anar 
asirin taurari bakwai da ka gani a hannun damana, da kuma ta 
fitilun zinariya bakwai din: Taurari bakwai nan, mala’iku bakwai 
na jama’un masu bin nan ne, kuma fitilun zinariya bakwai din 
nan ma, jama’un masu bi guda bakwai nan ne. 


Sako Zuwa ga Afisa 


2 1 “Ka rubuta wa mala'ikan jama’ar masu bi na Afisa cewa: 
“Ga sako daga wannan wanda yake rike da taurarin nan 
bakwai a hannun damarsa, wanda kuma yake tafiya cikin fitilun 
zinariyan nan bakwai. 

2 “Na san rayuwarka. Na san faman da ka yi cikin aikin bi da 
kuma yadda ka yi hakuri cikin wahaloli. Na san ba za ka iya yin 
hakuri da mugayen mutane ba. Ka gwada wadanda suke ce da 
kansu manzanni, amma ba haka suke ba, kuma sai ka tarar cewa 
su na karya ne. 3 Na sani kana hakuri, kana kuma jimrewa cikin 


1.13: Dan 7.13; 10. 
1.17; 


5 1.14-15: Dan 7.9; 10.6 1.15: Ez 1.24; 43.2 
: Ish 44.6; 48.12; R. 


Yoh 2.8; 22.13 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 2 545 


wahala saboda sunana, kuma ba ka gaji ba. “Amma ga abin da 
nake da shi game da kai, dalilin kuwa don ka bar Raunar da kake 
yi tun farko. “Ka tuna da matsayinka a da kafin ka fadi! Ka tuba 
daga zunubinka ka koma kan rayuwarka ta fari. In ba ka tuba ba 
kuwa, zan zo wurinka nan da nan in dauke fitilarka daga wurin 
zamanta. é Amma a wannan waje kam ka kyauta da ka ki ayyukan 
Nikolatawa kamar yadda ni ma nake Kinsu. 

7 “Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake ce wa 
jama'un masu bi! Dukan wanda ya ci nasara, zan ba shi damar 
cin 'ya'yan itacen rai wanda yake cikin gonar Allah. 


Sako zuwa ga Simirna 


8 “Ka rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Simirna cewa: 

“Ga sako daga wannan da yake na farko da kuma na karshe, 
wanda ya mutu ya kuma sake rayuwa. ° Na san wahalolin da kake 
ciki. Na kuma san talaucinka, amma kana da arziki na Ruhu. Na 
san da mugayen maganganun da mutanen nan suke yi maka su 
wadanda suke cewa su ne zababbun mutanen Allah, amma kuwa 
ba haka ba ne, su jama'ar Shaidan ne. !? Kada ka ji tsoron wahalar 
da za ka sha. Ga shi, Mugun nan zai sa a jefa wadansunku cikin 
kurkuku don a gwada ku. Za ka sha tsananin nan na kwana goma. 
Amma kada ka fid da zuciya cikin bangaskiya ko da za a kashe 
ka, domin zan ba ka rai wanda shi ne ladan nasararka. 

11 “Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake ce wa 
jama'un masu bi! Wanda ya ci nasara, mutuwa ta biyu ba za ta 
shafe shi ba ko kadan. 


Sako zuwa ga Birgamum 


12 “Ka rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Birgamum 
cewa: 

“Ga sako daga wannan wanda yake rike da takobi mai baki 
biyu mai ci sosai. 13 Na san cewa kana zama a inda Shaidan yake 
mulki. Duk da haka ka yi biyayya da ni, kuma ba ka taba daina 
gaskata da ni ba. Ka dage cikin bangaskiya inda Shaidan yake 
mulki har zuwa lokacin da aka kashe Antifas wanda ya shaida ni 
da aminci a cikinku. 14 Amma ga wadansu laifofin da ka aikata. 
Akwai wadansu mutane a cikinku da suke bin koyarwar Bala'am, 
wanda ya koya wa Balak ya sa Isra'ilawa su yi laifi, su ci abincin 
da aka yi wa gumaka hadaya, su kuma yi lalata. 15 Haka ma kake 


2.7: Far 2.9; R. Yoh 22.2; Ez 28.13; 31.8 2.8: Ish 44.6; 48.12; R. Yoh 1.17; 22.13 
2.11: R. Yoh 20.14; 21.8 2.14: L. Kid 22.5,7; 31.16; M. Sh 23.4; L. Kid 25.1-3 


546 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 2 


da mutane wadanda suke bin koyarwar Nikolatawa. 18 Ka tuba 
yanzu! In ba haka ba kuwa, zan zo maka da sauri in kuma yake 
su da takobin da yake fitowa daga bakina. 1? Duk mai kunnen ji, 
bari yă ji abin da Ruhu yake ce wa jama’un masu bi. Duk wanda 
ya ci nasara, zan ba shi daga manna da aka boye. Zan kuma ba 
shi farin dutse wanda aka rubuta sabon suna a bisansa wanda 
babu wani da ya. san sunan, sai wanda yake karan dutsen.” 


Sako zuwa ga Tiyatira 


18 Ka rubuta wa mala’ikan jama’ar masu bi na Tiyatira cewa: 

“Ga sako daga Dan Allah, mai idanu kamar harshen wuta, 
wanda Kafafunsa suna haske kamar tagullar da aka goge. 19 Na 
san rayuwarka, da Raunarka da amincinka. Na san hidimarka 
da jimrewarka. Na san cewa ayyukanka na yanzu sun fi na 
farko. 20 Amma ga laifin da na same ka da shi, kana hakuri da 
macen nan Jezebel, wadda take ce da kanta annabiya. Ta wurin 
koyarwarta tana rudin bayina su yi lalata su kuma ci abincin 
da aka mika wa gumaka. ?! Na ba ta zarafi don ta tuba daga 
karuwancinta amma ta Ki. ?? Ga shi zan sa ta yi mugun ciwo, 
in kuma sa wadanda suke zina da ita su sha azaba mai tsanani. 
Zan yi haka yanzu idan ba su tuba daga mugayen ayyukan da 
suke yi tare da ita ba. BZan kashe wadanda suke bin 
koyarwarta, dukan jama’un masu bi za su sani cewa ni ne mai 
duba har cikin tunani da zuciyar kowa. Zan hukunta kowa 
gwargwadon ayyukansa. 

24 “Amma sauranku a Tiyatira ba ku bi muguwar koyarwarta 
ba. Ba ku koyi abin da masu binta suke cewa, “Asiran Shaidan 
masu zurfi’ ba. Ina ce muku, ba zan sa muku wani nauyi ba, 25 sai 
dai ku rike bangaskiyarku sosai sai na sake dawowa. 2628 Duka 
wanda ya ci nasara, ya kuma ci gaba da yin abin da nake so har 
Rarshe, zan ba shi iko da na kara daga wurin Uba. Zan sa ya yi 
mulkin aľummai. Zai yi mulki a kansu da sandan Karfe, zai kuma 
faffashe su kamar yadda ake faffashe tukwanen laka. Zan kuma 
ba shi tauraron safe. 2? Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu 
yake ce wa jama’un masu bi! 


2.17: Fit 16.14-1 5; 16.33-34; Yoh 6.48-50; Ish 62.2; 65.15 
2.20: 1 Sar 16.31; 2 Sar 9.22,30 2.23: Zab 7.10; 62.13; Im 17.10 
2.26-27: Zab 2.8-9 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 3 547 


Sako zuwa ga Sardis 


3 1 “Ka rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Sardis cewa: 
“Ga sako daga wannan da yake mulkin ruhohi bakwai masu 
hidimar Allah, wanda kuma yake rike da taurarin nan bakwai. Na 
san rayuwarka. Ana ganinka kamar kana da rai, amma matacce 
ne kai! 2Na gane cewa rayuwarka ta mai bi ba ta kai matsayin 
da Allahna ya tsara ba. Saboda haka, ka farka daga barcinka na 
ruhaniya, ka canza, ka kuma karfafa sauran abin nan na halin mai 
bi da ya rage, kafin ya mutu gaba daya. 3 Saboda haka sai ka tuna 
da gaskiyar da aka koya maka wadda kuma ka ji. Ka tuba daga 
zunubinka ka kuma yi biyayya da gaskiyar. Idan kuwa ba ka farka 
ba, zan zo babu tsammani, kamar barawo, kuma ba za ka ma san 
lokacin da zan zo maka ba. 4 Amma dai har yanzu akwai mutane 
kadan a cikinku a Sardis wadanda suka yi rayuwa mai tsabta. 
Za su yi tafiya tare da ni sanye da fararen riguna, domin suna da 
damar yin haka. 5 Duk wanda ya yi nasara za a sa masa fararen 
riguna. Ba zan cire sunansa daga Littafin Rai ba. Sa'ad da nake 
tsaye a gaban Ubana da kuma mala’iku masu hidimarsa, zan sanar 
cewa wannan mutum nawa ne. é Duk mai kunnen ji, bari ya ji 
abin da Ruhu yake ce wa jama’un masu bi! 


Sago zuwa ga Filadelfiya 


7“Ka rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Filadelfiya 
cewa: 

“Ga sako daga wannan da yake mai tsarki da mai gaskiya. 
Shi ne magajin mabudin ikon sarki Dawuda, wanda in ya bude 
babu mai rufewa, kuma in ya rufe babu mai budewa. 8 Na san 
rayuwarka. Na kuma san Karfinka kadan ne. Ka yi biyayya da 
maganata, ba ka yi mūsun sanina ba. Ga shi, na bude Kofa a 
gabanka wadda ba mai iya rufewa. ? Ga shi, mutanen nan da 
suke na Rungiyar Shaidan, masu cewa su ne zababbun mutanen 
Allah amma kuwa ba haka suke ba, suna Karya ne. Zan sa su 
su zo su yi maka sujada su kwanta da fuskarsu a Kasa a gabanka 
su kuma gane cewa ina Kaunarka. Da yake ka kiyaye 
maganata ta wurin jimrewa da ka yi, zan tsare ka daga lokacin 
tsananin nan wanda zai zo wa duniya don a gwada dukkan 
mutanen duniya. !! Ina zuwa nan da nan. Ka rike bangaskiyarka 


3.3: Mat 24.43-44; Luk 12.39-40; R. Yoh 16.15 

3.5: Fit 32.32-33; Zab 69. 29; R. Yoh 20. 12; Mat 10.32; Luk 12.8 

3;7: Ish 22.22; Ayu 12. 14 3.9: Ish 49.23; 60.14; 43.4 
23.4 rayuwa mai tsabta: Da Helenanci an rubuta “ba su Razantar da tufafinsu 
ba” ne a nan. 


548 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 3-4 


sosai sosai, domin kada wani ya Kwace ladan nasararka.9 
12 Dukan mutumin da ya ci nasara zan mai da shi ginshiki a 
haikalin Ubana. Wannan mutum ba zai taa barin wurin ba. A 
kansa zan rubuta sunan Allahna da na sabuwar Urushalima, 
wadda take sunan birnin Allahna, wadda za ta sauko daga wurin 
Allahna a sama. Zan kuma rubuta sabon sunana a kansa. 3 Duk 
mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake ce wa jama'un 
masu bi! 


Sako zuwa ga Lawudikiya 


14 “Ka rubuta wa mala’ikan jama’ar masu bi na Lawudikiya 
cewa: 

“Ga sako daga wannan da ake ce da shi Amin. Shi ya bayyana 
gaskiyar Allah da aminci, kuma ta wurinsa ne Allah ya halicci 
dukkan abubuwa. !5Na san rayuwarka, ba sanyi kake ko zafi ba. 
Da ma a ce kana da sanyi ko zafi mana! 16 Amma saboda kana 
tsaka-tsaka, ba ka a sanyi ko a zafi, zan tofar da kai daga bakina. 
17 Gama ka ce, “Ina da arziki, ina da dukiya, ba na bukatar kome.’ 
Ashe ba ka sani ba kai matsiyaci ne, abin tausayi! Kai matalauci 
ne, kana tsirara, makaho kuma. !8 Saboda haka, ina ba ka shawara 
ka sayi zinariya daga gare ni, zinariyar da aka tace da wuta, don 
ka sami arziki na ruhaniya, da kuma fararen riguna ka sa wa kanka 
domin ka rufe kunyar zaman tsirararka. Ka kuma sayi maganin ido 
daga gare ni ka sa a idanunka, domin ka iya gani sosai. 1°? Nakan 
tsawata in kuma hori wanda nake Rauna. Saboda haka sai ka dauki 
niyya sosai ka kuma tuba. Ga ni nan tsaye a bakin Rofa ina 
Kwankwasawa. Duk wanda ya ji muryarta ya kuma bude kofar, zan 
shiga in kuma ci abinci tare da shi, shi kuma tare da ni. 2?! Duk 
wanda ya ci nasara, zan sa ya zauna tare da ni a kursiyina, kamar 
yadda ni ma na ci nasara na zauna tare da Ubana a kursiyinsa. 
22 Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake ce wa jama'un 
masu bi!” 


Sujada a Sama 

4 1 Bayan wannan, na sake ganin wata ru'uya, na ga wata Rofa 
a bude a sama. Muryan nan mai Kara kamar Kaho, wadda na 

ji da farko ta ce, “Hauro nan, zan nuna maka abin da lallai zai 

faru bayan wannan.” ? Nan take sai Ruhu ya sauko a kaina, na 


3.12: R. Yoh 21.2; Ish 62.2; 65.15 3.14: K. Mag. 8.22 
3.19: K. Mag 3.12; Ibr 12.6 
83.11 ladan nasararka: Da Helenanci an rubuta “Kambi” ne a nan. 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 4 549 


kuma ga a can cikin sama wani kursiyi wanda wani yake zama 
a kai. 3 Mai zama a kursiyin kuwa yana Kyalli kamar duwatsu 
masu daraja, wato, jasfa da kaneliya. Kewaye da kursiyin kuma 
akwai wani bakan gizo mai Kyalli kamar dutsen zumurrudu.” 
4Kewaye da kursiyin kuwa akwai wadansu kursiyoyi ashirin da 
hudu, wadanda dattibai ashirin da hudu suka zauna a kai. Suna 
sanye da farare riguna tare da rawanin zinariya a kansu. “Sai 
walkiya ake gani tana fitowa daga kursiyin, da Rararraki da kuma 
tsawa. A gaban kursiyin kuwa, akwai fitilu bakwai da suke ci, 
wadanda suke ruhohin nan bakwai masu hidimar Allah. “A gaban 
kursiyin kuma akwai wani abu mai kamar tafkin gilas, yana Kyalli 
kamar madubi. 

Kuma kewaye da kursiyin ta kowane gefe kuwa, akwai halittu 
guda hudu masu rai cike da idanu gaba da baya. 7 Na farkon ya 
yi kamar zaki, na biyun ya yi kamar bijimi, na ukun yana da 
fuska kamar na mutum, na hudun kuma ya yi kamar gaggafa mai 
firaya. $Kowanne daga cikin halittu hudu nan masu rai suna da 
fikafikai shida, dukan kewayen jikinsu idanu ne har da Karkashin 
fikafikansu. Dare da rana ba sa daina waka cewa: 

“Mai Tsarki, Mai Tsarki, Mai Tsarki, 
Ubangiji Allah Mai Iko duka! 

Shi ne a da, 

shi ne a yanzu, 

shi ne kuma mai zuwa.” 

9 Halittun nan hudu masu rai, suka rera wakoki daukaka, da 
girma, da godiya ga wannan da yake zama a kursiyin, yake 
kuma raye har abada abadin. Duk lokacin da suke yin haka, 
10 dattibai ashirin da hudun nan sukan fadi a gaban wannan da 
yake zama a kursiyin, sukan yi masa sujada shi wanda yake 
raye har abada abadin. Sukan ajiye rawunansu a Kasa a gaban 
kursiyin, suna cewa, 

11 “Ubangiji Allahnmu, ka cancanci 

ka karbi daukaka, da girma, da iko. 
Gama ka halicci kome da kome, 
kuma ta wurin nufinka suka kasance 
suka kuma rayu.” 

4.2-3: Ez 1.26-28; 1 


4.5: Fit 19.16; R Yoh 8.5; 11.19; 16.18; Ez 1.13; R. Yoh 1.4; Zak 4.2 
4,6-7: Ez 1.22,5-10; 10.14 4.8: Ez 1.18; 10.12; Tsh 6.2-3 


“4.3 kyalli kamar dutsen zumurrudu: Da Helenanci an rubuta “mai launin 
emeral” ne a nan. 


550 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 5 


Nadadden Littafi da Dan Rago 


5 1 Na ga nadadden littafi a hannun dama na wannan da yake 

zama a kursiyin. Nadadden littafin kuwa yana cike da rubutu 
a kowane gefe, an kuma rufe shi kankan da hatimai bakwai. 2 Sai 
na ga wani Raton mala’ika mai Karfi, yana shela da babbar murya 
yana cewa, “Wa ya cancanci ya balle hatiman nan ya kuma bude 
littafin?” 

3 Babu wani ko a sama, ko a Kasa, ko a karkashin Rasa wanda 
ya isa ya bude littafin, balle ya karanta. 4 Sai na yi kuka mai zafi 
domin ba a sami wanda ya cancanci ya bude littafin ko ya karanta 
shi ba. 5Sai daya daga cikin dattiban nan ya ce mini, “Kada ka 
yi kuka! Duba! Zakin nan, daga kabilar Yahuda, tushen Dawuda? 
ya riga ya ci nasara. Yana da iko ya alle hatiman nan bakwai 
yä kuma bude littafin.” 

6 Sai na ga wani Dan Rago? yana tsaye kusa da kursiyin da 
halittun nan hudu masu rai. Dattiban nan kuwa sun kewaye su. Dan 
Ragon kuwa yana tsaye kamar an yanka shi. Yana da Raho bakwai 
da idanu bakwai, wadanda suke ruhohi bakwai masu hidimar Allah 
da aka aika a dukkan duniya. 7Sai Dan Ragon ya je ya kari 
nadadden littafin daga hannun dama na wannan da yake zama a 
kursiyin. 8Da ya kara, sai halittun nan hudu masu rai tare da 
dattibai ashirin da hudun nan suka fadi a gaban Dan Ragon. 
Kowanne a cikinsu yana rike da molo da kwanon zinariya cike da 
turare mai Ramshi, wadanda suke addu'o'in tsarkaka. ? Suka rera 
sabuwar waka, suna cewa, 

“Ka cancanci ka karbi nadadden littafin 

ka kuma alle hatimansa. 

Domin da an kashe ka, 

kuma ta wurin mutuwarka ta hadaya 

ka fanso wa Allah mutane daga kowace kabila, da 
harshe, da jama'a, da al umma. 

10 Ka mai da su su zama masu mulki da firistoci masu 

hidimar Allahnmu, 
kuma za su yi mulki a kan duniya.” 

11 Da na duba, sai na ji muryoyin mala’iku da sun wuce dubu 
dubbai kan dubu dubbai. Suna tsaye kewaye da kursiyin, da 
halittun nan hudu masu rai, da kuma dattiban nan, 


5.1: Ez 2.9-10; Ish 29.11 5.5: Far 49.9; Ish 11.1,10 5.6: Ish 53.7; Zak 4.10 
5,8: Zab 141.2 5.9: Zab 33.3; 98.1; Tsh 42.10 5.10: Fit 19.6; R. Yoh 1.6 
455 Zakin nan, . . . tushen Dawuda: Wato, Almasihu ke nan. 


“5.6 Dan Rago: Wato, Almasihu ke nan. 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 5-6 55I 







> 
S 


M E 
IN 


Hoton nadadden littafi (5.11) 


12 suna rerawa da babban murya suna cewa, 
“Dan Ragon da aka kashe, 
ya cancanci ya kari iko, da arziki, 
da hikima, da Karfi, da girma, 
da daukaka, da yabo!” 
13 Na kuma ji kowace halitta a cikin sama da Kasa, da kuma 
a karkashin Rasa, da cikin teku, dukkan abubuwa masu rai da 
suke cikinsu suna rerawa, 
“Yabo, da girma, da daukaka, da iko, su tabbata 
ga wannan da yake zama a kursiyi, 
da kuma Dan Ragon, har abada abadin!” 
14 Sai halittun nan hudu masu rai suka amsa, “Amin!” Kuma 
dattiban nan suka fadi suka yi sujada. 


Dan Ragon Ya Balle Hatiman Littafin 

6 1 Sa’an nan na ga sa'ad da Dan Ragon nan ya salle daya 
daga cikin hatiman nan bakwai. Sai na ji daya daga cikin 

halittun nan hudu masu rai ya ta da wata murya mai kama da 

tsawa ya ce, “Zo!” 2Da na duba sai ga wani farin doki. Mai 

hawansa yana rike da baka, aka kuma ba shi rawani. Ya kuma 

fita kamar mai nasara domin ya Kara cin nasara. 


5.11: Dan 7.10 6.2: Zak 1.8; 6.3,6 


552 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 6 


3 Da Dan Ragon ya Salle hatimi na biyu, sai na ji halittar ta 
biyu daga cikin halittun nan hudu masu rai ta ce, “Zo!” 4 Sai wani 
doki ya fito ja wur. Aka ba mai hawansa iko ya kawar da salama 
daga duniya, don mutane su kashe juna. Aka kuma ba shi babban 
takobi. 

5 Da Dan Ragon ya balle hatimi na uku, sai na ji halittar ta 
uku daga cikin halittun nan hudu masu rai ta ce, “Zo!” Da na 
duba, sai na ga wani bakin doki. Mai hawansa yana rike da 
ma’auni a hannunsa. Sai na ji wani abu mai kama da murya tana 
fitowa daga cikin halittun nan hudu masu rai tana cewa, “Mudun 
garin alkama na yawan kudin da lebura zai samu na aiki yini 
guda,“ mudu uku na garin hatsin bale na yawan kudin da lebura 
zai sami na aiki yini guda, amma fa kada ka lalace man zaitun 
da kuma ruwan inabi!” 

7 Da Dan Ragon ya alle hatimi na hudu, sai na ji halittar ta 
hudu daga cikin halittun nan hudu masu rai ta ce, “Zo!” $ Sai na 
duba na ga wani doki da launinsa ya kode. Sunan mai hawansa 
kuwa Mutuwa ce, wurin zaman matattu/ kuma yana biye da shi. 
Aka ba su iko a kan kashi daya bisa hudu na mazaunan duniya, 
don su kashe su ta yin amfani da takobi, da yunwa, da annoba, 
da kuma namomin daji. 

9 Da Dan Ragon ya balle hatimi na biyar, sai na ga a karkashin 
bagaden rayukan wadanda aka kashe domin sun sanar da maganar 
Allah cikin aminci. 1° Sai suka ta da murya da karfi suka ce, “Ya 
Ubangiji Mai Iko duka, mai tsarki da kuma mai gaskiya, sai 
yaushe za ka shari'anta mutanen wannan duniya, ka kuma 
hukunta su saboda sun kashe mu?” 1 Sai aka ba kowannensu 
farar riga, aka kuma fada musu su huta kadan sai an cika lambar 
abokan aikinsu, wato, 'yan'uwansu wadanda za a kashe kamar 
yadda su ma aka kashe su. 

12 Sa'an nan na kuma ga Dan Ragon ya balle hatimi na 
shida. Sai aka yi wata babbar rawar Rasa, rana kuma ta koma 
baka, kamar gwado na gashi, wata kuma gaba daya ya juya ja 
wur kamar jini. 13 Taurari kuma suka faffadi a kasa kamar yadda 
’ya’yan Sauren da ba su nuna ba suke faduwa daga itace idan 
iska mai Karfi ta hura shi. 14 Sai sararin sama ya ace kamar 


6.4: Zak 1.8; 6.2 6.5: Zak 6.2,6 6.8: EZ 14.21 

6.12: R. Yoh 11.13; 16.18; Ish 13.10; 

Jow 2.10; 3.4; 4.15; Mat 24.29; Mar 13.24-25; Luk 21.25 6.13-14: Ish 34.4 

“6.6 yawan kudin da lebura zai samu na aiki yini guda: Da Helenanci an 
rubuta “dinari ne a nan.” 

46.8 wurin zaman matattu: Wato, wurin zaman wadanda suka mutu ke nan. 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 6-7 553 


yadda ake nadin tabarma,$ aka kuma cire kowane dutse da 
kowane tsibiri daga wurin da yake. 15 Sai sarakunan duniya da 
masu mulki, da manyan sojoji, da masu arziki, da masu iko, da 
dukkan sauran mutane, bayi da wadanda ba bayi ba, suka boye 
cikin kogwanni, da..kuma Karkarshin duwatsu. .!€ Suna kira 
duwatsu suna ce musu, “Ku fado a kanmu ku kuma rufe mu 
daga.fuskar wannan da yake zama a kursiyi,:da kuma daga 
fushin Dan Ragon. !7 Gama babbar ranar fushinsu ta zo, wane 
ne kuwa zai iya tsayawa?” 


Mutane dubu dari da dubu arba'in da hudu (144,000) na 
Isra’ila 
7 1 Bayan wannan, sai na ga mala'iku hudu suna tsaye a 
kusurwa hudu na duniya, suka hana iskokin hudun nan na 
duniya hurawa-a kan kasa, ko a kan teku, ko a kan wani itace. 
2 Sai na ga wani mala’ika yana hawa daga gabas, yana rike da 
hatimi na Allah mai rai: Da murya mai Karfi ya kira mala’ikun 
nan hudu wadanda Allah ya ba su iko su lalatar da duniya, da 
kuma teku. 3 Mala’ikan ya ce, “Kada ku lalatar da duniya, ko 
teku, ko itatuwa, sai mun sa wa bayin Allah lambar shaida a 
goshinsu.” 

4 Sai na ji yawan wadanda aka sa -musu lambar shaida, sun 
kai dubu dari da dubu arba'in da hudut. Su kuwa daga kabilu 
goma sha biyu na Isra’ila ne. 

5 An yi wa dubu goma sha biyu daga kabilar Yahuda, 

dubu goma sha biyu daga kabilar Ruben, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Gad, 

6 dubu goma sha biyu daga kabilar Asher, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Naftali, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Manasse, 

7 dubu goma sha biyu daga kabilar Simiyon, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Lawi, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Issakar, 

8 dubu goma sha biyu daga kabilar Zebulun, 
dubu goma sha biyu daga kabilar Yusufu, da kuma 
dubu goma sha biyu daga kabilar Benjamin. 


6.14: R. Yoh 16.20 6.15: Ish 2.19,21 6.16: Hos 10.8; Luk 23.30 
6.17: Jow 2.11; Mal 3.2. 7.1: Irm 49.36; Dan 7.2; Zak 6.5 7.3: Ez 9.4,6 


£6.14 tabarma: Da Helenanci an rubuta “littafi” ne a nan. 


h7 4 dubu dari da dubu arba'in da hudu: Wannan lambar tana kwatanta 
dukan wadanda suka ba da gaskiya ga Almasihu ne. 


554 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 7-8 


Babban Taron Tsarkaka a Sama 


9 Bayan wannan, na duba sai na ga wani babban taro na 
tsarkaka da yawa da ya wuce gaban Kirge. Sun fito daga kowace 
alľumma, da kabila, da jama'a, da harshe, suna tsaye a gaban 
kursiyin da kuma a gaban Dan Ragon. Suna sanye da fararen 
riguna, kuma suna rike da reshen itacen dabino a hannunsu. 
10 Suka ta da murya da Karfi suna cewa, “Ceto ya fito daga wurin 
Allahnmu ne, wannan da yake zama a kursiyi da kuma daga wurin 
Dan Ragon!” !! Dukan mala'ikun kuwa suka tsaya kewaye da 
kursiyin, da dattiban, da kuma halittun nan hudu masu rai. Sai 
suka fadi a gaban kursiyin, suka yi wa Allah sujada, 12 suna cewa, 
“Amin! Yabo, da daukaka, da hikima, da godiya, da girma, da 
iko, da Karfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin! Amin!” 

13 Sa'an nan daya daga cikin dattiban ya tambaye ni ya ce, 
“Wadanne ne suna sanye da fararen riguna haka? Kuma daga ina 
suka fito?” 14 Sai na ce masa, “Kai ka sani, mai girma.” Sai ya ce 
mini, “Wadannan mutane su ne suka fito daga tsananin wahala. Sun 
wanke rigunansu da jinin Dan Ragon, suka zama farare. 15 Shi ya 
sa suke tsaye a gaban kursiyin Allah, kuma suna yin masa hidima 
dare da rana a cikin haikalinsa. Shi da yake zama a kan kursiyin 
zai kasance tare da su ya kuma tsare su. 16 Ba za su Rara jin yunwa 
ba, ba za su Kara jin Rishi ba, ba za su Kara jin zafin rana ko wani 
Kuna ba sam, 1? domin Dan Ragon da yake wajen kursiyin zai zama 
makiyayinsu, kuma zai bi da su zuwa mabu66ugan ruwan rai. Allah 
kuma zai share musu dukan hawaye.” 


Hatimi na Bakwai 
8 1 Da Dan Ragon ya balle hatimi na bakwai, sai aka yi shiru a 
sama kamar rabin awa guda. 2Sa'an nan na ga mala’iku guda 
bakwai da suke tsaye a gaban Allah, aka ba su Raho guda bakwai. 
3Ga kuma wani mala’ika wanda yake rike da dan kwanon zinariya 
na turare mai Kamshi ya zo ya tsaya a gaban bagaden. Aka ba shi 
turare mai yawa domin ya hada da addu'o'i na dukkan tsarkakan 
Allah, ya kuma mika shi a kan bagaden zinariyar da yake gaban 
kursiyin. #Hayaki na turaren kuwa tare da addu'o”in tsarkaka suka 
tashi daga hannun mala'ikan, suka hau zuwa gaban Allah. 5Sai 
mala'ikan ya dauki dan kwanon turaren, ya cika shi da wuta daga 
bagaden, ya jefar da shi a duniya. Sai aka yi tsawa, da Kararraki, 
da walkiya, da kuma rawar Kasa. 


7.14: Dan 12.1; Mat 24.21; Mar 13.19 7.16: Ish 49.10 
7.17: Zab 23.1; Ez 34.23; Zab 23.2; Ish 49.10; 25.8 8.3: Amos 9.1; Fit 30.1,3 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 8-9 555 


Kahoni Hudu na Farko 


6 Sa'an nan mala’ikun nan bakwai masu kahonin nan suka yi 
shiri su busa su. 

7 Mala'ika na farko ya busa kahonsa. Sai ga kankara da wuta, 
gauraye da jini aka zubar da su a duniya. Wutar kuma ta cinye 
kashi daya bisa uku na duniyan, ta kuma cinye kashi daya bisa 
uku na itatuwa na wannan sashe da tsire-tsirensa. 

8 Mala'ika na biyu ya busa Kahonsa, sai ga wani abu mai kama 
da babban tsauni mai tsawo, mai cin wuta, an jefar da shi cikin 
teku. Sashi daya bisa uku na tekun ya juya ya zama jini, ° kashi 
daya bisa uku na halittu masu rai na wannan sashi tekun suka mutu, 
kuma kashi daya bisa uku na jiragen ruwan da suke a wurin suka 
halaka. 

10 Sa'an nan mala’ika na uku ya busa kahonsa. Sai ga wani 
babban tauraro mai cin wuta kamar cukwima ya sauko daga sama, 
ya fadi a kan kashi daya bisa uku na koguna da kuma a kan 
mabubbugan ruwa. 

11 Sunan tauraron nan kuwa “Daci” ne. Kashi daya bisa uku 
na ruwan ya juya ya zama da daci, mutane da yawa da suka sha 
ruwan suka mutu, don dacinsa. 

12 Daga nan sai mala’ika na hudu ya busa kahonsa. Sai aka bugi 
sashi daya bisa uku na rana, sashi daya bisa uku na wata, da kuma 
sashi daya bisa uku na taurari, har sashi daya bisa uku na haskensu 
ya zama duhu. Ta haka sai ya zama babu haske a kashi daya bisa 
uku na yini, haka kuma kashi daya bisa uku na dare. 

13 Sa'an nan da na duba, sai na ji wata gaggafa wadda take 
firaya a tsakiyar sararin sama tana kuka da Karfi, tana cewa, 
“Kaito! Kaito! Kaito, ga dukan wadanda suke zama a duniya, 
sa'ad da an busa sauran kahonin nan da mala’ikun nan uku suke 
shirin busawa!” 


Kaho na Biyar 

9 1 Mala'ika na biyar ya busa kahonsa. Sai na ga tauraro ya 
fado daga sama har kasa, aka kuma ba shi mabudin marufin 

rami mai zurfin nan. 2 Tauraron kuwa ya bude ramin, sai wani 

hayaki ya fito kamar wanda yake daga babbar matoya, har 

hayakin ya sa rana da sararin sama suka yi duhu. Sai fari 


8.5: L. Fir 16.12, Ez 10.2; Fit 19.16; R. Yoh 11.19; 16.18 

8.7: Fit 9.23-25; Ez 38.22 8.10: Ish 14.12 8.11: Im 9.14 

8:12: Ish 13.10; Ez 32.7; Jow 2.10; 3.4, 4.15 9.2: Far 19.28 

'9.1 rami mai zurfin nan: Wato, cikin ramin inda aka kulle aljanu sai ran da 
za a yi musu hukunci na Karshe. 


556 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 9 


suka fito daga cikin hayakin, suka sauko duniya, aka kuma ba 
su irin iko na harbi daidai da na kunamai. “Aka umarce su 
kada su yi wa ciyawa arna, ko itatuwa, ko kuma wani tsiro, 
sai dai mutane wadanda ba su da lambar shaida ta Allah a 
goshinsu. Ba a ba su damar kashe mutanen nan ba, sai dai su 
gwada musu azaba na wata biyar. Zafin wannan azabar ya yi 
kama da zafin harbin kunama. $ Cikin wadannan watanni biyar 
kuwa mutane za su so su mutu, amma ba za su samu ba, za su 
yi marmarin mutuwa, amma mutuwa za ta Ri zuwa. 

7 Fārin sun yi kamar dawakan da aka shirya don yaki, suna 
da wani abu kamar rawanin zinariya a kansu, kuma fuskokinsu 
sun yi kama da na mutane. 8 Gashinsu ya yi kama da na kan 
mata, hakoransu sun yi kama da na zaki. “An rufe Kirjinsu da 
wani abu mai kama da rigunan Karfe, fikafikansu suna Kara 
kamar surutun dawakai masu karusai da suke rugawa a guje 
zuwa yaki. 19 Suna da wutsiya, suna harbi kamar kunamai, suna 
da ikon jin wa mutane ciwo har wata biyar. Wannan ikon kuwa 
a wutsiyarsu yake. !! Suna da sarkin da yake mulki a kansu, shi 
ne mala’ikan nan da aka ba shi iko a kan ramin mai zurfin nan. 
Sunansa da Ibraniyanci “Abaddon” ne, da Helenanci kuwa 
“Afolliyon” wato, “Mai Barna”. 

12 Bala’i, na farko ya wuce, bayan wannan akwai saura guda 
biyu masu zuwa. 


Kaho na Shida 


13 Sa'an nan mala'ika na shida ya busa Rahonsa. Sai na ji 
murya tana fitowa daga kusurwa hudu na bagaden zinariyar da 
yake a gaban Allah. 14 Muryar ta ce wa mala'ika na shida nan, 
“Ka saki mala'iku guda hudun nan da suke a daure a babban 
kogin Yuferitis!” 1$ Sai aka saki mala'iku hudun nan wadanda 
aka shirya domin wannan awar na wannan ranar na wannan watan 
da kuma na wannan shekarar domin su kashe kashi daya bisa uku 
na dukan "yan Adam. 18 Sai ga sojoji masu yawa a kan dawakai. 
An sanar da ni yawan sojojin nan, sun kai miliyan dari biyu. ITA 
cikin ru'uyata kuma, na ga dawakai da kuma masu hawansu, suna 
sanye da rigunan karfe masu launin ja wur kamar wuta, da shudi 
da kuma ruwan rawaya kamar farin wuta. Kowane doki kuwa 
yana da kai kamar na zaki, wuta kuma da hayaki da farin wuta 
suna fitowa daga bakinsu. 18 Da wadannan bala’i uku aka kashe 


> 9.4: EZ9.4 9.6: Ayu 3.21; Im 8.3 9.7: Jow 2.4 9.8: Jow 1.6 


-1 
9.13: Fit 30.1-3 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 9- 10 557 


kashi daya bisa uku na 'yan Adam, wato, da wuta, da hayaki, da 
kuma farin wutan da yake fitowa daga bakin dawakan nan. 
19 Gama ikon dawakan nan yana a bakinsu ne da kuma wutsiyarsu. 
Wutsiyarsu kamar macizai masu kai ne, suna kuma yin amfani 
da su don su ji wa mutane ciwo. 

20 Sauran 'yan Adam da ba a kashe da wadannan bala'i ba 
kuwa, ba su tuba sun rabu da abubuwan da suka yi da hannunsu 
ba. Wato, ba su daina yi wa aljanu sujada ba, ba su kuwa daina 
yin sujada wa gumakar da aka yi da zinariya, ko azurfa, ko 
tagulla, ko dutse, ko itace ba, wadanda ba sa iya gani, ko su ji, 
ko su yi tafiya. ?! Ba su kuma tuba daga kisankai da suke yi ba, 
ko sihirinsu, ko halayen lalatarsu, ko sace-sacensu ba. 


Mala'ika da Dan Karamin Littafi 


1 0 1 Sa'an nan na sake ganin wani Katon mala'ika mai Karfi 

yana saukowa daga sama. An lullube shi cikin girgije, yana 
kuma da bakan gizo a kansa, fuskarsa ta yi kamar rana, Rafafunsa 
kuma kamar ginshikai na wuta. ? Yana da wani dan Karamin littafi 
wanda yake a bude a hannunsa. Ya sa Rafarsa ta dama a kan teku, 
Rafarsa ta hagu kuwa a kan kasa. 3 Ya yi kira da murya mai karfi 
wadda ta yi Kara kamar kukan zaki. Bayan ya yi kiran, sai tsawa 
bakwai suka amsa da babban Kara. 4Da tsawa bakwai nan suka yi 
Rara, na yi shiri in rubuta, amma sai na ji murya ta yi magana daga 
sama ta ce, “Abin da tsawa bakwai nan suka fada asiri ne! Kada 
ka rubuta shi!” 

5 Sa'an nan mala'ikan nan da na gani a tsaye a kan teku da 
kuma a kan kasa ya daga hannun damarsa sama, fya rantse da sunan 
wannan da yake raye har abada abadin, wanda ya halicci sama da 
dukan abin da yake cikinsa, da Rasa da dukan abin da yake cikinta, 
da teku da dukan abin da yake cikinsa. Mala'ikan ya ce, “Babu 
sauran bata lokaci kuma! 7 Amma a lokacin da mala’ika na bakwai 
zai busa Kahonsa ne za a cika asirin nan na Allah, kamar yadda ya 
sanar wa bayinsa annabawa.” 

8 Sa'an nan na ji muryan nan da dā na ji daga sama ta sake 
yi mini magana cewa, “Je ka, ka karôi littafin nan da yake bude 
a hannun mala'ikan da yake tsaye a kan teku da kuma a kan 
Rasa.” 9 Sai na je wurin mala'ikan na ce masa ya ba ni dan littafin. 
Shi kuwa ya ce mini, “Ka karba ka ci; zai zama da daci a cikinka, 
amma a bakinka zai zama da zaki kamar zuma.” 


9.20: Zab 115.4-7; 135.15-17; Dan 5.23 
10.5-7: Fit 20.11; M. Sh 32.40; Dan 12.7; Amos 3.7 


558 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 10- 11 


10 Sai na karbi dan Raramin littafin daga hannunsa, na cinye. 
Sai ya yi zaki kamar zuma a bakina, amma bayan da na hadiye, sai 
ya koma daci a cikina. !! Sa'an nan aka sake fada mini cewa, “Dole 
ne kuma ka yi annabci game da jamaa iri-iri, da alummai masu 
yawa, da harsuna dabam-dabam, da kuma sarakuna masu yawa.” 


Shaidu Biyu na Allah 
1 1 1 Sa'an nan aka ba ni wani ma'auni kamar sanda, aka 
kuma ce mini, “Je ka auna haikalin Allah da bagaden, ka 
kuma Kkirga wadanda suke sujada a ciki. 2Amma kada ka auna 
fili na farko na haikalin, ka kyale shi domin an ba da su ga 
wadanda ba su san Allah ba wadanda za su tsananta wa birnin 
nan mai tsarki har watanni arba’in da biyu. 3 Zan aiko da shaiduna 
guda biyu sanye da rigunan makoki, za su kuma yi shelar 
maganata har kwana dubu daya da dari biyu da sittin.” 

4 Wadannan shaidu biyun kuwa su ne itatuwan zaitun din nan 
guda biyu da fitilun nan biyu da suke tsaye a gaban Ubangiji na 
dukan duniya. 5 Idan wani ya yi Kokarin halaka su, wuta za ta fito 
daga bakinsu ta halaka masu gaba da su; ta haka ne dukan mai 
niyyar halaka su za a kashe shi. $ An ba su iko su kulle sararin 
sama don kada a yi ruwan sama a kwanakin da suke shelar 
maganata. Suna da iko kuma a kan mabubbugan ruwa, su mai da 
su jini; suna kuma da iko su kawo wa duniya kowane irin bala'i, 
a duk lokacin da suke so. 

7 Bayan sun gama sanar da sakonsu, wata dabba mai fitowa 
daga rami mai zurfin nan za ta yake su. Dabbar kuwa za ta ci 
nasara a kansu, ta kuma kashe su. $ Za a bar gawawwakinsu a 
kan titin babban birnin nan da aka gicciye Ubangijinsu. Ana 
kwatanta birnin nan da suna Sodom, ko Masar. ?Jama'a da 
kabilu, da harsuna da al’ummai za su zuba wa gawawwakin ido 
har kwana uku da rabi, su kuwa hana a binne su. 19 Mutanen 
duniya za su yi murna saboda mutuwar shaidu biyun nan. Za su 
yi biki, suna a'aika wa juna kyautai domin annabawa biyun nan 
da sun kawo wa mazaunan duniya wahala. 1! Amma bayan 
kwana uku da rabi din, sai numfashi mai ba da rai ya zo daga 
wurin Allah ya shiga cikinsu, sai suka tashi tsaye. Tsoro mai 
yawa ya kama wadanda suka gan su. '? Sai annabawan nan biyu 
suka ji wata murya mai Karfi ta yi musu magana daga sama ta 


1 Ez 40.3; Zak 2.5-6 11.2 Luk 21.24 
i 11.6: 1 17.1; Fit 7.17-19; 1 Sam 4.8 
.7,21; R. Yoh 13.5-7; 17.8 11.8: Ish 1.9-10 11.11: Ez 37.10 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 11-12 559 


ce, “Ku hauro nan!” Sai suka tafi sama cikin girgije, abokan 
gabansu suna gani. !3 Nan take sai aka yi wata babbar rawar 
Kasa, sai kashi daya bisa goma na garin ya nutse, aka kashe 
mutum dubu bakwai. Sauran mutanen kuwa suka ji tsoro Rwarai, 
suka daukaka Allah na sama. 

14 Bala'i na biyu ya wuce, ga kuma bala'i na uku yana zuwa 
nan da nan. 


Kaho na Bakwai 


15 Sai mala’ika na bakwai ya busa Kahonsa, sai aka ji muryoyi 
masu Karfi a sama suna cewa, “Ikon mulki a kan duniya yanzu 
ya zama na Ubangijinmu da Almasihunsa, zai kuma yi mulki har 
abada abadin!” 18 Sai dattibai ashirin da hudun nan da suke zaune 
a kursiyinsu a gabansa suka fadi a gaban Allah, suka yi sujada, 

17 suna cewa, 

“Mun gode maka, ya Ubangiji Allah Mai Iko duka, 
wanda kake a yanzu, 

kai ne kuma a da, 

saboda ka dauki ikonka mai girma 

kana mulki. 

18 Wadanda ba su san Allah ba sun cika da fushi, 

domin lokacin fushinka ya zo, 

lokaci ya yi da za a yi wa matattu shari'a, 

a kuma ba da lada ga bayinka, 

annabawa da tsarkaka da kuma dukan mutanen da suka 
girmama ka, 

babba da yaro. 

Lokaci ya yi da za a halaka 

wadanda suka halaka duniya!” 

19 Sai aka bude haikalin Allah a sama, sa'an nan aka ga 
akwatin alkawarinsa a cikin haikalin. Sai aka yi walkiya, da 
Kararraki, da tsawa, da rawar kasa, da manyan kankara. 


Wata Mace da Maciji 

1 2 1 Sai aka ga wata babbar alama mai ban mamaki a sama, 
wata mace wadda aka dauki rana aka lullube ta, wata kuma 

yana karkashin tafin Kafarta, a kanta kuwa akwai rawanin taurari 

goma sha biyu. ? Tana da ciki, tana kuma kukan haihuwa saboda 

azabar zafin haihuwa. 


11.12: 2 Sar 2.11 11.13: R. Yoh 6.12; 16.18 11.15: Fit 15.18; Dan 2.44; 7.14,27 
11.18: Zab 2.5; 110.5; 115.13 11.19: R. Yoh 8.5; 16.18,21 


560 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 12 


3 Sai aka kuma ga wata alama mai ban mamaki a sama, ga 
kuwa wani Raton jan Maciji mai kawuna bakwai da kahoni goma, 
da rawani a kowane kansa. 4 Sai wutsiyarsa ta ja kashi daya bisa 
uku na taurari ta fid da su daga sama, ta jifar da su a Rasa. Sa'an 
nan Macijin ya tsaya a gaban macen, da nufin idan ta haihu ya 
cinye danta. 5Ta kuwa haifi danta namiji, wanda zai yi mulkin 
dukan alľummai da sandan karfe. Amma aka fizge dan aka kai 
shi a wurin Allah da kursiyinsa. é Macen kuwa ta gudu zuwa daji, 
zuwa wani wurin da Allah ya shirya mata, inda za a lura da ita 
har kwana dubu daya da dari biyu da sittin. 


7 Sai yaki ya tashi a sama. Mika’ilu tare da mala’ikunsa suka 
yaki Macijin, Macijin kuma tare da mala’ikunsa suka yi ta yaki. 
8 Amma aka ci Macijin da yaki, aka kori mala'ikunsa, aka kuma 
hana su zama a sama daga wannan lokaci. ? Sai aka jefa Katon 
Macijin nan kasa, wato, Macijin nan na tun dā, wanda ake ce da 
shi Mugun, ko kuma Shaidan, wanda ya rude dukan duniya. Aka 
jefa shi Kasa a duniya tare da mala’ikunsa. 

10 Sai na ji wata babbar murya a sama tana cewa, “Yanzu 
fa, ceto, da iko, da mulki na Allahnmu, da kuma ikon 
Almasihunsa sun bayyana. Domin an jefar da wannan abokin 
gāban 'yan'uwanmu Kasa, shi da yake zargin ”yan'uwanmu a 
gaban Allahnmu dare da rana. !! Sun kuwa yi nasara a kansa 
ta wurin jinin Dan Ragon nan da kuma ta wurin gaskiyar da 
suka shaida, domin sun yarda su ba da ransu har ga mutuwa. 
12 Saboda haka sai ku yi farin ciki, ya ku sammai da dukan masu 
zama a ciki! Amma kaitonku duniya da teku! Domin Mugun 
nan ya sauko muku, kuma ya cika da fushi domin ya san cewa 
lokacinsa ya rage kadan.” 

13 Da Macijin ya gane cewa an jefa shi kasa, sai ya fara bin 
macen nan da ta haifi da namiji. 14 Amma aka ba macen nan 
fikafikai biyu na babbar gaggafa domin ta tashi sama ta rabu da 
macijin nan, ta je cikin daji inda aka shirya za a lura da ita har 
shekara uku da rabi. !5Sai Macijin nan ya fitar da ruwa daga 
bakinsa kamar kogi bayan matar, wai don ruwan yă tafi da ita. 
16 Amma kasa ta taimaki macen. Kasar ta bude bakinta ta shanye 
ruwan da ya fito daga bakin macijin. 7 Sai Macijin ya ji fushin 
macen kwarai, ya taso ya yi fada da sauran zuriyar macen, wato, 
dukan wadanda suke biyayya da dokokin Allah, suna kuma 
12.3: Dan 7.7 12.4: Dan 8.10 12.5: Ish 66.7; Zab 2.9 


12.7: Dan 10.13,21; 12.1; Yahu 9 12.9: Far 3.1; Luk 10.18 
12.10: Ayu 1.9-11; Zak 31 12.14: Dan 7.25; 13.7 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 12-13 561 


aminci da gaskiyan nan da Yesu ya bayyana. 18 Sai Macijin ya 
tsaya/ a kan yashi na bakin teku. 


Dabbobi Biyu Din 
1 3 1 Sai na ga wata dabba tana fitowa daga cikin teku. Dabbar 
tana da Kahoni goma, da kuma kai bakwai. A kowane Raho 
kuwa akwai rawani, kuma a kowane kai, akwai sunan da yake na 
reni ne ga Allah. ? Dabbar da na gani ta yi kama da damisa, amma 
tana da manyan Kafafu masu gashi sosai da dogaye kumba kamar 
na wata naman daji da ake ce da ita beyar, bakinta kuma ya yi 
kamar na zaki. Macijin kuwa ya ba dabbar kKarfinsa, da kursiyinsa, 
da kuma ikonsa mai girma. 

3 Daya daga cikin kawunan wannan dabba, kamar an yi masa 
wani rauni da zai iya kashe shi, amma raunin ya riga ya warke. 
Sai dabbar ta dauke wa dukan duniya hankali, suna ta mamaki 
suna binta. 4 Mutane suka yi wa Macijin nan sujada domin ya ba 
wa wannan dabbar ikonsa. Suka yi wa dabbar ma sujada, suna 
cewa, “Wa ya yi kamar wannan dabbar? Wa zai iya yaki da ita?” 


AN 


A 


y 
KI — 
- 


Hoton beyar (13.2) 





13.1: Dan 7.3; R. Yoh 17.3; 7-12 13.2: Dan 7.4-6 
712.18 Sai macijin ya tsaya: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da 
“Sai na tsaya” ne a nan. 


562 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 13 


5 Aka Kyale dabban nan tana daga kai da maganganun reni ga 
Allah, aka kuma yarda mata ta sami ikon yin mulki har watanni 
arba'in da biyu. 9 Sai ta bude bakinta ta soma zagin Allah tana zagin 
sunansa, da inda yake zama, da kuma dukan wadanda suke zama 
a cikin sama. 7 Aka Kyale ta ta yaki mutanen Allah ta kuma ci nasara 
a kansu. Aka kuma ba ta iko a kan kowace kabila, da jama'a, da 
harshe, da al'umma. $Dukan mutanen da suke zama a duniya za 
su yi wa dabbar sujada, sai dai wadanda tun kafin kafawar duniya 
an rubuta sunayensu a littafin rai na Dan Ragon da aka yanka. 

9 “Duk mai kunne ji, bari ya ji! 10 Kowa da an nufe shi da 
bauta, ga bauta za a kai shi. Kowa kuma da aka nufa a kashe da 
takobi, da takobi za a kashe shi. Wannan yana bukata dagewa da 
kuma sa zuciya na masu bin Allah.” 

11 Sai na ga wata dabbar kuma, wadda ta fito daga kasa. 
Tana da kahoni biyu kamar na dan rago, ta kuma yi magana 
kamar Macijin. '? Ta yi amfani da dukan ikon wannan dabba 
ta farko a idon dabbar. Ta sa duniya da dukan masu zama a 
cikinta su yi wa dabbar ta farko sujada, wato, wannan da 
rauninta ya riga ya warke. !3 Wannan dabbar ta biyu ta yi 
manyan abubuwan ban mamaki, har ma ta sa wuta ta sauko 
daga sama ta zuba a Rasa a idon kowa. !4 Sai ta rude dukan 
mutanen da suke zama a duniya da abubuwan ban mamakin 
nan da aka yarda mata ta yi a idon dabba ta farkon. Dabbar ta 
ce musu su gina wata siffa don girmama wannan dabbar da aka 
ji mata rauni da takobin nan kuma duk da haka ta rayu. IS Aka 
yarda wa wannan dabba ta biyu ta ba da numfashin rai ga 
wannan siffar ta dabba ta farko, har siffar ta iya yin magana, 
ta kuma kashe dukan wadanda suka Ri yi mata sujada. 
16 Wannan dabba ta biyu ta sa a yi wa dukan mutane lamba a 
hannunsu na dama ko a goshinsu, babba da Karami, mai arziki 
da talaka, bawa da mai 'yanci. 17 Ta yi haka don kada wani ya 
saya ko ya sayar in ba shi da lamba, wato, sunan dabbar ko 
kuwa lambar sunanta. !8 Wannan abin fa yana bukata hikima. 
Kowa da yake da ganewa zai iya fito da ma’anar lambar wannan 
dabba, domin lambar ta sunan wani mutum ce. Lambar kuwa 
ita ce 666. 


13.5-6: Dan 7.8,25; 11.36 13.7: Dan 7.21 13.8: Zab 69.29 
13.10: Irm 15.2; 43.11 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 14 563 


Wakar Wadanda Suka Sami Ceto 


1 4 1 Sa'an nan na duba, sai na ga Dan Ragon yana tsaye a 

kan Dutsen Sihiyona da mutanen nan dubu dari da dubu 
arba'in da hudu, tare da shi wadanda aka rubuta sunan Dan Ragon 
da na Ubansa a goshinsu. ? Sai kuma na ji wata murya daga sama 
mai Kara kamar ruwa mai gudu, kamar tsawa mai Kara sosai. 
Muryar da na ji kuwa kamar masu molo ne suna kidi. 3 Suna rera 
wata sabuwar waka a gaban kursiyin, a gaban halittun nan hudu 
masu rai, da kuma a gaban dattiban. Babu wani da zai iya koyi 
wannan waka sai mutane dubu dari da dubu arba’in da hudu din 
nan kawai, wadanda suka sami ceto daga duniya. 4 Wadďannan 
mutanen ne ba su taba Kazantar da kansu ta wurin kwana da mata 
ba, domin sun yi zaman tsabta. Su ne suke bin Dan Ragon ko'ina 
za shi. Wadannan ne an fanshe su daga sauran mutane, su ne 
kuma kamar nunan fari na amfanin gonar da za a mika ga Allah 
da kuma Dan Ragon. > Ba a taba jin karya a bakinsu ba, domin 
su marasa laifi ne. 


Sakon Mala’iku Uku 


6 Sai na ga wani mala'ika yana firaya a tsakiyar sararin 
sama, yana rike da madawwamin sako na Labari Mai Dadi 
domin ya sanar wa mutanen duniya, wato, ga kowace al'umma, 
da kabila, da harshe, da jama’a. 7 Sai ya daga murya mai Rarfi 
ya ce, “Ku girmama Allah, ku kuma yabi sunansa mai girma! 
Gama yanzu lokaci ya yi don yă hukunta dukan mutane. Ku yi 
masa sujada, shi da ya yi sama, da Kasa, da teku, da kuma 
mabubbugan ruwa!” 

8 Sai wani mala'ika, na biyu, ya bi na farkon, yana cewa, “Ta 
fadi, Babila mai girma ta fadi! Ita da ta zuga dukan alummai 
suka bugu da ruwan inabi na tsananin lalatarta!” 

9 Sai kuma wani mala'ika na uku, ya biyo wadannan biyu din. 
Mala'ikan yana cewa da murya mai Karfi, “Duk wanda ya yi wa 
wannan dabba da siffarta sujada, ya kuma karba lamba a goshinsa, 
ko kuwa a hannunsa, !? shi zai sha ruwan inabi na fushin Allah, 
wanda aka shirya da duk Karfinsa a cikin kwaf na fushin Allah. 
Za a kuwa ba shi wuya sosai da wuta, da farin wuta, a gaban 
mala'iku masu tsarki da kuma a gaban Dan Ragon. 1 Hayakin 
wutar da ake ba su wuya da shi, ya dinga tashin sama har abada 
abadin. Babu sauki dare da rana ga wadanda suka yi wa wannan 


14.1 Ez 9.4; R. Yoh 7.3 14.5: Zaf3.13 14.8: Ish 21.9; Irm 51.8; R. Yoh 18.2 
14.10: Ish 51.17; Far 19.24; Ez 38.22 


564 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA l4- 15 


dabba da siffarta sujada, da kuma dukan wadanda aka yi musu 
lambar sunanta.” 

12 Wannan yana bukata dagewar tsarkaka, wadanda suke 
biyayya da dokokin Allah, suke kuma aminci cikin bangaskiyarsu 
ga Yesu. 

13 Sai na sake jin wata murya daga sama tana cewa, “Rubuta 
wannan. Masu albarka ne wadanda za su mutu cikin hidimar 
Ubangiji daga yanzu!” Ruhu ya ce, “Hakika! Za su huta daga 
wahalarsu, saboda sakamakon aikinsu yana bin su!” 


Girben Duniya 


14 Sa'an nan na duba, sai ga wani farin girgije, da wani kamar 
'Dan mutum yana zama a kan girgijen, yana da rawanin zinariya 
a kansa, yana kuma da lauje mai ci sosai a hannunsa. !5 Sai wani 
mala'ika ya fito daga haikalin ya yi kira da murya mai Karfi ga 
wannan da yake zama a kan girgijen, yana cewa, “Ka mika 
laujenka, ka fara girbi, domin lokacin girbi ya yi, amfanin duniya 
ya nuna sarai.” '$ Sai wannan da yake zama a kan girgijen ya 
wurga laujensa a kan duniya, aka kuma girbe amfanin duniya. 

17 Sai wani mala'ika ya fito daga haikali a sama, shi ma 
yana da lauje mai ci sosai. '$Sa'an nan wani mala'ika har 
yanzu, wanda yake lura da wutan bagaden ya fito daga bagaden. 
Ya yi kira da murya mai Rarfi wa wancan mala'ika mai lauje, 
ya ce masa, “Ka mika laujenka ka yanka inabin daga gonar 
inabin duniya, domin "ya yansa sun nuna.” '? Sai mala'ikan ya 
wurga laujensa duniya, ya yanke 'ya' yan inabin daga itacen, ya 
jefa su cikin babbar ramin matsin inabi na fushin Allah. 2? Aka 
matse inabin a ramin a bayan gari, jini ya rika fitowa daga 
ramin, ya kai nisan kilomita dari uku, kuma zurfinsa ya kai 
kamar mita daya da rabi. 


Mala'iku bakwai da Bala'i Bakwai na Karshe 
1 5 l Sai na ga wata alama a sama, mai girma, mai ban 
mamaki kuma. Mala'iku bakwai suna nan da bala'i 
bakwai, wadanda su ne na Karshe, domin da su ne za a bayyana 
fushin Allah na Karshe. 
2 Sai na ga wani abu kamar tafkin gilas, gauraye da wuta. Na 
kuma ga wadanda suka ci nasara a kan dabbar da siffarta, da 
kuma lambar sunanta, suna tsayawa a bakin tafkin gilas din, suna 


14.11: Ish 34.10 14.14: Dan 7.13 14.15 Jow 4.13 
14.20: Ish 63.3; Mak 1.15; R. Yoh 19.15 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 15-16 565 


rike da molaye wadanda Allah ya ba su. 3 Suna rera wakar Musa, 
bawan Allah, da kuma wakar Dan Ragon, suna cewa, 

“Ayyukanka da girma suke, masu ban mamaki ya Ubangiji 
Allah Mai Iko duka! 

Hanyoyinka masu adalci ne, 
na gaskiya kuma, ya Sarkin alummai!k 
4 Wane ne ba zai ji tsoronka ba, 
ya Ubangiji? Wane ne ba zai daukaka girmanka ba? 
Kai kadai ne mai tsarki. 
Dukan al'ummai za su zo, 
su yi maka sujada domin kowa yana ganin hukuncinka 
-mai adalci.” 

5 Bayan wannan, sai na ga an bude Tentin Shaida, wato, 
haikali a sama. é Mala’iku bakwai masu bala'i bakwai din nan 
suka fito daga cikin haikalin, sanye da yadin lili mai tsabta da 
yake haske, da kuma damarar zinariya a kirjinsu. 7 Sai daya daga 
cikin halittun nan hudu masu rai ya ba wa mala’iku bakwai din 
nan kwanonin zinariya bakwai cike da fushin Allah, wanda yake 
raye har abada abadin. 8 Sai haikalin ya cika da hayaki da yake 
fitowa daga daukakar Allah da ikonsa. Babu kuwa wanin da ya 
iya shiga cikin haikalin nan sai da bala’in nan bakwai na mala’iku 
bakwai din nan suka Kare. 


Kwanoni Bakwai na Fushin Allah 


1 6 1 Sai na ji wata murya mai Karfi tana magana daga 
haikalin, tana gaya wa mala’iku bakwai din nan cewa, “Ku 
je ku juye wa duniya wadannan kwanoni bakwai na fushin Allah.” 
2 Daga nan mala’ika na farko ya je ya juya abin da yake a 
kwanonsa a kan duniya. Sai wadansu mugayen miki masu zafi 
sosai suka fito a jikin mutanen da suke da lambar wannan dabba, 
wadanda suka kuma yi wa siffarta sujada. 

3 Mala’ika na biyu ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan 
teku. Ruwan ya juye ya zama kamar jinin mutumin da ya mutu, 
sai dukan halittu masu rai da suke cikin teku suka mutu. 4 Sai 
mala’ika na uku ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan 
koguna da mabubbugan ruwa, sai suka zama jini. “Na kuwa ji 
mala’ikan ruwa ya ce, “Kai mai adalci ne a hukuncin nan naka 


15.3: Fit 15.1 15.4: Irm 10.7; Zab 86.9 15.5: Fit 38.21 

15.8: Fit 40.34; 1 Sar 8.10-1 1; 2 Tar 5.13-14; Ish 6.4 16.2: Fit 9.10 

16.4: Fit 7.17-21; Zab 78.44 
15.3 sarkin aPummai: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā suna da “Sarkin 
zamanai” ne a nan. 


566 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 16 


ya Mai Tsarki, wanda kake a yanzu, kake kuma a da. $Gama 
mutane sun zub da jinin tsarkaka da na annabawa, ga shi yanzu 
ka ba su jini su sha. Suna samun abin da ya yi daidai da su ke 
nan!” 7 Sai na ji murya daga bagaden tana cewa, “Ubangiji Allah 
Mai Iko duka! Hukuncinka mai gaskiya ne, mai adalci ne kuma.” 

8 Daga nan sai mala’ika na hudu ya juye abin da yake cikin 
kwanonsa a kan rana, aka kuwa yarda mata ta Kone mutane da 
tsananin zafi. 7 Sai tsananin zafin nan ya Rone mutane, har suka 
zagi sunan Allah, shi da yake da iko a kan wadannan bala'i. 
Amma ba su tuba sun daukaka girmansa ba. 

10 Sai mala'ika na biyar ya juye abin da yake cikin kwanonsa 
a kan kursiyin wannan dabba. Sai duhu ya rufe mulkin dabbar, 
mutane kuwa suka ciji harshensu saboda azaba, !! suka kuma zagi 
Allah na sama saboda azabarsu da mikinsu. Amma ba su tuba 
daga mugayen ayyukan ba. 

12 Mala'ika na shida ya juye abin da yake cikin kwanonsa a 
kan kogin Yuferitis mai girma. Sai kogin ya bushe, don a shirya 
hanya wa sarakunan da za su zo daga gabas. !3 Sai na ga aljanu 
uku wadanda suka yi kama da kwadi. Daya yana fitowa daga 
bakin Macijin nan, daya kuma daga bakin wannan dabba, daya 
kuma daga bakin annabin nan na Karya. !4 Su aljanun nan ruhohi 
ne da suke yi abubuwan ban mamaki. Wadannan aljanu uku kuwa 
su suke zuwa wurin dukan sarakunan duniya, su tattara su domin 
yaki a wannan babbar rana ta Allah Mai Iko duka. 

15 “Ga ni ina zuwa kamar barawo! Mai albarka ne duk wanda 
yake tsaro, yake kuma sanye da rigunansa, don kada ya yi tafiya 
tsirara, ya ji kunya a cikin jama'a!” 

16 Sai aljanun suka tattaro sarakunan nan wuri daya, a wurin 
da ake ce da shi Armageddon® da yaren Ibraniyawa. 

17 Mala'ika na bakwai ya juye abin da yake cikin kwanonsa 
a sarari sama. Sai wata murya mai Karfi ta fito daga kursiyin a 
cikin haikalin, tana cewa, “An gama!” 18 Sai aka yi walkiya, da 
Rararraki, da tsawa, da kuma muguwar rawar kasa irin da ba a 
taba yi ba tun halittar mutum. Babbar rawar Kasar ce kuwa kwarai. 
19 Babban birnin nan kuwa ya rabu kashi uku, biranen dukan 
alummai kuwa suka rushe. Sai Allah ya tuna da Babila mai 
girma, ya kuma sa ta sha daga kwaf na fushinsa mai tsananin 


16.10: Fit 10.21 16.12: Ish 11.15 16.15: Mat 24.43-44; Luk 12.39-40; R. Yoh 3.3 
16.16: 2 Sar 23.29; Zak 12.11 16.18: R. Yoh 8.5; 11.13,19 


£ 16.16 Armageddon: Ma'anar wannan suna ita ce, “Dutsen Megiddo.” (Dubi L 
Mah 5.19; 2 Sar 23.29-30). 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 16-17 567 


gaske. 2? Kowane tsibiri ya nutse, manyan tsaunuka kuma ba a 
Kara ganinsu ba. 2! Manyan Ranęara, masu nauyi da gaske, suka 
fado daga sama a kan mutane har mutane suka zagi Allah saboda 
bala’in Kangara, domin bala’in ya yi muni kwarai! 


Babbar Karuwa da wata Dabba 


17 1 Sai daya daga cikin mala’iku bakwai masu kwanonin 

bakwai din nan ya zo wurina ya ce, “Zo, zan nuna maka 
yadda za a hukunta wannan babbar karuwa, wadda ita ce babban 
birnin. da aka gina kusa da inda akwai ruwa mai yawa. 
2 Sarakunan duniya sun yi lalata da ita, mutanen duniya kuma 
sukan zama kamar wadanda sun bugu da ruwan inabi na lalatar 
da suka yi da ita.” 3Sai Ruhu ya sauko a kaina, mala’ikan ya 
dauke ni zuwa cikin daji. A can na ga wata mace zaune a kan 
wata jar dabba. Dabbar kuwa tana da sunaye na zagin Allah da 
aka rubuta a jikinta. Tana kuma da kawuna bakwai da Kahoni 
goma. 4Macen nan ta sa kaya masu launin jan garura, da kuma 
ja wur, ta ci ado da kayan zinariya, da na duwatsu masu daraja, 
da lv’ulv’ai. Tana rike da kwaf na zinariya cike da abubuwan 
Ryama na lalatarta. 5A goshinta kuwa an rubuta sunan da yake 
da ma'ana ta asiri, “Babila Mai Girma, mamar dukan karuwai, 
mamar abubuwan ban Kyama na duniya kuma.” $Na kuma ga 
macen ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin wadanda aka kashe 
saboda shaidarsu game da Yesu. 

Da na gan ta, sai mamaki ya kama ni kwarai. 7 Amma 
mala’ikan ya tambaye ni ya ce, “Don me kake mamaki? Zan fada 
maka asirin ma’anar wannan mace, da kuma na wannan dabbar 
da take daukarta, wannan dabba mai kawuna bakwai da Kahoni 
goma. 8 Wannan dabbar da ka gani, ta taba rayuwa a dā, amma 
yanzu ba ta rayuwa, za ta haura daga rami mai zurfin nan zuwa 
inda za a halaka ta. Mutanen da suke zama a duniya, wadanda 
tun kafin halitta ba a rubuta sunayensu cikin littafin masu rai ba, 
duka za su yi mamakin ganin dabbar, domin dā ta taa rayuwa, 
yanzu kuma ba ta rayuwa, amma za ta sāke dawowa. 

9 “Wannan abu fa yana bukata hikima da ganewa. Kawuna 
bakwai din nan kuwa tudu bakwai ne, wadanda macen take zama 
a kai. !"Kawuna bakwai din nan kuma su ne sarakunan nan 
bakwai, wadanda biyar daga cikinsu sun mutu, daya yana nan, 


16.19: Ish 51.17 16.20: R. Yoh 6.14 16.21: Fit 9.23; R. Yoh 11.19 
17.1: Irm 51.13 17.2: Ish 23.17; Im 51.7 17.3: R. Yoh 13.1 17.4: Irm 51.7 
17.8: Dan 7.7; R. Yoh 11.7; Zab 69.29 


568 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 17- 18 


dayan bai zo ba tukuna. Sa'ad da ya zo kuwa dole ya yi mulki 
na dan Ran&anin lokaci. 1! Dabbar da ta taba rayuwa a dā, yanzu 
kuwa ba ta rayuwa, ita ce ta takwas, kuma daga cikin bakwai dm 
ta fito, kuma tana tafiya zuwa inda za ta halaka. 

12 “Kahoni goma da ka gani, su ne sarakunan nan goma da 
ba su riga sun karbi ikon mulki ba tukuna, amma za a nada su 
su yi mulki na awa daya tare da dabbar. 13 Wadannan goma din 
kuwa nufinsu daya ne, kuma sun ba wa wannan dabba ikonsu da 
sarautarsu. “Za su yi yaki da Dan Ragon. Amma Dan Ragon 
tare da wadanda ya kira, da zababbunsa, da wadanda suke binsa 
cikin aminci, za su ci nasara a kan sarakunan nan domin shi ne 
Ubangiji na iyayengiji da kuma Sarkin sarakuna.” 

15 Sai mala'ikan ya ce mini, “Ruwan nan da ka gani, mda 
wannan karuwa take zama, jama'a ce iri-iri, da taro masu yawa, 
da al "ummai, da harsuna. 16 Kahoni goma da ka gani, su da dabbar 
za su ki ganin wannan karuwa, za su kwace kome da take da shi 
su kuma bar ta tsirara, za su cinye naman jikinta, su kuma Rone 
ta da wuta. 17 Gama Allah ya nufe su su aikata nufinsa, su zama 
da ra'ayi daya, su ba wa wannan dabba ikonsu don ta yi mulki 
har sai maganar Allah ta cika. 18 Macen nan kuwa da ka gani, ita 
ce babban birnin nan, wanda yake mulki a kan sarakunan duniya.” 


Faduwar Birnin Babila 


1 8 1 Bayan wannan, na ga wani mala'ika yana saukowa daga 
sama. Yana da iko mai girma, kuma daukakarsa ta haskaka 
duniya duka. 2 Ya kira da murya mai Karfi ya ce, “Ta fadi, Babila 
mai girma ta fadi! Ta zama wurin zaman aljanu da iskoki da 
kowane irin Kazamin tsuntsu, mai ban Ryama. “Don dukan 
al”ummai sun sha’ ruwan mabin lalatarta. Sarakunan duniya kuma 
sun yi lalata da ita. ” Yan kasuwan duniya suka yi arziki ta wurin 
muguwar sha'awarta.” 
4 Sai na ji wata murya daga sama tana cewa, 
“Ku fito, mutanena daga gare ta! 
Don kada zunubanta su shafe ku, 
don kada bala’inta ya same ku. 
5 Gama zunubanta sun yi tsayi har sun kai sama. 
Allah kuma ya tuna da muguntarta. 


17.12: Dan 7.24 18.2: Ish 13.21; 21.9; Irm 50.39; 51. 5; 8; R. Yoh 14.8 

18.3: Ish 23.17; Irm 51.7 18.4: Ish 48.20; Im 50.8; 51.6,45 

18. 5: Far 18. 20-21; Im 51.9 
118.3 sun sha: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “ta sa dukan 
alummai suna sha” ne a nan. 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 18 569 


$ Ku yi da ita daidai yadda ta yi da ku, 
duk abubuwan da ta yi muku, 
ku saka mata har sau biyu. 
Cikin kwaf da ta dama muku ruwan inabinta da shi ku 
kuma ku dama mata sau biyu : 

7 Ku gwada mata azaba da bakin ciki gwargwadon 

daukaka da jin dadin da ta yi wa kanta. 
Gama ta kan ce wa kanta, “Ni sarauniya ce, 
a zaune nake a kursiyita! 

Ni ba matar da mijinta ya mutu ba ce, 
kuma ba zan taba yin bakin ciki ba!” 

8 Don haka, cikin kwana daya 

za a buge ta da bala’i na ciwo, 
da na bakin ciki, da na yunwa. 
Za a kuma Kone ta da wuta, 
gama Ubangiji Allah, mai iko ne. 
Shi ne kuwa mai hukunta ta.” 

9 Sarakunan duniya kuma da suka yi lalata, suka kuma yi 
muguwar sha'awa da ita. Za su yi kuka da kururuwa a kanta, 
sa'ad da suka ga hayakin wutan da yake cinta. 1° Za su tsaya da 
nisa domin suna jin tsoro kada su sha wahala tare da ita. Suna 
cewa, “Kaitonki! Kaitonki, ya ke babban birnin Babila! Ya ke 
babban birnin Babila! Cikin awa guda an hukunta ke!” 

11 "Yan kasuwan duniya kuma suna mata kuka suna bakin 
ciki, domin ba wanda yake saya kayansu kuma. 12 Ba wanda yake 
saya zinariyarsu, da azurfarsu, da duwatsunsu masu daraja, da 
kuma lu'ulu'ansu, da yadunan lilinsu masu kyau, da zane mai 
launin shuni, da siliki, da zane mai launin jan garura, da itatuwan 
da aka sassaka da itace mai tsada, da kayan tagulla, da kayan 
Karfe, da kayan dutse mai shegi, '3da kayansu na sinamon, da 
kayan yaji, da na turaren wuta, da mur, da lubban, da ruwan inabi, 
da mai, da garin alkama, da tsaban alkama, da shanu, da tumaki, 
da dawaki, da kekunan doki, da kuma bayi, wato, rayukan "yan 
adam. !4°Yan kasuwan suka ce mata, “Dukan abubuwa masu 
kyau da kika sa rai a kai sun bace, kuma dukan arzikinki da kayan 
adonki sun ace. Ba za ki Rara samunsu kuma ba!” 15°Yan 
kasuwa wadanda suka yi arziki ta wurin kasuwanci da ita, za su 
tsaya da nisa, domin suna tsoro kada a hada su cikin azaba da za 


18.6: Zab 137.8; Irm 50.29 18.7-8: Ish 47.7-9 18.9-10: Ez 26.16-17 
18.11: Ez 27.31,36 18.12-13: Ez 27.12-13,22 


570 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 18- 19 


ta sha. Suna kuka, suna bakin ciki, 16 suna cewa, “Kaito! Kaiton 
babban birnin nan! Wanda da yakan sa zanen lilin mai kyau, da 
riga mai launin jan garura da kuma riga mai launi ja wur, yakan 
kuma ci ado da kayan zinariya, da duwatsu masu daraja da kuma 
lu'ulu'ai! 17 Amma cikin awa guda dukan arzikinta ya halaka!” 

Sai dukan masu manyan jiragen ruwa da masu shigansu, da 
masu tukin da kuma dukan sauran wadanda suke samun biyan 
bukatarsu ta ciniki a teku, suka tsaya da nisa. 18Suka yi kuka, 
sa'ad da suka ga hayakin wutan da ya cinye birnin, suna cewa, 
“Ba a taba yin wani birni irin wannan babban birnin ba!” 1° Sai 
suka zuba Kura a kansu suna ta kuka, suna bakin ciki, suna 
kururuwa, suna cewa, “Kaito! Kaiton babban birnin nan! Birnin 
da dukan masu manyan jiragen ruwa suka yi arziki. daga 
dukiyarsa! Amma a cikin awa guda kome ya halaka!” 

20 Ku yi farin ciki, ya ku da kuke zama a sama, ku yi farin 
ciki ku tsarkaka, da manzanni da annabawa, domin Allah ya riga 
ya hukunta Babila a kan abin da ta yi muku! 

21 Sa'an nan wani Raton mala'ika mai karfi ya dauki wani 
dutse wanda girmansa ya kai na babban dutsen nika, ya jefa 
cikin teku, yana cewa, “Haka za a jefar da Babila babban birni, 
da Karfi, ba za a kuwa Rara ganinta ba. ?? Ba za a Rara jin kidin 
molo, da mawaka, da masu busa, da masu huran Raho a cikinki 
ba. Ba kuwa za a Rara ganin mai kowace irin sana'a a cikinki 
ba. Ba kuwa za a Rara jin ana nika a cikinki ba! 23 Fitila ba za 
ta Kara haskaka a cikinki ba. Ba kuwa za a Rara jin muryar 
ango da amarya a cikinki ba, don da "yan kasuwanki su ne masu 
iko a dukan duniya, kin kuma rude dukkan al'ummai da 
sihirinki!” 

24 Haka aka hukunta Babila saboda jinin annabawa da na 
tsarkakan da aka sami a kanta, har ma da jinin sauran wadanda 
aka kashe a duniya. 


An Yabi Allah a Sama 


1 9 1 Bayan wannan sai na ji wani abu kamar murya mai karfi 

ta babban taro a sama, suna ihu suna cewa, “Halleluya! 
Ceto, da daukaka, da iko, sun tabbata ga Allahnmu. ? Gama 
hukuncinsa daidai ne, na adalci kuma. Ya hukunta wannan babbar 
karuwa wadda ta bata duniya da halin lalatarta. Allah ya hukunta 


18.15: Ez 27.31,36 18.17: Ish 23.14; Ez 27.26-30 18.18: Ez 27.32 
18.19: Ez 27.30-34 18.20: M. Sh 32.43; Irm 51.48 18.21: Irm 51.63-64; Ez 26.21 
18.22: Ez 26.13; Ish 24.8 18.22-23: Im 7.34; 25.10 18.24: Irm 51.49 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 19 571 


ta domin ta kashe bayinsa.” 3 Sai suka sake yin ihu, suna cewa, 
“Halleluya! Hayakin da yake fitowa daga wutan da ya cinye 
babban birnin yana tashi har abada abadin.” 4 Sai dattibai ashirin 
da hudun nan tare da halittun nan hudu masu rai suka fadi, suka 
yi wa Allah sujada, wannan da yake zama a kursiyin. Suna cewa, 
“Amin! Halleluya!” 5Sai aka ji wata murya daga kursiyin tana 
cewa, “Ku yabi Allahnmu, ya ku bayinsa, Ku da kuke girmama 
shi, babba da yaro.” 


Bikin Auren Dan Rago 


6 Sa'an nan na ji murya kamar ta babban taro, kamar motsin 
ruwa mai yawa da yake gudu, kamar tsawa mai Rara. Na ji suna 
cewa, 

“Halleluya! Gama Ubangijinmu Allah Mai Iko duka shi ne 
yake mulki! 7Mu yi farin ciki, mu yi murna, mu daukaka shi! 
Gama lokaci ya yi na auren Dan Ragon. Amaryarsa kuma ta yi 
shiri. 8 An ba ta yadin lili mai tsabtar da yake daukar ido, ta sa.” 
Yadin lilin din nan shi ne ayyuka masu kyau na tsarkaka. 

9 Sai mala'ikan ya ce mini, “Rubuta wannan. Masu albarka 
ne wadanda aka gayyace su zuwa bikin auren Dan Ragon nan.” 
Ya kuma ce, “Wannan ita ce maganar Allah ta gaskiya.” 10 Sai 
na fadi a gabansa na yi masa sujada, amma ya ce mini, “Kada 
ka yi haka! Ni ma abokin bautarku ne, kai da 'yan'uwanka, 
wadanda suke shaida gaskiyan da Yesu ya bayyana. Allah za ka 
yi wa sujada!” 

Domin gaskiyar da Yesu ya bayyana ita ce ta ba da ikon yin 
annabci. 


Wani a Kan Farin Doki 


11 Sai na ga sama a bude, sai ga wani farin doki. Ana ce 
da mai hawansa Mai Aminci da Mai Gaskiya. Cikin adalci ne 
yake hukunci da kuma yaki. !? Idanunsa sun yi kamar harshen 
wuta, a kansa kuwa akwai rawani da yawa. Yana kuma da wani 
suna a rubuce, sunan da babu wanda ya sani sai shi. 3 Rigar 
da ya sa kuwa an jika ta da jini. Sunansa kuwa “Kalman Allah.” 
14 Rundunar masu yaki na sama suka bi shi, sanye da fararen 
yadin lili masu tsabta a kan fararen dawaki. '? Daga bakinsa 
wani takobi mai ci sosai ya fito. Da takobin nan ne zai ci nasara 
19.2: M. Sh. 32.43; 2 Sar 9.7 19.3: Ish 34.10 19.5: Zab 115.13 


19.6: Ez 1.24; Zab 93.1; 97.1; 99.1 19.9: Mat 22.2-3 
19.11: Ez 1.1; Zab 96.13; Ish 11.4 19.12: Dan 10.6 


572 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 19 — 20 


a kan al 'ummai. Zai kuma yi mulki a kansu da sandan Karfe, 
zai kuma tattake 'ya'yan inabi cikin ramin matsar inabi na 
tsananin fushin Allah Mai Iko duka. 16A rigarsa, da kuma a 
cinyarsa an rubuta wannan suna, “Sarkin sarakuna, da kuma 
Ubangiji iyayengiji.” 

17 Sai na ga wani mala'ika yana tsaye a rana. Da murya mai 
Rarfi ya kira dukan tsuntsayen da suke firaya a tsakiyar sararin sama 
ya ce, “Ku zo, ku taru wurin babban bikin nan na Allah. I$Ku zo 
ku cinye naman sarakunan nan, da na manyan sojoji, da na 
jarumawa, da na dawaki, da na masu hawansu, da kuma naman 
dukan mutane, bayi da masu 'yanci, babba da yaro!” Sai na ga 
wannan dabba da kuma sarakunan duniya da sojojinsu sun taru, don 
su yi yaki da wannan da yake zama a kan dokin, shi da sojojinsa. 
20 Sai aka kama dabbar tare da wannan annabin Karya wanda ya yi 
abubuwan ban mamaki a dabbar. Ta wurin wadannan abubuwan 
ban mamakin ne ya rude wadanda suke da lambar wannan dabba, 
da kuma wadanda suka yi wa siffarta sujada. Aka kama wannan 
dabba tare da annabin nan na Rarya aka jefa su da rai cikin tafkin 
wuta mai Runa da farin wuta. ?! Aka kashe sojojinsu da takobi da 
ya fito daga bakin wannan da yake zama a kan dokin. Dukan 
tsuntsaye kuwa suka ci namansu iyaka yadda za su iya ci. 


Shekaru Dubu 


20 1 Sa'an nan na ga wani mala’ika yana saukowa daga sama, 
yana rike da mabudi na rami mai zurfin nan, da wata 
babbar sarka a hannunsa. ? Sai ya kama Macijin, wannan Maciji 
na tun dā, wanda shi ne Mugun nan, ko kuma Shaidan, ya daure 
shi da sarka har na shekaru dubu. 3 Mala'ikan ya jefa shi cikin 
wannan ramin mai zurfin nan, ya rufe ramin, ya kuma kulle shi 
ya kuma buga hatimi, don kada ya Rara rudin al'ummai kuma, 
sai bayan shekaru dubun nan sun wuce. Bayan haka za a sake shi 
na dan lokaci. 

4 Sa'an nan na ga kursiyai, da wadanda aka ba su ikon hukunci 
suna zama a kai. Na kuma ga rayukan wadanda aka yanka musu 
kawuna saboda sun shaidi Yesu, da kuma maganar Allah. Su ne ba 
su yi wa wannan dabbar sujada ba, ko su yi wa siffarta. Ba su kuwa 
kari wannan lambar dabba a goshinsu ko a hannunsu ba. Sun sake 
rayuwa, suka yi mulki tare da Almasihu har shekaru dubu. 5 Sauran 
wadanda suka mutu ba su sake rayuwa ba, sai bayan shekaru dubun 


19.15: Zab 2.9; Ish 63.3; Jow 4.13; R. Yoh 14.20 19.17-18: Ez 39.17-20 
19.20: R. Yoh 13.1-18 20.2: Far 3.1 20.4: Dan 7.9,22 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 20 -21 573 


nan suka wuce. Wannan fa shi ne farkon tashin matattu. 6 Masu 
albarka ne wadanda suke da rabo cikin wannan farkon tashin 
matattu don su tsarkaka ne. Mutuwa ta biyu ba ta da iko a kansu, 
za su zama firistocin Allah da na Almasihu, za su kuma yi mulki 
tare da shi har shekaru dubu. 


Nasara a kan Shaidan 


7 Bayan shekara dubun nan sun wuce, za a saki Shaidan daga 
inda aka kulle shi, 8zai kuma fito ya rudi al'umman da suke a 
warwatse cikin dukan duniya, wato, Gog da Magog. Shaidan zai 
tattara su don yaki, yawansu kuwa ya yi kamar yashi a bakin 
teku. ? Suka bazu a duniya, suka kewaye birnin da Allah yake 
Rauna, wato, sansanin tsarkakansa. Amma wuta ta sauko daga 
sama ta Rone su. 10 Mugun nan kuwa da ya rude su, aka jefa shi 
cikin tafkin wuta mai Runa da farin wuta, inda aka jefar da 
wannan dabba tare da annabin nan na Rarya. A can za su sha 
wuya dare da rana, har abada abadin. 


Hukunci na Karshe 


11 Sa'an nan na ga wani babban farin kursiyi, da wanda yake 
zama a kai. Sai sama da Kasa suka 6ace daga gabansa, ba a kuwa 
Rara ganinsu ba. !2Sai na ga matattu, babba da Rarami, suna tsaye 
a gaban kursiyin. Aka bude littattafai, sa’an nan aka bude wani 
littafi, wato, littafi na masu rai. Aka hukunta matattun bisa ga abin 
da suka yi, kamar yadda yake a rubuce a cikin littattafan. ?!3 Sai 
teku ya fid da wadanda suka mutu a cikinsa. Mutuwa da wurin 
zaman matattu, su ma suka ba da matattunsu. Sai aka hukunta kowa 
bisa ga abin da ya aikata. 

14 Sa’an nan aka jefa Mutuwa tare da wurin zaman matattu a 
cikin tafkin wuta. Wannan tafkin wutan, shi ne mutuwa ta biyu. 
15 Duk wanda sunansa bai fito a rubuce a cikin littafin nan na 
masu rai ba, an jefar da shi cikin tafkin wutan nan. 


Sabon Sama da Sabuwar Kasa 

2 1 1 Sa'an nan na ga sabon sama da sabuwar kasa. Sama na 
farko da Kasa ta farko duk sun bace, babu kuma teku. 

2 Na kuma ga Birnin nan Mai Tsarki, wato, sabuwar Urushalima, 

tana saukowa daga sama daga wurin Allah. An shirya ta kamar 

amaryar da ta ci ado saboda mijinta. 3Na kuma ji murya mai 


5 20.11-12: Dan 7.9-10 21.1: Ish 65.17; 66.22; 2 Bit 3.13 
.10; R. Yoh 3.12 


574 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 21 


Karfi tana magana daga kursiyin tana cewa, “Ga shi wurin zaman 
Allah yana tare da mutane! Zai zauna tare da su, za su kuma 
zama jama’arsa. Allah kuwa da kansa zai kasance da su, ya kuma 
zama Allahnsu.” “Zai share musu dukan hawaye daga idanunsu. 
Babu sauran mutuwa, ko bakin ciki, ko kuka, ko azaba. Don 
abubuwan da sun wuce.” 

5 Sai wannan da yake zama a kursiyin ya ce, “Yanzu zan 
yi dukan kome sabo!” Ya kuma ce mini, “Rubuta wannan, 
domin wannan maganar gaskiya ce, kuma tabbatacciya.” $ Ya 
kuma ce, “An gama! Ni ne farko da kuma Karshe, mafari da 
kuma matuka. Ga duk mai jin Rishin ruwa, zan ba shi izni ya 
sha daga mabubbugan ruwan rai kyauta. 7 Duk wanda ya ci 
nasara zai karbi gado daga wurina, zan zama Allahnsa, shi kuma 
zai zama dana. $ Amma masu tsoro, da masu cin amana, da 
masu aikin Ryama, da masu kisankai, da masu halin lalata, da 
masu sihiri, da masu bautar gumaka, da kuma dukan masu yin 
Rarya, duk rabonsu yana cikin wannan tafkin wuta mai Runa da 
farin wuta, wanda yake shi ne mutuwa ta biyu.” 


Sabuwar Urushalima 


9 Sai daya daga cikin mala'iku bakwai din nan masu 
kwanonin da aka cika da bala'i bakwai din nan na Karshe ya 
zo wurina ya ce, “Zo, in nuna maka amarya, matar Dan Ragon.” 
10 Sai Ruhu ya sauko a kaina, mala’ikan ya dauke ni zuwa kan 
wani tsauni mai tsawo sosai, ya nuna mini Urushalima, Birnin 
Mai Tsarki tana saukowa daga sama daga wurin Allah. !! Birnin 
kuwa yana haske da daukakar Allah, haskensa ya yi kamar dutse 
mai daraja, kamar jasfa, yana kyalli kamar madubi. '? Yana da 
babban katanga mai tsawo, da Rofofi goma sha biyu, da 
mala'iku goma sha biyu masu lura da Kofofin. An rubuta 
sunayen kabilu goma sha biyu na mutanen Isra'ila a kan 
Rofofin. 13 A kowane gefe kuwa akwai Rofofi uku, uku a gabas, 
uku a kudu, uku a arewa, uku kuma a yamma. !4 Aka kuma 
gina tushen birnin a kan duwatsu goma sha biyu, inda aka 
rubuta sunayen almajirai goma sha biyu na Dan Ragon. 
15 Mala’ikan da ya yi mini magana kuwa yana da sandan awon 
da aka yi da zinariya wanda zai auna birnin, da Kofofinsa, da 


21.3: Ez 37.27; L. Fir 26.11-12 21.4: Ish 25.8; 35.10; 65.19 21.6: Ish 55.1 

21.7: 2 Sam 7.14; Zab 89.27-28 21.10: Ez 40.2 21.12-13: Ez 48.30-35 

m 21.3 ya kuma zama Allahnsu: Wadansu rubuce-rubucen hannu na dā ba su 
da wannan. 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 21 -22 575 


kuma katangarsa. 18 Birnin nan kuwa kowane gefensa daidai 
ne da sauran. Tsawonsa da fadinsa kuma daidai suke. Sai 
mala'ikan ya auna birnin da sandansa na awo, ya sami kilomita 
dubu biyu da dari hudu, tsawonsa, da fadinsa, da tsayinsa duka 
daidai suke. I? Mala'ikan ya kuma auna katangar, ya sami 
tsayinta” ta kai mita sittin da shida, bisa ga cikakke abin awo 
wanda mutane suke amfani da shi. 18 An gina katangan nan da 
wani dutse mai daraja da ake ce da shi jasfa, aka kuma gina 
birnin da zinariya zalla, yana kuma kyalli kamar madubi. 12 An 
kuma yi wa tushen katangar birnin ado da kowane irin dutse 
mai daraja. Jasfa ne dutse na farko a tushen ginin, na biyu 
saffaya, na uku agat, na hudu zumurrudu, 2° na biyar onis, na 
shida karneliyan, na bakwai kirisolat, na takwas beril, na tara 
tofas, na goma kirisofuras, na sha daya jasin, na sha biyu 
ametis. 21 Kofofi sha biyun nan kuwa lu'ulu'ai sha biyu ne, an 
yi kowace Rofa da lu'ulu'u guda daya. An yi titin birnin da 
zinariya zalla, yana kuma Kyalli kamar madubi. 

22 Ban ga haikali a birnin nan ba, domin Ubangiji Allah Mai 
Iko duka da Dan Ragon su ne haikalin birnin. ?3 Birnin ba ya 
bukatar rana, ko wata su haskaka shi, domin daukakar Allah ita 
ce take haskaka shi, Dan ragon kuma shi ne fitilar birnin. 
24 Mutanen duniya za su yi tafiya a cikin hasken birnin, 
sarakunan duniya kuma za su kawo wa birnin dukiyarsu. 25 Ba 
za a kulle Kofofin birnin da rana ba har abada ba kuwa za a yi 
dare a can ba. 28 Za a kuma kawo abubuwan masu kyau da kuma 
dukan arzikin mutanen duniya cikin birnin. 27 Amma abu marar 
tsarki ba zai taa shiga cikin birnin nan ba, ko kuma wani mai 
yin abin Kyama, ko mai Karya. Sai dai wadanda sunayensu suna 
a rubuce cikin littafi na masu rai na Dan Ragon, su ne za su 
shiga birnin. 

29 1 Sa'an nan mala’ikan ya nuna mini kogin ruwan rai, mai 

Ryalli kamar madubi, yana gudu daga kursiyi na Allah da 
Dan Ragon, ? yana gudu ta tsakiyar titin birnin kuma. A kowane 
gefen kogin kuwa akwai itacen? rai mai haihuwar 'ya'ya sau 
goma sha biyu a shekara, yana haihuwa sau daya kowane wata. 
Ganyen itacen kuwa domin warkar da dukan alummai ne. 3 Ba 
za a sami wani abu da Allah ya la'anta a birnin nan ba. Kursiyi. 


21.15: Ez 40.3 21.18-21: Ish 54.11-12 21.23: Ish 60.19-20 za za Ish 60.3 
21.25-26: Ish 60.11 22.1 Ez47.1;Zak 14.8 22.2: Far 2.9; Ez 4 


”21.17 tsayinta: Wani juyi na wannan kalmar shi ne aea, R 
° 22.2 itacen: Da Helenanci kalman nan na iya zama “Itatuwa.” 


576 RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 22 


na Allah da Dan Ragon zai kasance a cikin birnin. Bayinsa kuma 
zasu yi masa sujada. “ Za su ga fuskarsa, za su kasance da sunansa 
a rubuce a goshinsu. 5 Babu sauran dare, ba kuwa za su bukaci 
fitilu ko hasken rana ba, domin Ubangiji Allah ne zai zama 
haskensu. Za su kuwa yi mulki har abada abadin. 


Yesu Yana Zuwa 


6Sai mala'ikan ya ce mini, “Wannan magana gaskiya ce, 
tabbatacciya ce kuma. Ubangiji Allah, wanda ya ba wa annabawa 
Ruhunsa, ya aiko da mala'ikansa ya nuna wa bayinsa abin da zai 
faru ba da dadewa ba.” 

7 “Ga shi kuwa, ina zuwa da wuri! Masu albarka ne wadanda 
suke biyayya da maganar annabcin littafin nan.” 

8 Ni, Yohanna, na ji, na kuma ga wadannan abubuwan. Da na 
gama jinsu da kuma ganinsu, sai na fadi a gaban mala'ikan da 
ya nuna mini wadannan abubuwan, domin in yi masa sujada. 
? Amma ya ce mini, “Kada ka yi haka! Ni abokin bautarku ne, 
kai da "'yan'uwanka annabawa, da kuma dukan wadanda suke 
biyayya da maganar littafin nan. Ka yi wa Allah sujada!” 10 Ya 
kuma ce mini, “Kada ka boye maganar annabcin nan, domin 
lokaci ya yi kusa da dukan wadannan abubuwan za su faru. 1! Duk 
mai yin mugunta ya ci gaba da yin mugunta, kuma duk mai yin 
abin Kyama, ya ci gaba da yin abin kyama. Duk mai yin abu mai 
kyau, yă ci gaba da yin abu mai kyau, duk kuwa mai tsarki yă 
ci gaba da zamansa na tsarki.” 

12 “Ga shi, ina zuwa da wuri! Zan zo tare da ladana, in ba 
kowa bisa ga abin da ya yi. 3 Ni ne farko da kuma Karshe, mafari 
da kuma matuka.” 

14 Masu albarka ne wadanda suka wanke rigunansu, domin su 
sami iznin ci daga itacen rai, su kuma shiga birnin ta Rofa. 
15 Amma wadanda suke waje kuwa su ne masu Kazantar da kansu, 
da masu yin sihiri, da masu halayen lalata, da masu kisankai, da 
masu bautar gumaka, da kuma masu Karya cikin maganarsu da 
ayyukansu duka. ; 

16 “Ni, Yesu, na aiko da mala'ikana don ya sanar muku 
wadannan abubuwan cikin jama'un masu bi. Ni ne tushen 
Dawuda, zuriyarsa kuma. Ni ne tauraron safe, mai haske.” 

17 Ruhu da Amarya suna cewa, 

22.3: Zak 14.11 225: Ish a i Danaa 22.11: Dan 12.10 


22.12: Ish 40.10; 8.4; Irm 17.10 
22.13: R. Yoh 1.8,17; 2.8; Ish 44.6; 48.12 22.14: Far 2.9; 3.22 22.16: Ish 11.1,10 


RU'UYAR DA AKA YI WA YOHANNA 22 577 


“Zo! 59 

Duk kuwa wanda ya ji wannan, shi ma ya ce, 

“Zo! 59 

Duk mai jin £ishin ruwa ya zo, duk mai bukata ya karbi 
ruwan rai kyauta. 


Maganar Karshe 


18 Ni, Yohanna, ina jan kunnen duk mai jin maganar annabcin 
littafin nan cewa, in wani ya yi Rari a kanta, Allah zai Rara masa 
bala'in da aka rubuta a littafin nan. 1° In kuma ya yi wani ragi a 
maganar annabcin littafin nan, Allah zai karba rabonsa na 'ya” yan 
itacen rai, da na birni mai tsarki kamar yadda aka bayyana a cikin 
wannan littafin. 

20 Shi da ya shaida wadannan abubuwan duka ya ce, “Hakika, 
ina zuwa da wuri!” 

Amin. Zo, Ubangiji Yesu! 

21 Bari alherin Ubangiji Yesu yă kasance tare da ku duka.” 
Amin! Ss 


22.17: Ish 55.1 22.18-19: M. Sh 4.2; 12.32 


7 22.21 ku duka: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da suna da “tsarkaka 
duka” ne a nan. 


“22.21 Amin: Wadansu rubuce-rubucen hannu na da ba su da wannan. 


